Gjöf  frá   frú   Hólmfríðí   Pérursson 
Winnipeg,  Canada   1971 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2011 


http://www.archive.org/details/ritljodmaeliOOjona 


JÓNAS   HALLGRÍMSSON 

Gerö  af  Rikaröi  Jónssyni  eftir  frumniyndum  Helga  Sigurðssonar. 


RIT 


EFTIR 

JÓNAS   HALLGRÍMSSON 


LJÓÐMÆLI,  SMÁSÖGUR  O.  FL. 


REYKJAVIK. 
ÚTGEFANDl:    ÍSAFOLDARPRENTSMIDJA    H.F. 


JÓNAS  HALLGRÍMSSON 


LJÓDMÆLI, 


SMÁSÖGUR  OG  FLEIRA. 


REYKJAVIK. 
ÚTGEFANDI:    ÍSAFOLDARPRENTSMIDJA    H.F. 


LJÓÐMÆLI 


ORT  HEMA 

1827-1832. 


BATTERlSKI  SYNDARINN. 


Hæð  veit  eg  standa,  — 
það  var  herborg  áður 
fleiri  en  fimm  daga,  — 
þars  eg  feiknstafi 
flesta  um  leit, 
svalri  sefströnd  á. 

Harðan  helgaldur 

þá  er  um  haf  kominn 

vindur  á  vogi  blæs, 

brimskafl  bláfaldinn 

buldri  þungu 

grenjar  að  grunnsteinum. 

Eitt  var  það  undra, 

er  eg  þar  eyrum  nam, 

þá   er   næddi  næturkul; 

ungbarns  ópi, 

sem  þess  er  ófætt  dó, 

þótti  mér  hvert  strá  stynja. 

Hví  svo  þrungin  þú 
þungu  drepur 
höfði  moldu  mót? 
Hví  þú  in  hárfagra, 
hrelldum  lík, 
sóley!  sólu  flýr? 


—  6  — 

Hvort  þá  svo  harðráð 

og  heiftarfull 

býr  í  brjósti  lund 

hræsvelg  hrímþursa, 

er  í  hvirfilbyl 

fer  of  foldar  jaðar? 

Var  það  ei  ærið, 
er  þú  áður  felldir 
sólu  borið  blóm, 
þótt  ei  saklausu 
síðan  hingað  að 
feyktir  þess  frækorni? 

Illska,  andstyggð 
og  óþoli, 
örgust  eiturjurt, 
grær  hér  í  grasi, 
unz  guðs  veður 
fellir  þau  fullvaxta. 

Syrgir  nú  einmana 
ið  unga  blóm, 
runnið  í  reit  lasta; 
hörðum  huga 
hatar  sól  og  vind 
fyrir  tilveru  tíma. 

En  Bergur!  þú, 
sem  und  bjargstórum 
synda  þunga  þreyr, 
höfði  hnarreistu,  — 
svo  er  hjartað  blint,  — 
apast  að  óheillum. 


—  7  — 

Saklaus  blóm, 

þau  er  ei  synd  þekktu, 

felast  fyrir  þér, 

þars     þú  glaður 

þeim,  er  gabbað  fékkst, 

mætir  að  munaði. 

Ómar  mér  í  eyrum 
þitt  eymdakvein, 
er  hörðum  heldróma 
sveiptur  sárlega 
um  seinan  vaknar 
fyr  nágrindur  neðan. 

Illar  nöðrur, 

þær  eð  æ  vaka, 

sárt  á  sálu  bíta ; 

þannig  vaknar 

sá,  er  í  villu  svaf ; 

æ    koma    mein    eftir    munað. 


AD   MATREM  ORBATAM. 


Hví  grátið  þér 
þanns  í  gröf  hvílir 
ungan  elsku-son? 
Örðug  ganga 
var  oftar  geymd 
mörgum  mæðu-dögum. 

Helgur  engill 
hjarta  saklausu 
í  yðar  faðmi  felst; 


—  8  — 

sá  mun  trúfastur, 
unz  tími  þrýtur, 
lítill  verndar-vinur. 

Tár  þau  trúlega, 

er  tryggð  vakti, 

söfnuð  sjóði  í 

góðverka  yðar 

fyrir  guð  flytur, 

sem  elskar  einlægt  brjóst. 

Þær  munu  skærstar, 
er  þér  skýi  borin 
líðið  til  ljóss  sala, 
fagurt  skart 
yðar  friðar-klæðis, 
gljáperlur  glóa. 


TIL  KEYSERS, 

þegar   við   voriS    1827   fyrst   fundum   útsprungin   kattaraugu. 
In  prom. 


Þó  landa  hringur  bylgjum  blám 
ey  vora  í  faðmi  feli  víðum, 
en  fjarri  þú  hjá  vinum  blíðum 
á  móðurjarðar  kætist  knjám, 
mundu  þá  samt,  að  eitt  það  er 
ígildi  snoturt  fegri  rósa, 
,,Gleymdu-mér-ei" ,  sem  grær  eins  hér 
á  grundu  kaldri  norðurljósa. 


—  9  — 
IN  AQUILONEM  NOCTURNUM. 


Þegi  þú,  vindur! 
Þú  kunnir  aldregi 
hóf  á  hvers  manns  hag; 
langar  eru  nætur, 
þars  þú,  inn  leiðsvali, 
þýtur  í  þakstráum.  — 


AÐ  BÓN  JÓHANNS  ÁRNASONAR. 


Hér  liggja  sofin 
und  svarðar-meni 
elskuð  æsku-blóm; 
blíðari  blundi 
að  brjósti  móður 
svaf  ei  sonar  auga. 

Hannes  og  Pétur! 

hnignir  moldu  að 

bræður  á  barnsaldri! 

hvar  þið  nú  sannið, 

—  því  það  sannið  þið,  — 

að  farsæll  er  hver  saklaus  sofinn? 

Vonar-stjarna 

vandamanna 

skundaði  að  ský-baki; 

má-a  maður 

í  moldar-fjötrum 

fram  yfir  líf  líta. 


—  10  — 
SKRADDARA-ÞANKAR  UM  KAUPMANNINN. 

Breytt    kvæði. 


Þú,  sem  daglega  líða  leið 

lífs  fram  að  enda  sér, 

náungann  svíkur  samt,  um  skeið 

sama  gleyminn  að  fer; 

þinn  spillti  þanki  er 

þreföldum  gróða-fjötur-svefni  bundinn. 

I  léttu  rúmi  liggur  þér, 

þótt  líðir  sálar  tjón; 

ágirnd  fíkin,  sem  brjóst  þitt  ber, 

blindar  svo  hjartans  sjón, 

magnaði  mammons  þjón! 

munaðarlausu  ekkjuna  sem  grætir. 

Vertu  ekki  að  huga  í  vettling  þinn, 

hann  verður  fullur  senn; 

þarna  vantar  í  þumalinn, 

því  mega  borga  enn 

skapþungir  skilamenn 

skuldina  lognu  á  svikatöflu  þinni.  — 

Fátæktar-tár  á  frómri  kinn 

feginn  þú  renna  sér; 

að  hrekkjum  þínum  hálf-grobbinn 

hlærðu,  —  sem  von  til  er, 

en  óbænum  árnar  þér 

auminginn  svikni  sárt  og  hyski  þínu. 

En  hvergi  hér  um  hirðir  þú, 
huggun  þín  gjaldið  er; 
þitt  öfundaða  aura-bú 
aldrei  samt  gleði  lér, 


11 


enn  þótt  um  eyrun  þver 

á  þér  rangfengna  dalahrúgan  klingi. 

Værir  þú  skynlaus,  grimmur  ger, 

getinn  á  villustig, 

og  allt,  sem  fyrir  augun  ber, 

eyðimörk  skuggalig, 

enginn  áteldi  þig, 

sem  öngvan  þekktir  guð,  og  boðorðslausan. 

Hitt  er  undur,  hve  upp  vex  nú 

illgresi  á  kristnri  grund; 

frómlynda  landsmenn  flettir  þú 

fé  sínu  hverja  stund. 

Klækin  er  kaupmanns  lund, 

kæta  hana  andvörp  föðurleysingjanna. 

Drottinn  bauð,  —  eitt  sinn  dynja  fer 

dóms-lúður  skýjum  í; 

hve  mun  þá  dyggð  þín  hrósa  sér? 

hvort  muntu  sleppa  frí? 

Magnlausa  moldar  þý! 

muntu  þá  gulli  guðdóms-veldið  sigra? 


AD  AMICUM. 


Ár  var  alda, 
þá  er  endurborin 
fold  in  fjallsetta 
í  fyrsta  sinn 
veltast  tók  völ 
um  vegu  ókunna 


—  12  — 

að  orði  alvalds, 
sem  allt  um  skóp. 

Sveipuð  saman 
in  svása  nótt 
í  ægi  faldist, 
þá  er  álfröðull 
hóglega  hófst 
of  heiðar-brún, 
hlógu  hlíðar 
við  himinljósi. 

Þá  var  gaman, 
er  um  grænan  dal 
féllu  fagrar  ár 
fiskum  kvikar, 
en  íturfagur 
í  eyrar-bót 
söng  svana-flokkur 
sætum  rómi. 

Unað  óþekktum 
og  undran  fylltur 
maður  inn  fyrsti 
und  meiði  hám 
einn  saman  stóð, 
augum  leiddi 
nýja  náttúru 
og  nöfnum  hét. 

Aldin,  akur 
íturbleikur, 
fögur  eik, 
fugl  kvakandi, 
fallandi  foss 


—  13  — 

og  fjallbuna, 
hestur,  naut 
og  heiðar-dýr 
hlutu  hvert  um  sig 
heiti  þaðan. 

Einn  saman  maður, 
öngvum  þekktur, 
unaðs  óskifts, 
er  yfir  bjó, 
nauðgur  um  naut 
og  naut  að  eins 
helftar  einnar 
þess,  er  allan  hafði. 

Fyrir  því  fór 
fjalli  gnæfanda 
hug  sinn  telja, 
en  háðskur  mót 
ómur  orðvani 
eyra  hrærði, 
það  var  bergmál 
frá  blám  tindi. 

Þá  sá  alfaðir, 
sem  öllu  stýrir, 
grát  í  auga 
ins  einmana 
og  af  forsælu 
fram  kallaði 
brosfagra  brúði,  — 
þá  varð  brjósti  létt. 

Eyddust  aldir, 
ár  um  hvurfu, 


—  14  — 

fjölguðu  þá 
og  færðust  út 
mennskir  megir 
und  miðgarði, 
frændur  fjarlægir 
að  fullu  gleymdust. 

Þá  sá  alfaðir, 
að  ónóg  var 
brúðar  ást 
eða  blóð-skylda 
þungar  raunir 
þjáðra  manna 
allar  að  létta 
und  oki  lífs. 

Elskan  eilífa, 
allt  sjáandi, 
miskunnar  hrærðist 
yfir  mannsins  neyð; 
sá  var  einn, 
að  hún  ofan  sendi, 
helgur  engill,  — 
það  var  hulið  ráð. 

Vindur  þagði, 
vötn  stöðvuðu 
beljandi  straum; 
frá  blásölum  himins 
ský  skinfagurt 
skærum  loga 
leið  yfir  loft 
und  ljósri  mynd. 


—  15  — 

Það  var  Vinátta, 

sem  á  vængjum  friðar 

hné  frá  himni 

í  helgum  blæ; 

fagnaði  fold, 

fylltust  gleði 

efri  loft 

og  undirdjúp; 

sá  var  fyrstur  nefndur 

sumardagur. 

Hreinlynd  hjörtu 

og  hugarprúð 

ást  einlægri 

æðri  kynja 

ylnuðu  þá, 

er  um  aldir  síðan 

vóx,  við  hélzt; 

þaðan  er  vinur  um  kominn. 


Heim  sé  eg  hverfa 
á  himin-ásum; 
rennur  sumar- 
sól  in  fyrsta, 
umgenginna 
sem  alda  mér 
minning  vekur 
og  margs,  sem  áður 
brá  minni  blíðu 
barns  gleði. 

Ungur  var  eg  forðum, 
fór  eg  einn  saman 
föður  sviptur, 
er  mér  fremst  unni; 


—    16    — 

þannig  liðu 
langir  dagar, 
meini  blandnir 
á  marga  lund. 

Fluttu  mig  forlög 
um  fjöll  suður 
einn,   ókunnan, 
alls  þurfandi; 
máttat  eg  móður 
mál  um  nema, 
máttat  eg  systur 
mína  sjá, 
þá  var  mér  bróðir 
blíður  horfinn. 

Þá  varst  það  þú, 

er  eg  þegjandi 

aðgætnu  auga 

einatt  leiddi; 

það  sagði  mér  hugur, 

að  þar  myndi 

viður  vaxa, 

er  eg  vænti  af  skjóls. 

Sátum  við  tveir 

við  sjó  löngum 

og  sáttir  á 

sundi  lékum; 

þótti   mér   þá 

sem  við  þreyta  myndum 

burt  veltandi  yfir 

bylgjur  lífs 

einum  hug 

mót  örlaga  straumi. 


—  17  — 

Þá  varst  það  þú, 

er  eg  þegjandi 

valdi  mér 

að  vini  fyrstum; 

síðan  eg  hefi 

sælla  stunda 

allmargra  notið 

ama  horfinn, 

bezti  Gísli! 

að  brjósti  þér.  — 

Þess   eg   nú   minnumst, 
er  þetta  er 
sigur-dagur  þess, 
er  sendi  himinn 
engil  ofan 
upp  að  ræta 
harma  gras 
úr  hyggju  reit 
andvarpandi 
aumra  manna.  — 

Hvað  mér  þá  fyr 
í  hug  koma 
skyldara  myndi 
eður  skapi  nær 
óskar-orð, 
en  að  árna  góðs 
þeims  mér  að  vini 
veittan  hefir? 

Má  eg  alda 

ókominna 

orð  um  nema ; 

en  þau  að  eyrum  mjer 


—  18  — 

berast  brotin, 
sem  brim-hviður 
ómi  álercgdar 
við  enda  nætur. 

Sé  eg  örlög 
ýmisleitan 
okkur  ókominn 
aldur  skapa,  — 
en  það  óskýrt 
að  augum  mér 
kemur  líkt  sem 
á  köldu  hausti 
stjörnu-glampi 
af  sléttum  sjó. 

Hlægir  mig  nú  það, 
er  mig  hrelldi  áður 
ungan  of-mjög, 
þá  er  eg  fór  einn  saman; 
gott  er  að  ganga 
geði  kvíðlausu 
ófarið,  örstutt, 
æviskeið.  — 


KVÖLDDRYKKJAN. 


Gelur  nú  gleði 

við  glasmunna; 

dunar  fjöl 

und  fæti  gljáum; 

gengur  roka, 

með  rokna  blæstri, 

níðings  nösum  frá. 


—  19  — 

Brettar  eru  brýr, 

bendist  ofur-mjög 

kátur  kúluvambi; 

rymur  rámur  háls 

af  rembilæti; 

það  er  kaupmanns  kunn. 

Strax  er  stafs  vant, 
er  af  stað  færist, 
fara  hendur  í  hlaði; 
enni,  það  er  áðan 
að  ölbollum 
laut,   er  leirugt  allt. 

Mælir  þá  munnur, 
þótt  mál  þvæli: 
„Veit  eg  vínkaup 
verst  í  heimi. 
Gjalds  er  vant 
við  gleði  vora;  — 
skal  það  bændum 
af  baki  fláð. 

End    ekki    orð    þín 

n  é    u  m  m  æ  1  i; 

það  er  gömul 

gróða-regla ; 

sú  er  og  önnur, 

þótt  örðug  sé: 

stel    ekki   svo, 

að    s  t  ó  r  u    nemi. 

Sefur  samvizka, 
svæfði  eg  hana, 


—  20  — 

svo  hún  aldrei 

um  aldur  vakni; 

sá  var  ormur 

óduglegum 

vörusölum 

verst  um  gefinn." 

B-aulaði  þá,  — 

brá  upp  grönum,  — 

þjór  þverhöfði, 

er  á  þambi  stóð, 

um  fætur  hins 

að  foldu  hrotinn: 

,,Orm  þann,  orm  þann, 
óduglegum 
vörusölum 
verst  um  gefinn, 
samvizku,  seldi  eg 
við  silfri  fyr.   — 
Henni   varð   ekki 
varið    betu  r." 


OCCIDENTE  SOLE. 

ÍAd    amicum). 


Við  skulum  sól 
sömu  báðir 
hinsta  sinni 
við  haf  líta;  — 
létt  mun  þá  leið 
þeim,   er  ljósi  móti 


—  21  — 

vini  studdur 

af  veröld  flýr.*) 


SUMARDAGSMORGUNINN  FYRSTA 
1828. 

(í   rúmi    mínu). 


Flýttu  f jalla  yfir  brún, 

Dagur,  þér,  það  er  ei  þörf  á  Kamtschatka  bíða 

Lengur  ligg  eg  ei  á  dún, 

en  læt  nú  strax  fara  að  hringja  til  tíða. 

Þá  skalt  þú  ei  sjá,  hvað  er 

heiðarleg  hátíð,  sem  halda  ætla  ég  núna. 

Það  er  æði  asi  á  mér. 

Eg  vil  fljótt  hafa  messuna  búna. 

:,:  Veizlu  síðan  vind  eg  að, 

vertu  kominn  hér  um  það; 

súpa  virðist  vera  mál 

vetrar  umliðins  burtfararskál.   :,: 

SUMARDAGURINN : 

,,Hygg  að,  —  haf  þú  kyrt  um  þig,  — 

senn  kem  eg,  sumarið  sendur  ykkur  að  boða. 

Hátt  á  himin-fólgnum  stig 

hleyp  eg  skrýddur  í  morgunsins  roða. 

Hulinn,  —  himins  er  það  ráð,  — 

bind  eg  á  baki  þér  bagga  örlaga  þungan. 

Gata,  grjóti  nokkru  stráð, 

gjörir  fótvissan  vegfara  ungan. 

llalt  því  kvíðlaus  áfram  enn!  — 

Oft  er  jarðnesk  gæf a  tvenn : 


*)   Ille  dies   utramque  dueet   ruinam.  —  Horats. 


22 


Saklaust  sefur  auga  í  værð, 
syrgir  andvaka  á  gullbeði  flærð. 
Halt  því  hvíðlaus  áfram  enn!" 
Ójá,  Dagur,  komdu  senn! 
Súpa  virðist  vera  mál 
vinar  tryggasta  hamingjuskál. 


UNDIR   ANNARS   NAFNI. 


Hví    und    úfnum 

öldubakka 

sjónir  inndælar 

seinkar  þú  að  fela, 

blíða  ljós, 

að  bylgju-skauti 

hnigið  hæðum  frá? 

Hve  máttu  augum 
eymda  fjöld 
láðbyggjanda  líta? 
Margir  eru  menn, 
þó  er  mæða  fleiri 
hvers  und  brjósti  byrgð. 

En  þú   brosir 

og  burtu  snýr 

nýt  á  niðurvegu, 

sól  sorglausa! 

sofnir  eru  laukar, 

þeirs  lifðu   ljós  þitt  við. 

Austur  sé   eg  fljúga 
að  Esju-tindi 


—  23  — 

hrafn  af  hús-mæni, 
þar  er  gráföl  ský, 
golu  rekin, 
hefjast  himni  mót. 

Bíddu,  austankul! 

Andvörp  mín 

máttu  ei  of  bylgju  bera 

til  hinnar  ungu, 

athvarfslausu, 

sem  mitt  hjarta  hlaut. 

Hví  svo,  hugarsteinn, 
hulins  kvíða 
svella  sútir  þér? 
Máttkan  engil 
sá  inn  mikli  faðir 
veikum  að  vörn  léði. 


FERÐALOK. 


Ástarstjörnu 
yfir  Hraundranga 
skýla  nætur-ský; 
hló  hún  á  himni, 
hryggur  þráir 
sveinn  í  djúpum  dali. 

Veit  eg,  hvar  von  öll 
og  veröld  mín 
glædd  er  guðs  loga. 
Hlekki  brýt  eg  hugar 


—   24   — 

og  heilum  mjer 
fleygi  faðm  þinn  í. 

Sökkvi  eg  mér  og  sé  eg 
í  sálu  þér 
og  lífi  þínu  lifi; 
andartak  sérhvert, 
sem  ann  þér  guð, 
finn  eg  í  heitu  hjarta. 


Tíndum  við  á  fjalli, 
tvö  vorum  saman, 
blóm  í  hárri  hlíð; 
knýtti  eg  kerfi 
og  í  kjöltu  þér 
lagði  ljúfar  gjafir. 

Hlóðstu  mér  að  höfði 
hringum  ilmandi 
bjartra  blágrasa, 
einn  af  öðrum, 
og  að  öllu  dáðist, 
og  greipst  þá  aftur  af. 

Hlógum  við  á  heiði, 
himinn  glaðnaði 
f agur  á  f  jalla  brún ; 
alls  yndi 

þótti  mér  ekki  vera 
utan  voru  lífi  lifa.*) 

Grétu  þá  í  lautu 
góðir  blómálfar, 


)    Sbr.    Hávamál    98.    er. 


—  25  — 

ckilnað  okkarn  skildu; 
dögg  það  við  hugðum, 
og  dropa  kalda 
kysstum  úr  krossgrasi. 

Hélt  eg  þér  á  hesti 
í  hörðum  straumi, 
og  fann  til  fullnustu, 
blómknapp  þann  gæti 
eg  borið  og  varið 
öll  yfir  æviskeið. 

Greiddi  eg  þér  lokka 
við  Galtará 
vel  og  vandlega; 
brosa  blómvarir, 
blika  sjónstjörnur, 
roðnar  heitur  hlýr. 

Fjær  er  nú  fagurri 

fylgd  þinni 

sveinn  í  djúpum  dali; 

ástarstjarna 

yfir  Hraundranga 

skín  á  bak  við  ský. 

Háa  skilur  hnetti 

himingeimur, 

blað  skilur  bakka  og  egg; 

en  anda,  sem  unnast, 

fær  aldregi 

eilífð  að  skilið. 


—  26  — 
.  GALDRAVEIÐIN. 


Hvað  mun  það   undra, 
er  eg  úti  sé,  — 
þrúðgan  þrætu-draug 
um  þveran  dal 
skyndilega 
skýi  ríða? 

Svartir   eru    möskvar, 
sígur  með  hálsi  fram 
slunginn  þrætu-þinur; 
sé  eg  á  dufli 
dökkum  stöfum 
E.  T.  illa  merkt. 

Ertu,  afi! 

endurborinn 

og  ferðu  kvikur  að  kyngi? 

Illar  stjörnur 

veit   eg   yfir   þig 

ganga  grimmlega  úr  ginu. 

Hættu!   hættu! 
áður  að  hálsi  þér 
sjálfum  verði  snara  snúin; 
því  sá  varð  fanginn, 
er  und  fossi  hljóp, 
lax  inn  lævísi. 


—  27  — 
MÖÐRUVALLA-STEINHÚS. 

(í    byggingu). 


Vík    hér    að,    vinur, 

sem   á   vegi   fer, 

og  hygg  á  haglegt  smíði; 

þannig  verður  góðum 

góðu  bætt 

vel    um-borið  böl. 

Gleymdar   eru   rústir, 
ei   ruku  fyr,  — 
öllum  sorgleg  sjón,  — 
þars  við  fjallbrún 
ið  fagurgjörva 
mælir  sig   mannvirki. 

Stattu,  steinhús, 

stólpa  heilli! 

Þökk  sé  þeim,   er  vel   að  vinnur! 

Stattu   vel,   steinhús, 

og   standi   vel 

gæfa   þíns   góða   herra! 

Hver   er   sjón, 

er  eg  sjá  þykjumst? 

Mun   ei   engill 

ofan  farinn 

grandi  burt 

frá  garði  snúa? 


—  28  — 
NÓTT  OG  MORGUNN. 


Röðull  brosti,  rann  að  nætur-hvílu 
Ránar  til,   og  fögrum  sjónum   brá 
undan   léttri   utanbakka-skýlu ;   — 
aldan  beið,   þar  guðinn   studdist   á.   — 
Horfðu  tindar   himinljósi  viður, 
helgur  roði  um  snjóvgar  kinnar  flaug. 
íslands   verndar-engill,   farinn   niður, 
Ingólfs  bjartur  stóð  á  gleymdum  haug. 

Hreyf  ðist  land  af  helgum  snortið  f  ótum ; 
hné  þá  sól  um  öldugarðsins  bak. 
Stormkast  undan  Snæfells  köldu  rótum 
stólpaský  að  vesturáttu  rak. 
Ljós  var  horfið,  hrikti  í  dægurgrindum, 
hrímköld   nótt   um   stjörnuhvolfið    ók. 
,,Byrg  oss!  fel  oss!"  brast  í  jökultindum.  — 
,,Byrg  oss!  fel  oss!"  ströndin  endurtók. 

Allt  var  kyrt;  —  frá  utanfjarðar-grunni 
einstök  vakin  bára  stundum  hvein. 
Rödd  er  heyrð  í  rökkur-hálfdimmunni, 
rödd,   sem   hrærði   klakabundinn  stein. 
Hún  kvað  margt  um  horfinn  þjóðar-anda, 
hreystibrest  og  kveifarlíf  og  neyð; 
hræddist  ísland,  —  heyrði  búinn  vanda, 
harma-stöfum    barna   sinna   kveið. 

Rann  þa  dagur,  reis  af  austurstraumum 

röðulskin,  og  norðar  heldr  en  fyr; 

fjör  kom  nýtt  í  fætur  máttarnaumum, 

fýstist   enginn  lengur  sitja    kyr. 

Hver  er  gnýr,  sem  gegnum  loftið  hleypur 

—  Garðars-eyjar  losna  festarbönd  — ? 


—  29  — 

„Förum  nú  og  fyrir  norðan  Greipur 
felumst   undir   Grænlands   jökulströnd". 


VIÐ  BURTFÖR  STIFTAMTMANNS  HOPPE 
FRÁ  ISLANDI  1  ÁGÚST   1829. 

(Undir    skólans    nafni). 


Þökk   sé   þér,   vinur, 

velgjörari, 

skjöldur  skóla  vors; 

oss  var  ásjá  þín 

oftar  reynd 

en  að  hún  oss  gleymzt  geti, 

Glaðir  vórum, 
og  þú  gladdist  með;  — 
vórum  sjúkir  ið  sama; 
þá   kom   hönd  þín 
hjálp   að   rétta, 
fremst  sem  góður  gat. 

Höfum-at  annað 
til  endurgjalds 
þér  en  þakkir  sýna, 
og  að  brúka, 
bezt  sem  vitum, 
allt  er  veittir  vel. 

En  landsins  faðir, 
sem   lagði   þér 
verðug  völd  í  skaut, 
metur  mannkosti 


—  30  — 

að  maklegleikum,  — 
heiðri  og  hylli  launar. 

Spyrnir  ey 

við  ísa-fjötrum; 

sér  á  suðurvegu: 

Hví  ertu,  Fjeldsted, 

foldar  ljós, 

senn   af  sjónum   liðinn? 

Má-a  landi 
löngum  tölum 
söknuð  sárri  vekja; 
brosa  vinir, 
þó   und   brjósti  sé 
hjarta  harmi  spennt. 

Nú  hefir  Esja 
aldið  höfuð 
skýja-trefli  skautað; 
byltast  bólstrar, 
því  á  bröttum  tind 
beina  byrir  flug. 

Ríður  Rán 
á  reyðar  baki, 
dökkar  dætur  rísa; 
sú  skal  sveit 
yfir  svalan  mar 
leiða  landsins  vin. 

Flokk  sé  eg  annan 
til  fylgdar  þér, 
sé  eg  skærri  skara: 
Það  eru  góðverk 


—  31  — 

gjörð  í  landi, 

þakkir  þeirra,  er  nutu. 

Svo   hefir  gömul 

úr  garði  búa 

móðir  viljað  mög. 

Heill  far  þú,  Hoppe! 

Hjá  oss  skal 

nafn  þitt  niðjum  gefið. 

Líttu  mót  vestri 
yfir  ljósum  tind 
Snæfells   stjörnu   blika! 
Það  er  orðstír  þinn, 
hvers  aðalskin 
bíður  betri  daga.  — 

Hann   oss   lýsir, 

meðan  land  byggist; 

en  ef  það  í  sjó  um  sígur, 

himinvængjað 

man  ið  helga  ljós 

til  hærri  heima  fljúga. 


LA  BELLE. 


Mín    er   meyjan    væna 
mittisgrönn   og  fótnett, 
bjarteyg,  brjóstafögur, 
beinvaxin,  sviphrein; 
hvít  er  hönd  á  snótu. 
himinbros  á  kinnum, 


—   32   — 

falla  lausir  um  ljósan 
lokkar  háls  inn  frjálsa. 


SÖKNUÐUR. 

(Breytt  kvæði). 


Man  eg  þig,  mey, 
er  hin  mæra  sól 
hátt  í  heiði  blikar; 
man  eg  þig,   er  máni 
að   mararskauti 
sígur  silfurblár. 

Heyri   eg  himinblæ 

heiti  þitt 

anda  ástarrómi; 

fjallbuna  þylur 

hið  fagra  nafn 

glöð  í  grænum  rinda. 

Lít  eg  það  margt, 
er  þér  líkjast  vill 
guðs   í   góðum  heimi: 
brosi  dagroða, 
blástjörnur  augum, 
liljur  ljósri  hendi. 

Hví   hafa  örlög 
okkar  beggja 
skeiði  þannig  skift? 
Hví  var  mér  ei  leyft 


—  33  — 

lífi  mínu 

öllu  með  þér  una? 

Löngum   mun    eg, 
fyr  hin  ljósa  mynd 
mér  úr  minni   líði, 
á  þá  götu, 
er  þú  ganga  hlýtur, 
sorgaraugum  sjá. 

Sólbjartar  meyjar, 
er  eg  síðan  leit, 
allar  á  þig  minna ; 
því  geng   eg  einn 
og  óstuddur 
að  þeim  dimmu  dyrum, 

Styð  eg  mig  að  steini, 
stirðnar  tunga, 
blaktir  önd  í  brjósti; 
hnigið  er  heims-ljós, 
himinstjörnur  tindra ;  — 
eina  þreyi  eg  þig. 


VIÐ   DAUÐA   FRÚ   GUÐRÚNAR  STEPHENSEN. 


Bláa  vegu 
brosfögur  sól 
gengur  glöðu  skini. 
Sérattu  söknuð 
og  sorga  fjöld 
þeirra,  er  á  landi  lifa? 


—  34  — 

Gróa  grös 

við  geisla  þína 

liðinna  leiðum  á;  — 

en  þú  brosir 

og  burtu  snýr; 

kvöldgustar  kula. 

Svo  frá  heimi 
til  himinsala 
frelstar  sálir  fara; 
sýta  syrgjendur 
sóllausa  daga 
angur-gusti  í.  — 

Hver  er  inn  grátni, 
sem    að    grafar    beði 
beygðu    höfði    bíður? 
Elskað  lík 
undir  köldum  leir 
hvílir  feti  framar. 

Styðst  harmþrunginn, 
höfðingi, 

Stephensen,   að   steini; 
framliðna  frú, 
föðurlands  prýði, 
syrgir  svo  mælandi: 

,,Sáran   lét  guð   mig 
söknuð    reyna ! 
Verði    hans   vísdóms 
vilji    á   mér! 
Syrtir   í   heimi, 
sorg  býr  á  jörðu, 


—  35  — 

ljós  á  himni, 
lifir  þar  mín  von. 

Hvar  skal  eg  léttis 
í  heimi  leita? 
Hvar  skal  eg  trega 
tár  of  fella?   — 
Bíða  vil  eg  glaður, 
unz   brotnar  fjötur 
líkams,  og  laus 
líð  eg  eftir  þér".  — 

Ó,  þú  máttur 
og  mikla  von, 
er  þá  öflgu  styður! 
Hjörtun   hefjast, 
er  hetju  sjá 
standa  eina  í  stríði. 


RITAÐ  1  MINNINGABÓK  N.  K. 


Sérattu   Snæfells 

snjóvga  titid, 

sólu  roðinn, 

sveiptan  þoku, 

stjörnu  skininn, 

á  strönd  bíða, 

björgum  studdan  standa? 

Fyr  man  inn  ljósi 
af  landtöngum 
fjallafoldar 
fósturjarðar 


—  36  — 

vörður  víkja 
en  eg,  vinur,  þér 
hjarta-fólgnum 
úr  hug  sleppi.  — 


ORT  ERLENDIS  (OG  HEIMA) 

1832-1839. 


1  SPÁNSKA  SJÓNUM. 

31.   ág.   1832. 


Skáldið: 
Hví  viltu,  andsvala 
austankul, 
svo  á  segli  vaka? 
Hví  viltu  meina 
mér  að  sjá 
Dofra  sólháu  sali? 

Hví  viltu  meina 
manni  sjóleiðum 
hæðir  Hertu  líta? 
Dökkt  er  á  djúpi, 
dimmar  öldur  rísa, 
mig  langar  landsýn  í. 

Vindurinn: 
Vegu  bláa 
vestur  um  haf 
hleyp   eg  himinborinn. 
þangað,  sem  Garðars 
gamla  ey 
há  úr  hafi  rís. 

Langar  mig  þar 
um  Ijósan  tind 
gullnu  skýi  skauta 


—  40  — 

og  í  djúpum 
dal  að  kyssa 
mundarfagra  mey. 

Svo  á  eg  heiti, 

sem  eg  um  heiminn  fer 

allan  ýmsa  vegu: 

n  æ  ð  i  n  g  u  r    kem  eg  að  norðan, 

n  æ  t  u  rk  u  1    að  austan, 

v  o  r  g  o  1  a    að  sunnan, 

vestan    h  a  f  r  æ  n  a. 

Skáldið: 
Heyr  þú,  hafræna 
in  himinborna! 
flýt  þér  Fróns  úr  dölum ; 
kysstu  samt  fyrst, 
og  kossinn  færðu 
mér  frá  dalanna  dætrum ! 


ISLAND. 


Island !  f arsælda-frón 

og  hagsælda,   hrímhvíta   móðir! 
hvar  er  þín  fornaldar-frægð, 

frelsið  og  manndáðin  bezt? 

Allt  er  í  heiminum  hverfult, 

og  stund  þíns  fegursta  frama 

lýsir,  sem  leiftur  um  nótt, 

langt  fram  á  horfinni  öld. 


41 


Landið  var  fagurt  og  frítt, 

og  fannhvítir  jöklanna  tindar, 

himininn  heiður  og  blár, 

hafið  var  skínandi  bjart. 

Þá  komu  feðurnir  frægu 

og  frjálsræðis-hetjurnar  góðu, 
austan  um  hyldýpis-haf, 

hingað  í  sælunnar  reit. 

Reistu  sér  byggðir  og  bú 

í  blómguðu  dalanna  skauti; 

ukust  að  íþrótt  og  frægð, 

undu  svo  glaðir  við  sitt. 

Hátt  á  eldhrauni  upp, 

þar  sem  enn  þá  Öxará  rennur 
ofan  í  Almannagjá, 

alþingið  feðranna   stóð. 

Þar  stóð  hann  Þorgeir  á  þingi, 

er  við  trúnni  var  tekið  af  lýði. 

Þar  komu  Gissur  og  Geir, 

Gunnar  og  Héðinn  og  Njáll. 

Þá   riðu   hetjur   um   hjeröð, 

og  skrautbúin  skip  fyrir  landi 

flutu  með  fríðasta  lið, 

færandi  varninginn  heim. 

Það  er  svo  bágt  að  standa  í  stað, 

og  mönnunum  munar 
annaðhvort  aftur  á  bak 

ellegar  nokkuð  á  leið. 


—  42  — 

Hvað  er  þá  orðið  okkart  starí 
í  sex  hundruð  sumur? 

Höfum  við  gengið  til  góðs 
götuna  fram  eftir  veg? 

Landið  er  fagurt  og  frítt, 

og  fannhvítir  jöklanna  tindar, 
himininn  heiður  og  blár, 

hafið  er  skínandi  bjart. 

En  á  eldhrauni  upp, 

þar  sem  enn  þá  Öxará  rennur 
ofan  í  Almannagjá, 

alþing  er  horfið  á  braut. 

Nú  er  hún  Snorrabúð  stekkur, 
og  lyngið  á  Lögbergi  helga 

blánar  af  berjum  hvert  ár, 

böraum  og  hröfnum  að  leik, 

Ó,  þér  unglinga  fjöld 

og  Islands  fullorðnu   synir! 
Svona  er  feðranna  frægð 

fallin   í   gleymsku   og   dá! 


VlSUR  ISLENDINGA. 

Sungnar  í  Hjartakers-húsum  27.  júní  1835. 


Hvað  er  svo  glatt  sem  góðra  vina  fundur, 
er  gleðin  skín  á  vonar-hýrri  brá? 
Eins  og  á  vori  laufi  skrýðist  lundur, 
lifnar  og  glæðist  hugarkætin  þá; 


—  43  — 

og  meðan  þrúgna  gullnu  tárin  glóa 
og  guða-veigar  lífga  sálar-yl, 
þá  er  það  víst,  að  beztu  blómin  gróa 
í  brjóstum,  sem  að  geta  fundið  til. 

Látum  því,  vinir,  vínið  andann  hressa? 
og  vonar-stundu  köllum  þennan  dag, 
og  gesti  vora  biðjum  guð  að  blessa 
og  bezt  að  snúa  öllum  þeirra  hag. 
Látum  ei  sorg  né  söknuð  vínið  blanda, 
þó  senn  í  vina-hópinn  komi  skörð, 
en  óskum  heilla  og  heiðurs  hverjum  landa, 
sem  heilsar  aftur  vorri  fósturjörð. 

Já,  heill  og  heiður,  Halldór  okkar  góður! 
Þú  hjartans  beztu  óskum  kvaddur  sért; 
því  þú  ert  vinur  vorrar  gömlu  móður 
og  vilt  ei  sjá,  að  henni  neitt  sje  gert. 
Gaktu  með  karlmanns-hug  að  ströngu  starfi, 
studdur  við  dug  og  laga-sverðið  bjart, 
og  miðla  þrátt  af  þinnar  móður  arfi 
þeim,  sem  að  glata  sínum  bróðurpart. 

Og  heill  og  heiður,  hinir  landar  góðu, 
sem  hólmann  gamla  farið  nú  að  sjá, 
þar  sem  að  vorar  vöggur  áður  stóðu 
og  vinarorðið  fyrst  á  tungu  lá. 
Hamingjan  veiti  voru  fósturláði, 
svo  verði  mörgum  deyfðar-vana  breytt> 
allan  þann  styrk  af  ykkar  beggja  ráði, 
sem  alúð,  f jör  og  kraftar  geta  veitt. 

Það  er  svo  tæpt  að  trúa  heimsins  glaumi, 
því  tára-daggir  falla  stundum  skjótt, 


44 


og  vinir  berast  burt  á  tímans  straumi, 
og  blómin  fölna  á  einni  hélu-nótt.  — 
Því  er  oss  bezt  að  forðast  raup  og  reiði 
og  rjúfa  hvergi  tryggð  né  vinar-koss; 
en  ef  við  sjáum  sólskinsblett  í  heiði, 
að  setjast  allir  þar  og  gleðja  oss. 

Látum  því,  vinir!  vínið  andann  hressa, 
og  vonar-stundu  köllum  þennan  dag, 
og  gesti  vora  biðjum  guð  að  blessa 
og  bezt  að  snúa  öllum  þeirra  hag;  — 
því  meðan  þrúgna  gullnu  tárin  glóa 
og  guða-veigar  lífga  sálar-yl, 
þá  er  það  víst,  að  beztu  blómin  gróa 
í  brjóstum,  sem  að  geta  fundið  til. 


UM  HANA  SYSTUR  MlNA. 


Sáuð  þið  hana  systur  mína 
sitja  lömb  og  spinna  ull? 
Fyrrum  átti  ég  falleg  gull; 
nú  er  ég  búinn  að  brjóta  og  týna. 

Einatt  hefur  hún  sagt  mér  sögu; 
svo  er  hún  ekki  heldur  nízk: 
hún  hefur  gefið  mér  hörpudisk 
fyrir  að  yrkja  um  sig  bögu. 

Hún  er  glöð  á  góðum  degi 
—  glóbjart  liðast  hár  um  kinn  ■ — 
og  hleypur,  þegar  hreppstjórinn 
finnur  hana  á  förnum  vegi. 


—  45  — 
HEIÐLÓAR-KVÆÐL 


Snemma  lóan  litla  í 
lofti  bláu  „dírrindí" 
undir  sólu  syngur: 
,,Lofið  gæzku  gjafarans, 
grænar  eru  sveitir  lands, 
fagur  himinhringur. 

Ég  á  bú  í  berja-mó, 
börnin  smá,  í  kyrð  og  ró, 
heima  í  hreiðri  bíða ; 
mata  eg  þau  af  móðurtryggð, 
maðkinn  tíni  þrátt  um  byggð 
eða  flugu  fríða." 

Lóan  heim  úr  lofti  flaug 
(ljómaði  sól  um  himinbaug, 
blómi  grær  á  grundu) 
til  að  annast  unga  smá.  — 
—  Alla  étið  hafði  þá 
hrafn  fyrir  hálfri  stundu! 


SAKNAÐAR-LJÓÐ. 


Þá  var  eg  ungur, 
er  unnir  luku 
föður-augum 
fyrir  mér  saman; 
man  eg  þó  missi 
minn  í  heimi 
fyrstan  og  sárstan, 
er  mér  faðir  hvarf . 


—  46  — 

Man  eg  afl  andans 
í  yfirbragði, 
og  ástina  björtu, 
er  úr  augum  skein. 
Var  hún  mér  æ, 
sem  á  vorum  ali 
grös  in  grænu 
guðfögur  sól. 

Man  eg  og  minnar 

móður  tár, 

er  hún  aldrei  sá 

aftur  heim  snúa 

leiðtoga  ljúfan, 

Ijós  á  jörðu 

sitt  og  sinna.  — 

Það  var  sorgin  þyngst. 

Mjög  hef  eg  síðan 
til  moldar  ganga 
ættmenni  bezt 
og  ástvini  séð. 
Þá  vill  hugur 
harma  telja, 
þegar  böl  búið 
er  brjósti  nýtt. 

Sá  eg  inn  góða, 
er  guði  treysti, 
ungan  og  öflgan, 
ættjarðar  von, 
Lárus  á  bana- 
bólstur  hniginn, 
líki  líkan, 
er  eg  land  kvaddi. 


—  47  — 

Sá  eg  með  Dönum 
í  dauðra  reit 
Baldvin  úr  bruna 
borinn  vera,  — 
fríða,  fullstyrka 
frelsis-hetju. 
Söknuður  sár 
sveif  mér  þá  að  hjarta. 

Sá  eg  Torf  a  — 

tryggð-reyndan  vin, 

hraustan,  hreinskilinn 

og  hjartaprúðan  — 

lífi  ljúka 

og  lagðan  vera 

ættjörðu  fjær, 

er  hann  unni  mest. 

Átti  ég  eftir 
enn  í  heimi 
ungan  og  fagran 
ættar-blóma ; 
vel  myndi  kæta, 
vel  myndi  bæta, 
laufgrænn  kvistur 
lágan  runna. 

Það  man  eg  yndi 
öðru  meira, 
er  við  Skafta 
skilning  þreyttum, 
eður  á  vænum 
vina-fundi 
góða,  geðspakur, 
á  gleði  jók. 


—  48  — 

Sá  eg  þig,  frændi! 
fræði  stunda 
og  að  sælum 
sanni  leita, 
þegar  röðull 
á  rósir  skein, 
og   blá-dögg   beið 
á  blómi  sofanda  — 

er  þú  á  hæsta 
hugðir  speki 
og  hátt  og  djúpt 
huga  sendir. 
Of  eru  myrk 
manna  sonum, 
þeim  er  hátt  hyggja, 
in  helgu  rök. 

Brann  þér  í   brjósti, 
bjó  þér  í  anda, 
ást  á  ættjörðu, 
ást  á  sannleika. 
Svo  varstu  búinn 
til  bardaga 
áþján  við 
og  illa  lygi. 

Nú  ertu  lagður 
lágt  í  moldu 
og  hið  brennheita 
brjóstið  kalt. 
Vonar-stjarna 
vandamanna 
hvarf  í  dauða-djúp, 
en  drottinn  ræður. 


—  49  — 
MÓÐURÁST. 


Fýkur  yfir  hæðir  og  frostkaldan  mel, 

í  fjallinu  dunar,  en  komið  er  él, 

snjó-skýin  þjóta  svo  ótt  og  svo  ótt; 

auganu   hverfur  um   heldimma   nótt 

vegur  á  klakanum  kalda. 

Hver  er  in  grátna,  sem  gengur  um  hjarn, 

götunnar  leitar,  og  sofandi  barn 

hylur  í  faðmi  og  frostinu  ver, 

fögur  í  tárum?  En  mátturinn  þver,  — 

hún  orkar  ei   áfram   að   halda. 

,,Sonur  minn  góði!  þú  sefur  í  værð, 
sérð  ei  né  skilur  þá  hörmunga  stærð, 
sem  að  þér  ógnar  og  á  dynja  fer. 
Eilífi  guðs-sonur!   hjálpaðu  mér 
saklausa  barninu  að  bjarga 
Sonur  minn  blíðasti!   sofðu  nú  rótt; 
sofa  vil   ég   líka  þá   skelfingar-nótt. 
Sofðu!   Ég  hjúkra  og  hlífi  þér  vel; 
hjúkrar  þér  móðir,  svo  grimmasta   él 
má  ekki  fjörinu  farga". 

Fýkur  yfir  hæðir  og  frostkalda  leið, 
fannburðinn  eykur  um  miðnætur-skeið ; 
snjóskýja-bólstrunum  blásvörtu  frá 
beljandi  vindur  um  hauður  og  lá 
í  dimmunni  þunglega  þýtur. 
Svo,  þegar  dagur  úr  dökkvanum  rís, 
dauð  er  hún  fundin  á  kolbláúm  ís; 
snjóhvíta  fannblæju  lagði  yfir  lík 
líknandi  vetur,  —  en  miskunnarrík 
sól   móti   sveininum   lítur. 


50 


Því  að  hann  lifir  og  brosir  og  býr 
bjargandi  móður  í  skjólinu   hlýr, 
reifaður  klæðnaði  brúðar,  —  sem  bjó 
barninu  værðir  og  lágt  undir  snjó 
fölnuð  í  frostinu  sefur. 
Neisti  guðs  líknsemdar,  ljómandi  skær, 
lífinu  beztan  er  unaðinn  fær, 
móðurást  blíðasta,  börnunum  háð, 
blessi  þig  jafnan  og  efli  þitt  ráð 
guð,   sem   að   ávöxtinn  gefur. 


GUNNARSHÓLMI. 


Sunnan  á  íslandi,  í  héraði  því  sem  gengur  upp  af  Landeyjum, 
millum  Eyjaf  jalla  og  Fljótshlíðar,  er  allmikiS  sléttlendi,  og  hefir 
fyrrum  verifS  grasi  gróitS,  en  er  nú  nálega  alt  komitS  undir  eyrar 
og  sanda  af  vatnagangi.  Á  einum  staS  þar  á  söndunum,  fyrir 
austan  í>verá,  stendur  eftir  grænn  reitur  óbrotinn,  og  kallaður 
Gunnarshólmi,  því  það  er  enn  sögn  manna,  að  þar  hafi  Gunnar 
frá  HlíSarenda  snúið  aftur,  þegar  þeir  bræður  riðu  til  skips, 
eins  og  alkunnugt  er  af  Njálu.  Þetta  er  tilefni  til  smákvæíSis 
þess,  sem  hér  er  prentað   neSan  vi6. 


Skein  yfir  landi  sól  á  sumarvegi, 
og  silfurbláan  Eyjafjallatind 
gullrauðum  loga  glæsti  seint  á  degi. 

Við  ciu^íur  gnæfir  sú  hin  mikla  mynd 
hátt  yfir  sveit,  og  höfði  björtu  svalar 
í  himinblámans  fagurtærri  lind. 

Beljandi  foss  við  hamrabúann  hjalar 
a  hengiflugi  undir  jökulrótum, 
þar  sem  að  gullið  geyma  Frosti  og  Fjalar. 

En  hinumegin  föstum  standa  fótum, 
blásvörtum  feldi  búin,  Tindafjöll, 
og  grænu  belti  gyrð  á  dala-mótum. 

Með  hjálminn  skyggnda,  hvítri  líkan  mjöll, 


—  51  — 

horfa  þau  yfir  heiðarvötnin  bláu, 

sem  falla  niður  fagran  Rangárvöll, 
þar  sem  að  una  byggðar-býlin  smáu, 

dreifð  yfir  blómguð  tún  og  grænar  grundir. 

Við  norður  rísa  Heklu  tindar  háu. 
Svell  er  á  gnípu,  eldur  geisar  undir; 

í  ógna  djúpi,  hörðum  vafin  dróma, 

skelfing  og  dauði  dvelja  langar  stundir. 
En  spegilskyggnd  í  háu  lofti  ljóma 

hrafntinnu-þökin  yfir  svörtum  sal. 

Þaðan  má  líta  sælan  sveitarblóma ; 
því   Markarfljót  í  fögrum  skógardal 

dunar  á  eyrum ;  breiða  þekur  bakka 

fullgróinn  akur,  fegurst  engja-val 
þaðan  af  breiðir  hátt  í  hlíðar-slakka 

glitaða  blæju,  gróna  blómum  smám. 

Klógulir  ernir  yfir  veiði  hlakka ; 
því  fiskar  vaka  þar  í  öllum  ám. 

Blikar  í  lofti  birkiþrasta  sveimur, 

og  skógar  glymja,  skreyttir  reynitrjám. 
Þá  er  til  ferðar  fákum  snúið  tveimur, 

úr  rausnargarði  háum  undir  Hlíð, 

þangað  sem  heyrist  öldu-falla  eimur; 
því  hafgang  þann  ei  hefta  veður  blíð, 

sem  voldug  reisir  Rán  á  Eyjasandi, 

þar  sem  hún  heyir  heimsins  langa  stríð. 
Um  trausta  strengi  liggur  fyrir  landi 

borðfögur  skeið,  með  bundin  segl  við  rá ; 

skínandi  trjóna  gín  mót  sjávar  grandi. 
Þar  eiga  tignir  tveir  að  flytjast  á 

bræður  af  fögrum  fósturjarðar  ströndum 

og  langa  stund  ei  litið  aftur  fá, 
fjarlægum  ala  aldur  sinn  í  löndum, 

útlagar  verða,  vinar  augum  fjær; 

svo  hafa  forlög  fært  þeim  dóm  að  höndum. 

4* 


—  52  — 

Nú  er  á  brautu  borinn  vigur  skær 

frá  Hlíðarenda  hám,  því  Gunnar  ríður 
atgeirnum  beitta  búinn.    Honum  nær 

dreyrrauðum  hesti  hleypir  gumi  fríður 
og  bláu  saxi  gyrður  yfir  grund;  — 
þar  mátti  kenna  Kolskegg  allur  lýður. 

Svo  f ara  báðir  bræður  enn  um  stund ; 
skeiðfráir  jóar  hverfa  fram  að  fljóti; 
Kolskeggur  starir  út  á  Eyjasund, 

en  Gunnar  horfir  hlíðar-brekku  móti; 
hræðist  þá  ekki  frægðarhetjan  góða 
óvina  fjöld,  þó  hörðum  dauða  hóti. 

„Sá  eg  ei  fyr  svo  fagran  jarðar-gróða, 
fénaður  dreifir  sér  um  græna  haga, 
við  blóíkan  akur  rósin  blikar  rjóða. 

Hér  vil  eg  una  ævi  minnar  daga 
alla,  sem  guð  mér  sendir.    Farðu  vel, 
bróðir  og  vinur!"  —  Svo  er  Gunnars  saga. 

I>ví  Gunnar  vildi  heldur  bíða  hel 
en  horfinn  vera  fósturjarðar  ströndum. 
Grimmlegir  fjendur,  flárri  studdir  vél, 
fjötruðu  góðan  dreng  í  heljar  böndum. 
Hugljúfa  samt  eg  sögu  Gunnars  tel, 
þar  sem  eg  undrast  enn  á  köldum  söndum 
lágan  að  sigra  ógna-bylgju   ólma 
algrænu  skrauti   prýddan   Gunnarshólma. 

Þar  sem  að  áður  akrar  huldu  völl, 
ólgandi  Þverá  veltur  yfir  sanda; 
sólroðin  líta  enn  hin  öldnu  fjöll 
árstrauminn  harða  fögrum  dali  granda; 
flúinn  er  dvergur,   dáin  hamra-tröll, 
dauft  er  í  sveitum,  hnipin  þjóð  í  vanda; 


—  53  — 

en  lágum  hlífir  hulinn  verndar-kraftur 
hólmanum,  þar  sem  Gunnar  snéri  aftur. 


JÓNAS  TÓMASSON. 


Horfin  er  enn, 
er  unni  eg  mest, 
ættar  von 
úr  alda  heimi;  — 
ennið  ásthreina, 
augun  bláu, 
brjóstið  barnglaða, 
byrgt  undir  fjöl. 

Gott  hugði  eg  til 
af  guði  senda 
ylinn  að  ala, 
ást  að  festa.  — 
Ættjörðu  skyldi 
ungur  renna 
kvistur  af  stofni 
fyrir  krepptan  reyr. 

Gott  hugði  eg  til 
af  guði  senda 
neistann  að  glæða 
námsölum  í.  — 
Ungur  skyldi, 
þau  er  hinn  eldri  nam, 
fræðin  fegurstu 
framar  styðja. 


—  54  — 

Réði  sá,  er  ræður 
rökum  alda, 
ástríkur  faðir, 
alls  vitandi. 
Því  skal  traustri  trú 
trega  binda, 
frænda  sviptur 
framar  þreyta. 


KVEÐJA  ISLENDINGA 
TIL  ALBERTS  THORVALDSENS. 

(Haustið   1838,   þá  er  hann  kom   annatS   sinn 
frá  Rómaborg'  til  Kaupmannahafnar). 


í  höfum  norður 
við  himin  gnæfir 
eyja  ísi  skyggnd 
og  eldi  þrungin; 
þar  rís  hin  fagra 
feðra  þinna 
móðurmold 
úr  marar  skauti. 

Fjöld   sá  hún  frægra 
f  ólkbetrunga ; 
var-a  þeim  vizku 
vant  né  snilli; 
þó  hefir  enginn 
annar  sem  þú 
frægðar-geisli 
yfir  fold  þá  skinið. 


—  55  — 

Sæl  þættist  hún, 
ef  hún  sjá  mætti 
yndi  fegurst 
augna  sinna; 
sæl  þættist  hún, 
ef  hún  sjálf  mætti 
frægð  þá  fullþakka, 
er  hún  fékk  af  þér. 

Hver  hefir  dýrra 
af  drotni  þegið 
annar  og  unnið 
erindi  þér? 
Veitti  þér  fulla 
fegurð  að  skoða 
himna  höfundur, 
heimi  veittir  þú. 

Ein  situr  úti 
yfir  öldu-geimi 
fósturfold 
f eðra  þinna ; 
hefir  né  eina 
augum   litið 
lífmynd   ljúfa, 
er  þú  leiddir  fram. 

Vittu  samt,  að  þar 
á  vörum  lifir 
broshýrra  barna 
og  blíðra  meyja 
heitið  heimfræga, 
er  heyrir  hver 
móður  marg-nefna 
mögur  í  landi. 


—  56  — 

Ó,  að  þú  mættir 
augum  leiða 
landið  loftháa 
og  ljósbeltaða, 
þar  sem  um  grænar 
grundir  líða 
elfur  ísbláar 
að  ægi  fram. 

Þar  er  Heklufjall 
og  Hofsjökull, 
Balljökull,  Bláfell, 
og  Baulutindur, 
Hólmur,  Hegranes 
og    H  1  í  ð  i  n    góða, 
þar  sem   enn  byggja 
ættmenn   þínir. 

Myndi  þá  hinn  mikli 
mögur  Þorvaldar 
kynland  sitt  kenna 
og  karlmannlegt  þykja; 
tign  býr  á  tindum, 
en  traust  í  björgum, 
fegurð  í  fjalldölum, 
en  í  fossum  afl. 

Myndu  þá  sveinar 
og   meyjar  bláeygar 
Snælands  hins  snjókrýnda 
snúast  þér  í  móti, 
frænda  færandi 
frægstum  í  heimi 
barnslegar  ástir, 
sem  beztar  kynnu. 


—  57  — 

Og  feður  harðhentir 
hraustra  drengja 
og  mæður  málblíðar 
mundhvítra   snóta 
blessa  þann,   er  bjó 
börnum  þeirra 
fyrirmynd  fegursta 
frægðar  að  leita. 

Og  þó  und  sólu 
suðurheima 
eyðir  þú  ævi 
að   alföðurs  vild, 
ann  þér  um  aldur 
Isafoldar 
sonur  og  dóttir, 
meðan  sær  dunar. 


TIL  HERRA  PÁLS  GAIMARD. 

í  samsæti   íslendinga  í  Kaupmannahöfn,   16.  jan.   1839. 


Þú  stóðst  á  tindi  Heklu  hám 
og   horfðir  yfir   landið   fríða, 
þar  sem  um  grænar  grundir  líða 
skínandi  ár  að  ægi  blám; 
en  Loki   bundinn   beið   í   gjótum 
bjargstuddum  undir  jökulrótum.  - 
Þótti  þér   ekki   Island   þá 
yfirbragðs-mikið   til    að    sjá? 

Þú  reiðst  um  fagran  fjalladal, 
á  fáki  vökrum,  götu  slétta, 


—  58  — 

þar  sem  við  búann  brattra  kletta 

æðandi   fossar   eiga  tal, 

þar  sem  að  una  hátt  í  hlíðum 

hjarðir  á  beit  með  lagði  síðum;  — 

þótti  þér  ekki   Island   þá 

íbúum  sínum  skemmtan  ljá? 

Þú   komst   á   breiðan   brunageim 
við   bjarta  vatnið  fiskisæla, 
þar  sem  vér  áður  áttum   hæla 
fólkstjórnar-þingi  frægu  um  heim; 
nú   er  þar  þrotin  þyrping   tjalda, 
þögult  og  dapurt  hraunið  kalda;  — 
þótti  þér  ekki  Island  þá, 
alþingi  svipt,  með  hrellda  brá? 

Nú  heilsar  þér  á  Hafnar  slóð 
heiman  af  Fróni  vina  flokkur; 
við  vitum  glöggt,  að  anntu  okkur, 
frakkneskur  maður,  frjálsri  þjóð; 
því  andinn  lifir  æ   hinn  sami, 
þótt  afl   og  þroska  nauðir  lami. 
Menntanna  brunni  að  bergja  á 
bezta  skal  okkur  hressing  ljá! 

Vísindin  efla  alla  dáð, 
orkuna  styrkja,  viljann  hvessa, 
vonina  glæða,   hugann  hressa, 
farsældum  vefja  lýð  og  láð; 
tífaldar  þakkir  því  ber  færa 
þeim,  sem  að  guðdóms-eldinn  skæra 
vakið  og  glætt  og  verndað  fá 
vizkunnar  helga  fjalli   á. 


59 


Þvílíkar  færum  þakkir  vér 

þér,  sem  úr  fylgsnum  náttúrunnar 

gersemar,  áður  aldrei  kunnar, 

með  óþrjótanda  afli  ber. 

Heill  sé  þér,  Páll !  og  heiður  mestur, 

hjá  oss  sat  aldrei  kærri  gestur. 

Alvaldur  greiði  æ  þinn  stig! 

Island    skal    lengi    muna    þig. 


ISLANDS-MINNI. 


Þið  þekkið  fold  með  blíðri  brá 
og  bláum  tindi  fjalla, 
og   svanahljómi,    silungsá, 
og   sælu   blómi   valla, 
og  bröttum  fossi,  björtum  sjá 
og  breiðum  jökulskalla;  — 
drjúpi  hana  blessun  drottins  á 
um    daga    heimsins    alla. 


KVEÐJA  ISLENDINGA 
TIL   SÉRA    ÞORGEIRS    GUÐMUNDSSONAR 

26.   APRÍL   1839. 


Nú    er    vetur    úr    bæ, 

rann  í  sefgrænan  sæ 

og  þar  sefur  í  djúpinu  væra; 

en  sumarið  blítt 

kemur  fagurt  og  frítt 

meður  f  jörgjafar-ljósinu  skæra. 


60 


Brunar    kjóll    yfir  sund, 

flýgur  fákur  um  grund, 

kemur  fugl  heim  úr  suðrinu  heita; 

nú  er  vetur  úr  bæ, 

rann   í  sefgrænan  sæ, 

nú  er  sumrinu  fögnuð  að  veita.     . 

Verum  röskir  í   dag, 

kveðum  víkinga-lag, 

svo  menn  viti  vér  ætlum  að  berjast; 

herjum   flöskurnar   á, 

og  það  fari  sem  má, 

og  þeir  falli,  sem  ná   ei   að  verjast. 

Verum  glaðir  í   dag, 

er  í  vinar  vors  hag 

hefir  veröldin   maklega   gengið; 

senn   er  Glólundur  grænn, 

senn   er   Grashagi  vænn, 

þar    mun    gaman    að    reika    yfir    engið. 

Þó  vér  skiljum  um  stund, 

þá  mun  fagnaðar-fund 

okkur  fljótt  bera  aftur  að  höndum ; 

því  að  hjólið  fer  ótt, 

því  að  fleyið  er  fljótt, 

er  oss  flytur  að  Glólundar  ströndum. 

Þegar  lauf  skrýðir  björk, 

þegar   Ijósgul    um   mörk 

rennur  lifandi  kornstanga  móða, 

þá  mun  farið  af  stað, 

þá  mun  þeyst  heim  í  hlað 

til  hans  Þorgeirs  í  lundinum  góða. 


61 


Þá  mun  sjón  verða  að  sjá, 

hvernig  hirðinum  hjá 

þar  í  haganum  sauða  þrífst  fjöldinn; 

þá  mun  riðið  í  lund 

til  að  stytta  sér  stund, 

þá  mun  staupunum  glamrað  á   kvöldin. 

Farðu  glaður  af  stað, 

leiði  gæfan  í  hlað 

þig    á    Glólundar    hagsæla    inni. 

Vertu,    Þorgeir   vor,    sæll! 

vertu,   vinur  vor,   sæll! 

Þetta  veri  vort  skilnaðarminni. 

Hafðu  þökk  fyrir  allt, 

er    þú    varst    oss    ávalt! 

Nú    mun    vandhæfi    slíkan    að    finna. 

Veiti  hamingjan  þér 

það,  sem  hugsum  nú  vér, 

góði  hugljúfinn  bræðranna  þinna! 


ORT  HEIMA 

1839-1842. 


VlTI. 

(Eldgígur  vestan-undir  Kröflu-f jalli). 


Bar  mig  á  brenndum  auri 
breiðar  um  funa-leiðir 
blakkur   að  Vítis   bakka, 
blæs  þar  og  nösum  hvæsir. 
Hvar  mun  um  heiminn  fara 
halur  yfir  fjöll  og  dali 
sá,  er  fram  kominn  sjái 
sól  að  verra  bóli? 

Hrollir  hugur  við  polli 
heitum  í  blárri  veitu.  — 
Krafla  með  kynja  afli 
klauf  fjall  og  rauf  hjalla. 
Grimm  eru  í  djúpi  dimmu 
dauða-org,  þaðan  er  rauðir 
logar  yfir  landið  bljúga 
leiddu  hraunið  seydda. 


FREMRI-NÁMAR. 


Reið  ég  yfir  bárubreið 
bruna-sund,  en  jódunur 
(kalt  var  hregg  og  átt  ill) 
ýtum  skemmtu  dálítið. 


—  66  — 

Holur  nafar  grjót  grefur; 
grunar  mig,  að  seint  muni 
ÍJlfur  karl,  þótt  aur  skjálfi, 
ámur  fylla  úr  þeim  nám. 


ÞÖKK  ÍSLENDINGA 
TIL  ALBERTS  THORVALDSENS. 

(VoriÖ  1839,  þá  er  skírnarfontur  Thorvaldsens  kom  til 
Reykjavíkur-dómkirkju). 


,,Ein  situr  úti 
yfir  öldu-geimi 
fóstur-fold 
feðra  þinna; 
hefir  né  eina 
augum  litið 
lífmynd  ljúfa, 
er  þú  leiddir  fram". 

Svo  kvað  á  hausti 
hrímgrundar  sjöt, 
kynlanda  kærstum 
þá  er  kveðju  flutti, 
vitandi   víst 
um  vingjöf  þína, 
dulin,  hvað  dveldi 
dýrgrip  á  leið. 

Nú  hefir  bætta 

sá,  er  bezt  um  kunni, 

eftirþrá 

augna  vorra ; 


—  67  — 

samir  því  að  sæma 
þann,  er  senda  lét 
vonar  fylling, 
vorþökkum  með. 

Ungir  og  aldnir 
andvirki  frá 
gangið  að  skoða 
í  guðs  musteri! 
Skín  þar  in  helga 
á  höggnum  steini  — 
ljóstær  lífsbrunnur  — 
laug  sáttmála. 

Hver  hefir  leiddar 
fyrir  líkams  augu 
myndir  guðlegar 
musterið  í? 
Hefji  höfuð  sín 
hingað  farinn 
lýður,   og  líti 
lotningu   með! 

Sjáið  hér  fegursta 
friðarmynd,  — 
blíða  Maríu 
með  barnið  á  skauti 
hallast  að  góðrar 
guðsmóður  knjám 
ungur  Jóhannes 
og  ástarblíður. 

Sjáið  ánni  í 
allra  manna 


—  68  — 

lausnara  ljúfan 
og  líknar-skæran 
skím  að  skírast, 
áður  skepnu  sína 
guði  vinni, 
þá,  er  glötuð  var, 

Sjáið  enn  fremur 
ástvin  beztan 
barnanna  ungu, 
er  hann  blessar  þau. 
„Leyfið  þeim",  segir 
hinn  líknarfulli, 
„öllum  hjá  mér 
athvarfs  að  leita". 

Hver  sá  í  huga 
svo  heilög  tíðindi? 
Hver  lét  þau  stíga 
af  steininum  fram? 
Hver  hefir  leiddar 
fyrir  líkams  augu 
myndir  guðlegar 
musterið  í? 

Hefji  höfuð  sín 
hingað  farinn 
lýður  og  lesi 
letur  á  steini; 
englar  alskærir 
og  ástum  bundnir 
líða  þar  yfir,  — 
en   letrið   greinir: 


—  69  — 

„Reist  smíð  þessa 
í  Róm  suður 
Albert  Thorvaldsen 
fyrir  árum  tólf, 
ættjörðu  sinni, 
Isalandi, 
gefandi  hana 
af  góðum  hug". 

Albert  Thorvaldsen 
ættjörðu  gaf; 
hve  skal  ættjörð  hans 
Alberti  þakka? 
Breiðar  eru  bárur 
að  borgum  fram, 
frændinn  fjarlægur 
feðra  láði. 


Þá  væri  launað, 
ef  þú  líta  mættir 
ásján  upp  lyfta 
ungrar  móður, 
þar  sem  grátglaður 
guði  færir 
barn  sitt  bóndi 
að   brunni   sáttmála. 


SÓLSETURS-LJÓÐ. 


Hóglega,  hæglega, 
á  hafsæng  þýða, 


—  70   — 

sólin  sæla ! 

síg  þ'i  til  viðar. 

Nú   er   um   heiðar 

himin-brautir 

för  þín  farin 

yfir  frjóvga  jörð. 

Halla  þú,  röðull ! 

höfði  skínanda. 
bráhýr,   brosfagur 
að   brjósti  ránar. 
sæll    og   sólbjartur, 
sem  þá.  er  stefndir 
bratta  braut 
á  bogann  uppsala. 

Blessuð.   margblessuð, 
ó   blíða   sól! 
blessaður   margfalt 
þinn  beztur  skapari! 
fyrir  gott  allt. 
sem  g.iört  þú  hefur 
uppgöngu   frá 
og   að  enda   dags. 

Dreifðir  þú.  dagstjarna! 
dimmu   nætur. 
glöð.   af  glóbreiðri 
götu  þinni : 

rékkstu  lýðum 
langar.   á   gangi. 
dagstundir   dýrar. 
ó    dagstjarna! 


—  71  — 

Vaktir  þú   fugla 
og  fögur  blóm  vaktir, 
söng  þér  að  syngja 
og  sætan  ilm  færa. 
Hníg  nú  hóglega, 
hægt  og  blíðlega, 
vegþreytir  vindsala, 
ó   vegstjarna! 

Hníg  nú  hóglega 
í   hafskautið   mjúka, 
röðull  rósfagur! 
og  rís  að  morgni, 
frelsari,  frjóvgari, 
fagur  guðs   dagur! 
blessaður,   blessandi, 
blíður  röðull  þýður! 

Hóglega,  hæglega 
hníg  þú   að  hvílu, 
skeiðþreytir  skjótur! 
en  skamma  hríð  þó 
bíð  þú,    að   ástar- 
augum   hlýjum 
bládöggvað  brosir 
á  brjóst  jarðar. 

Drag  nú  hið  blástirnda, 
blysum  leiftranda 
salartjald  saman 
yfir  sæng  þinni, 
brosi  boðandi, 
að  af  beði  munir 
bráðlega    hresstur 
á  himin  snúa. 


—  72  — 

Vonin  vorblíða, 
vonin  ylfrjóva 
drjúpi,  sem  dögg, 
af  dýrðar-hönd  þinni, 
döpur  mannhjörtu 
í   dimmu  sofandi 
veki,   sem   vallblómin 
vekur  þú  á  morgni. 

Mynd  guðs  hin  máttka! 
mjúkir   draumar 
glaðlega  vakna 
við  geisla  þína, 
eins  og  náttöldur 
norðurstrauma 
bláljósar  blika 
birtu  þína  við. 

Hníg  því   hóglega 
í   hafskautið  mjúka, 
röðull    rósfagur! 
og  rís  að  morgni, 
frelsari,  frjóvgari, 
fagur  guðs  dagur! 
blessaður,   blessandi, 
blíður  röðull  þýður! 

Hæglega,  hóglega 
hníg  þú  að  hvílu, 
skeiðþreytir  skjótur! 
en  skamma  hríð  þó 
leng  hinar  blíðu, 
bjarmaljúfu, 
ástarauðugu 
aftanstundir. 


—  73  — 

Skrýð  þig  svo  aftur 
skrúða  gulldregnum, 
morgunskrúða 
menn  gleðjanda; 
bú  þig  að  öllu 
upp  að  koma 
fagur  og  fram  bruna 
í  fullu  veldi. 

Og  bjarma  breið 
á  brúnir  fjalla, 
áður  ljósan  dag 
leiðir  á  himin; 
leng  þú  blessaðan 
blíðu-roða 
uppkomu  þinnar 
og  undirgöngu. 

Vekur  þú  von 
og  vekur  þú  bæn, 
hvenær  sem  dapri 
dimmu  hrindir, 
og  augu  kætir 
allrar  skepnu; 
þökk  er  og  lofgjörð 
á  þinni  leið. 

Vekur  þú  von 
og  vekur  þú  bæn, 
er  þú  í  ljóma 
líður  af  himni, 
aftur  í  Ijóma 
upp  að  renna; 
þökk  er  og  lofgjörð 
á  þinni  leið. 


—  74  — 

Hníg  þú  hóglega 
í  hafskautið  mjúka, 
röðull  rósfagur! 
og  rís  að  morgni, 
frelsari,  frjóvgari, 
f agur  guðs  dagur ! 
blessaður,  blessandi, 
blíður  röðull  þýður! 


MAGNÚSAR-KVIÐA. 

Tvítugur   flokkur. 


Úti  sat  und  hvítum 
alda  faldi 
fjallkonan  snjalla 
fögur  ofan  lög; 
sá  hún  um  bláan 
boga  loga 
ljósin  öll,  er  lýsa 
leið  um  nætur-skeið. 

Sofinn  var  þá  fífill 
fagur  í  haga, 
mús  undir  mosa, 
már  á  báru ; 
blæju   yfir  bæ 
búanda  lúins 
dimmra  drauma 
dró  nótt  úr  sjó. 

Hver  er  sá,  er  snörum 
hugar  augum 


—  75  — 

skoðar  lífs  leiðir, 
lýð  allan  og  tíð; 
vakir  og  vakir, 
vinnu  sinnir 
hrímkalda  grímu 
sem  hagbjartan  dag? 

Fár  gat  svo  fyrri 
Frónbyggja  sjón 
glætt,  að  þeir  mættu 
geima  skoða  heima ; 
fár  gat  svo  fyrri 
fornra  norna 
haftböndum  sviftan 
huga  sent  á  flug. 

Fár  gat  svo  fyrri 
fullhugaður  bugað 
illa  villu, 
alda-spella  gjald. 
Legið  hefir  lygi 
og  láðbyggja  ráð 
alla  vega  spjallað 
eitri  blend  í  sveitum. 

Fár  gat  svo  fyrri 
fjandann  anda 
lestan  og  lostið 
lygi  brott  úr  vígi; 
hrakti  sá,  er  vakti 
meðan  hölda  fjöld 
megindofin  sefur, 
marghöfðaðan  varg. 


—  76  — 

tlti  sat  und  hvítum 
alda  faldi 
fjallkonan  snjalla 
fögur  ofan  lög; 
sá  hún  þar,  er  vá 
að  vættum  hættum 
íturdjarfur  arfi 
Ólafs  und  sólu. 

Róma  varð  á  þröm: 
ruddist  að  studdri 
fólkumdjarfur  fylking 
flokks  óþokkans; 
hugði  sá,  er  dugði, 
fyrir  hamar  fram 
alla  saman  fella 
ókind  á  sjó. 

Hvergi  hugðist  varga 
við  snúið  lið 
berast  láta  fyrir 
bjarga  rið  niður; 
hremmdu  þá  og  klemmdu, 
er  hrekjast  tóku, 
stoðir,  sem  að  stóðu 
í  styrku  landvirki. 

Hvöt  var  að  sókn  hetju, 
harðnar  enn  senna, 
ógurlegum  augum 
á  skaut  hann  þá. 
Stóðu  þeir  við  stoðir, 
stökk  ei  né  hrökk, 
stærri  jafnt  og  smærri, 
strjúka  vill  ei  púki. 


—  77  — 

Magnús  gekk  af  megni 
und  merki,  þjóðsterkur 
láðvörður  lýða, 
ljóss,  sér  til  hróss; 
skoðar  hann  í  hraða 
högum  augum 
tjón  alt  og  lán 
tigulegs  sigurs. 

Ríður  hinn   ráðgóði 
á  regin  lygn-megins, 
höggur  nú  og  leggur, 
hrekur  allt  og  rekur; 
forkunnar  forvirki 
falla  um  grund  alla, 
flýja  flokkar  lygi, 
fjandi  stökk  úr  landi. 

Skilið  á,  að  skuli 
skildi  vel  halda 
maður  fyrir  móðum 
mæringi,  nær 
aftur  sækir  eftir 
aldyggum  hal 
flokkur  flár  nokkur 
freka,  sem  var  rekinn. 

Skilið  á,  að  skuli 
skilja  rétt  vilja 
frónbúar  nú, 

að  hann  fremdarheit  efndi 
dýrum  blóðdreyra, 
dörsæfðu  fjöri, 
oft  hafa  keyptan 
ýtar  sigur  nýtan. 


—  78  — 

tJti  sat  und  hvítum 
alda  faldi 
fjallkonan  snjalla 
fögur  ofan  lög; 
sá  hún  þar,  er  lágu 
á  landi  og  sandi 
fallin  með  öllu 
forvirkin  hin  styrku. 

Hrjáð  yfir  láð 
þás  her  æstur  fer 
og  bárur  brimóra 
bandið  auka  landa, 
hver  er  sá,  er  þori 
heimsóknar  þeim 
synja,  jafnt  og  dynja 
sóttir  yfir  dróttir? 

Þörf  er  brýn  á  djörfum 
þegnum,  er  gegn 
fara  þori  fara 
f læmings  afskræmi ; 
þörf  er  og  á  djörfum 
þegnum,  er  megni 
sterkleg  vinna  stórvirki, 
strita  samt  með  viti. 

Veit  eg  eitt,  að  vitur 
vildi  hann,  skyldi 
öll  fá  margbætt  spjöllin 
ástland  hans,  —  en  brást. 
Sá  hann,  þar  er  lágu 
á  landi  og  sandi 
fallin  með  öllu 
forvirkin  hin  styrku. 


—  79  — 

Lýður  landráður! 
láttu  sjá,  —  vel  máttu 
bæta  vígi,  brotin 
braml  það  við  og  svaml. 
Lýður  landráður! 
léttu  nú  svefnhettu, 
enn  er  nóg  að  vinna, 
einum  er  starf  meinað. 

Úti  sat  und  hvítum 
alda  faldi 
fjallkonan  snjalla, 
fögur  ofan  lög; 
sá  hún  þar  á, 
er  eybúa  grúi 
mesta  manns  að  flestu 
moldu  vígði  hold. 


ALÞING   HIÐ  NÝJA. 
(1840). 


Hörðum  höndum 
vinnur  hölda  kind 
ár  og  eindaga; 
siglir  særokinn, 
sólbitinn  slær, 
stjörnuskininn  stritar. 

Traustir  skulu  hornsteinar 

hárra  sala ; 

í  kili  skal  kjörviður; 

bóndi  er  bústólpi 

—  bú  er  landstólpi  — 

því  skal  hann  virður  vel. 


—  80  -— 

Fríður  foringi 

stýri  fræknu  liði, 

þá  fylgir  sverði  sigur; 

illu  heilli 

fer  að  orustu 

sá,  er  ræður  heimskum  her 

Sterkur  f ór  um  veg, 
þá  var  steini  þungum 
lokuð  leið  fyrir; 
ráð-at  hann  kunni, 
þótt  ríkur  sé, 
og  hefðu  þrír  um  þokað. 

Bera  bý 

bagga  skoplítinn 

hvert  að  húsi  heim; 

en  þaðan  koma  ljós 

hin  logaskæru 

á  altari  hins  göfga  guðs. 


Vissi  það  að  fullu 
vísir  hinn  stórráði. 
Stóð  hann  upp  af  stóli, 
studdist  við   gullsprota: 
„Frelsi  vil  eg  sæma 
framgjarnan  lýð, 
ættstóran   kynstaf 
Isafoldar. 

Ríða  skulu  rekkar, 
ráðum  land  byggja, 
fólkdjarfir  fyrðar 
til  fundar  sækja, 


—  81  — 

snarorðir  snillingar 
að  stefnu  sitja, 
þjóðkjörin   prúðmenni 
þingsteinum  á. 

Svo  skal  hinu  unga 

alþingi  skipað 

sem  að  sjálfir  þeir 

sér  munu    kjósa. 

Gjöf  hef  eg  gefið, 

gagni  sú  lengi 

foldu  og  fyrðum, 

sem  eg  fremst  þeim  ann", 

Þögn  varð  á   ráðstefnu, 
þótti  ríkur  mæla; 
fagureygur  konungur 
við  fólkstjórum  horfði; 
stóð  hann  fyrir  stóli, 
studdist  við   gullsprota; 
hvergi  getur  tignarmann 
tígulegri. 


Sól   skín   á   tinda. 
Sofið  hafa  lengi 
dróttir  og  dvalið 
draumþingum  á. 
Vaki  vaskir  menn! 
til  vinnu  kveður 
giftusamur  konungur 
góða  þegna. 


—  82  — 
HULDULJÓÐ. 


Skáld  er  eg  ei,  en  huldukonan  kallar 
og  kveða  biður  hyggjuþungan  beim; 
mun  eg  því  sitja,  meðan  degi  hallar 
og  mæddur  smali  fénu  kemur  heim, 
þar  sem  að  háan  hamar  fossinn  skekur 
og  hulduþjóð  til  næturiðju  vekur. 

Þrumi  eg  á  bergi,  þýtur  yfir  hjalla 
þokan,  að  hylja  mig  og  kaldan  foss; 
nú  skal  úr  hlíðum  hárra  Tinnufjalla, 
svo  huldumeyjar  þægan  vinni  koss, 
óbrotinn  söngur  yfir  dalinn  líða, 
eins  og  úr  holti  spóaröddin  þýða. 

Þú,  sem  að  byggir  hamrabýlin  háu, 
hjartanu  mínu  alla  daga  kær, 
sólfagra  mey,  djúpt  undir  bergi  bláu, 
bústu  að  sitja  vini  þínum  nær; 
döggsvalur  úði  laugar  lokkinn  bleika, 
ljós  er  af  himni,  næturmyndir  reika. 

Hvers  er  að  dyljast?  Harma  sinna  þungu; 
hlægja  þeir  öld,  er  ræður  þeim  ei  bót. 
Hvers  er  að  minnast?  Hins,  er  hverri  tungu, 
—  huganum  í  svo  festa  megi  rót,  — 
ætlanda  væri  eftir  þeim  að  ræða, 
sem  orka  mætti  veikan  lýð  að  fræða. 

Að  fræða!  hver  mun  hirða  hér  um  fræði? 
Heimskinginn  gerir  sig  að  vanaþræl. 
Gleymd  eru  lýðnum  landsins  fornu  kvæði; 
leirburðar-stagl  og  holtaþoku-væl 


—  83  — 

fyllir  nú  breiða  byggð  með  aumlegt  þvaður; 
bragðdaufa  rímu  þylur  vesall  maður. 

Háðungar-orð,  sem  eyrun  Huldu  særa, 
ei  skulu  spilla  Ijóði  voru  meir; 
sendið  þér  annan,  sanninn  heim  að  færa 
söngvurum  yðar,  Njörður,  Þór  og  Freyr! 
og  hver  sá  ás,  sem  ata  þeir  í  kvæði, 
eirðinni  gleymi  og  hefni  sín  í  bræði. 

Sólf agra  mey !  eg  sé  —  nú  leit  minn  andi 
þanns  seglið  vatt  í  byrnum  undan  Skor 
og  aldrei  síðan  aftur  bar  að  landi. 
Eggert!  ó  hyggstu  nú  að  leita  vor? 
Marblæju  votri  varpar  sér  af  herðum 
vandlætis-hetjan,  sterkum  búin  gerðum* 

Hvað  er  í  heimi,  Hulda,  líf  og  andi? 
Hugsanir  drottins  sálum  fjær  og  nær, 
þar  sem  að  bárur  brjóta  hval  á  sandi, 
í  brekku  þar  sem  fjallaljósið  grær, 
þar  sem  að  háleit  hugmynd  leið  sér  brýtur. 
Hann  vissi  það,  er  andi  vor  nú  lítur. 

Ó  Eggert!  Þú  varst  ættarblóminn  mesti 
og  ættarjarðar  þinnar  heill  og  ljós; 
blessuð  sú  stund,  er  fót  hann  aftur  festi 
á  frjórri  grund  við  breiðan  sævarós. 
Sólf agra  mey !  hann  svipast  um  með  tárum, 
saltdrifin  hetja,  stigin  upp  af  bárum. 

Hví  er  inn  sterki  úr  hafi  bláu  genginn 
á  hauður,  sem  í  nætur  faðmi  þreyr? 
Veit  eg,  að  þegar  værðin  góða  er  fengin, 
vinirnir  gleyma  að  birtast  framar  meir ; 

6* 


—  84  — 

ó,  hve  hann  hefir  eftir  þráð  að  líta 
ástarland  sitt  með  tignarfaldinn  hvíta. 

Tárperlur  bjartar  titra  þér  í  augum, 
tindra  þær  gegnum  fagurt  lokkasafn, 
sólfagra  mey!  því  sjónar  þinnar  baugum 
séður  er  aldrei  kappi  þessum  jafn. 
Þú  elskar,  Hulda!  Eggert,  foldar  blóma, 
ættjarðar  minnar  stoð  og  frænda  sóma. 

Ó  Eggert,  hversu  er  þinn  gangur  fagur! 
Útivist  þín  er  vorðin  löng  og  hörð; 
kær  er  mér,  faðir!  komu  þinnar  dagur. 
Hann  kyssir,  Hulda!  þína  fósturjörð, 
Sólf agra  mey !  hann  svipast  um  með  tárum, 
saltdrifin  hetja,  stigin  upp  af  bárum. 

Þú  elskar  hann,  —  þess  ann  eg  honum  glaður ; 

ástin  er  rík,  og  þú  ert  hennar  dís. 

Hér  vil  eg  sitja,  hér  er  okkar  staður, 

ó  Hulda !  þar  til  sól  úr  ægi  rís. 

Hallaðu  lokka-höfði  bjarta  þínu, 

mín  Hulda  kær!   að  vinarbrjósti  mínu. 

Hann  svipast  um.  Nú  sefur  allt  í  landi, 
svæft  hefir  móðir  börnin  stór  og  smá,  — 
fífil  í  haga,  hrafn  á  kletta-bandi, 
hraustan  á  dúni,  veikan  fjölum  á. 
Hann  svipast  um  í  svölum  nætur-vindi, 
um  sund  og  völl  að  háum  fjallatindi. 

Hallaðu  lokka-höfði  bjarta  þínu, 
að  hjarta  mér,  sem  nú  er  glatt  og  traust; 
hallaðu  þér  nú  hægt  að  brjósti  mínu. 
Hann  hefir  ekki  starfað  notalaust! 


—  85  — 

Seint  og  að  vonum  svo  fær  góður  njóta 
sín  og  þess  alls,  er  vann  hann  oss  til  bóta. 

Hann  líður  yfir  ljósan  jarðar-gróða; 
litfögur  blóm  úr  værum  næturblund 
smá-líta  upp,  að  gleðja  skáldið  góða; 
gleymir  hann  öðru  og  skoðar  þau  um  stund ; 
nú  hittir  vinur  vin  á  grænu  engi: 
„Velkominn,  Eggert!  Dvelstu  með  oss  lengi! 


EGGERT: 

Smávinir   fagrir,   foldar-skart, 
fífill  í  haga,  rauð  og  blá 
brekkusóley,  við  mættum  margt 
muna  hvort  öðru  að  segja  frá. 
Prýðið    þér    lengi    landið    það, 
sem  lifandi  guð  hefir  fundið  stað 
ástarsælan,   því   ástin  hans 
allstaðar  fyllir  þarfir  manns. 

Vissi  ég  áður  voruð  þér 
vallarstjörnur  um  breiða  grund, 
fegurstu    leiðar-ljósin    mér; 
lék   eg   að   yður   marga   stund; 
nú   hef  eg  sjóinn   séð   um   hríð 
og  sílalætin  smá   og  tíð;   — 
munurinn   raunar   enginn   er, 
því  allt  um  lífið  vitni  ber. 

Faðir  og  vinur  alls,   sem  er! 
annastu  þennan  græna  reit; 
blessaðu,   faðir!    blómin   hér, 
blessaðu  þau  í  hverri  sveit. 


—  86  — 

Vesalings  sóley!   sérðu  mig? 
Sof  ðu   nú   vært  og   byrgðu  þig ; 
hægur  er  dúr  á   daggar-nótt; 
dreymi   þig  Ijósið,   sofðu  rótt! 

Smávinir   fagrir,    f oldar-skart ! 
finn   eg  yður  öll   í   haganum   enn; 
veitt  hefir  Fróni  mikið  og  margt 
miskunnar  faðir;   en  blindir  menn 
meta  það  aldrei  eins  og  ber, 
unna  því  lítt,  sem  fagurt  er, 
telja  sér  lítinn  yndis-arð, 
að  annast  blómgaðan  jurtagarð. 


Hulda!     Hví    grípa    hendur   þínar   ljósu 
um  hendur  mér,   og  hví  svo  viknar  þú? 
Veit  eg  þú  elur  eyrar  fagra  rósu, 
alsett  er  rauðum  blómum  Huldu  bú ; 
Eggert  er  þér  um  ekki  neitt  að  kenna, 
annazt  hefirðu  fjallareitinn  þenna. 

Sjáðu!  enn  lengra  svífur  fram  um  vollu 
svásúðleg  mynd  úr  ungum  blómareit, 
sterkur   og   frjáls   og   fríður   enn   að   Öllu 
Eggert  að  skoða  gengur  byggða  sveit; 
hann  fer  að  sjá,  hve  lífi  nú  á  láði 
lýðurinn    uni,    sá    er   mest    hann    þráði. 

Brosir  við   honum   bærinn   heillagóði 
í  brekkukorni,  hreinn  og  grænn  og  smár; 
þar  hefir  búið  frændi  hans  með  fljóði 
í  flokki  ljúfra  barna  mörg  um  ár; 
þar   hefir  sveita-sælan   guðs   í   friði 
og  sóminn  aukizt  glöðu  bæjarliði. 


87 


Þar  hefir  gerzt  að  fullum  áhríns-orðum 
allt,  sem  hinn  vitri  bóndavinur  kvað 
um  dalalíf  í  Búnaðarbálki  forðum,  — 
um  bóndalíf,  sem  fegurst  verður  það. 
Sólfagra  mey!  nú  svífur  heim  að  ranni 
sæbúinn   líkur   ungum   ferðamanni. 


SMALI 
fer  að   fé  og  kvetSur: 

Það   var  hann   Eggert   Ólafsson, 
ungur  og  frár  og  vizkusnjall, 
stóð  hann  á  hauðri  studdur  von, 
stráunum  skýldi  vetrarfall; 
meðan  að  sól  í  heiði  hló, 
hjúkraði  laukum,  eyddi  snjó, 
kvað  hann  um  fold  og  fagra  mey 
fagnaðarljóð,  er  gleymast  ei. 

Kvað  hann   um  blóma   hindar-hjal 
og   hreiðurbúa   lætin   kvik, 
vorglaða  hjörð  í  vænum   dal 
og   vatnareyðar  sporðablik; 
þó  kvað  hann  mest  um  bóndabæ, 
er  blessun  eflir  sí  og  æ, 
af  því   að  hjónin  eru  þar 
öðrum  og  sér  til  glaðværðar. 

Það  var  hann  Eggert  Ólafsson, 
allir  lofa  þann  snilldar-mann ; 
Island   hefir   ei   eignast  son 
öflugri  stoð  né  betri  en  hann; 
þegar  hann  sigldi  sjóinn  á, 
söknuður  vætti  marga   brá ; 


—  88  — 

nú  er  hann  kominn  á  lífsins  láð 
og  lifir  þar  sæll  fyrir  drottins  náð. 


NIÐURLAG: 

Sólfagra  mey!    Nú  seilist  yfir  tinda 
úr  svölum  austurstraumum  roði  skær; 
nú  líður  yfir  láð  úr  höllu  vinda 
léttur  og  hreinn  og  þýður  morgunblær; 
svo  var  mér,  Hulda!  návist  þín  á  nóttu, 
sem  nú  er  ljósið  jörð  á  votri  óttu. 

Vertu  nú  sæl!    Þótt  sjónum  mínum  falin 
sértu,  ég  alla  daga  minnist  þín. 
Vertu  nú  sæl!    Því  dagur  fyllir  dalinn, 
dunandi  fossinn  kallar  þig  til  sín; 
hann  breiðir  fram  af  bergi  hvítan  skrúða, 
bústaður  þinn  er  svölum  drifinn  úða. 

Vertu  nú  sæl!    Því  sólin  hálsa  gyllir 

og   sjónir  mínar  hugarmyndin  flýr; 

ó  Hulda  kær,  er  fjöll  og  dali  fyllir 

f  jölbreyttu  smíði,   hvar  sem  1  í  f  i  ð  býr 

og  d  a  u  ð  i  n  n,  sem  að  svo  þig  löngum  kallar 

sá,  er  þig  aldrei  leit  um  stundir  allar. 


HEIMA. 


Suður  fórumk  um  ver, 
en  eg  svarna  ber 
öflga  eiðstafi 
úr  úthafi: 


—  89  — 

munar-myndum 
mjög  þótt  yndum, 
heimrof  mig  finni 
hjá  Huldu   minni. 

Þar  er  barmi  blíður 

og  blómafríður 

runnur  í  reit, 

er  eg  rökkri  sleit; 

dalur,  sól  og  sær, 

og  systur  tvær, 

einka-móðir 

og  ástvinir  góðir. 

Þar  er  búþegn  beztur, 
bóndi  og  prestur, 
til  þess  tel  eg  vottinn, 
trúir  enn  á  drottin 
og  á  sjálfan  sig, 
svo  sem  eg  á  mig; 
þar  er  líf  í  landi 
og  ljóshæfur  andi. 


EFTIR    TÓMAS    SÆMUNDSSON. 


„Dáinn,  horfinn!"  —  Harma-fregn! 
Hvílíkt  orð  mig   dynur  yfir! 
En    eg    veit    að    látinn    lifir; 
það  er  huggun  harmi  gegn. 
Hvað  væri  annars  guðleg  gjöf, 
geimur  heims  og   lífið   þjóða? 
Hvað  væri  sigur  sonarins  góða? 
Illur  draumur,  opin  gröf. 


90 


Nei,    eg   vil    ei   hæða   hinn 
lifanda  föður  allra  anda, 
ástina  þína,  verkin  handa, 
dýrðina   þína,    drottinn   minn! 
Fast    eg    trúi:    Frá    oss    leið 
vinur  minn  til  vænna  funda 
og  verka  frægra,  sæll  að  skunda 
fullkomnunar  fram  á  skeið. 

Djúpt  í  guðs  og  mannsins  mynd, 
alið  sem  að  ungbarn  þiggur, 
eilífur  gneisti  falinn  liggur, 
ef  að  hann  kæfir  ekki  synd. 
Sannlega,    veit    eg,    syndgar   hver; 
þó  eru  nokkrir,   Kristí   krossi 
og  kenning  studdir,  andans  hnossi 
vaxnir  —  og  Tómas  víst  það  er. 

En  þá  fósturfoldin  hans! 
Hví   vill    drottinn   dýrðarríkur 
duftinu  varpi  jafnskjótt  slíkur 
andi  hennar  mesta  manns? 
Hví   vill   drottinn   þola   það, 
landið   svipta   svo   og   reyna, 
svipta  það   einmitt  þessum   eina, 
er  svo  margra  stóð  í  stað? 

Efa,   maður,   ei  það  ráð. 
Eitt  eg  veit  um  alla  vegu 
alheims   speki   dásamlegu: 
Þeir  eru   einskær   ást  og  náð. 
Felum  drottins  föðurhönd 
harma  vora  og  hjartaþunga,  — 
hann   á  sjálfur  gamla   og   unga, 
frjáls   að   leysa    líkams-bönd. 


—  91  — 

Veit  eg  og,   hans  verða  spor; 
svo  þótt  Tómas  frá  oss  færi, 
fullvel  er  það  sem  hann  væri 
enn  þá  mitt  á  meðal   vor; 
lengi  mun  hans  lifa  rödd, 
hrein  og  djörf,   um  hæðir,   lautir, 
húsin  öll  og  víðar  brautir, 
er  Isafold   er  illa  stödd. 

Sú  er  hin  mikla  blessan  bezt 
allra    þeirra,    er    meira    megna 
en   munninn   fylla    og   sínu   gegna, 
að  þegar  þeir  deyja,  þá  er  hún  mest. 
Hver,   sem   vinnur   landi   og   lýð, 
treysta  skal,  að  öll  hans  iðja 
alt  hið  góða  nái  styðja 
þess  fyrir  hönd,  er  hóf  hann  stríð. 

Sízt  vil  eg  tala  um  svefn  við  þig; 
þreyttum  anda  er  þægt  að  blunda 
og  þannig  bíða  sælli  funda;  — 
það  kemur  ekki  mál  við  mig. 
Flýt  þér,   vinur,   í  fegra   heim; 
krjúptu   að  fótum   friðarboðans 
og  fljúgðu  á  vængjum  morgunroðans 
meira   að  starfa  guðs   um   geim. 


—  92  — 
VIÐBÓT. 


Bjarni  amtmaður  Thórarensen  kvað,  er  hann  fór  á  nefndar- 
fund  í  Reykjavík  1841,  skömmu  eftir  dauða  Tómasar  prófasts 
Sæmundssonar: 

Þú,  sem  fyrir  skemmstu  Hans  undir  rætur 

skauzt   úr  hýði,  hverfðu  tungu, 

er  fótum   horfir  svo   megi   hann   mæla 

að   fjöllum  .Eyja,  af  megni  þínu, 

taktu  þér  orlof  að   slóðir  áa 

hjá  týri   gimla  hinir  yngri   virði, 

og-  auktu  afl  að   rísi  þjóðarþing 

alþingis  vini.  á    Þingvelli. 


Jónas  bætti  við: 


„Hans  undir  rætur 
hverfðu   tungu" : 
sýndu   þeim   sandgröf 
sögunnar  góðu; 
sýndu  þeim  ið  snauða, 
sópaða   brjóst, 
illum  öndum 
opið  að  byggja.*) 

„Hans  undir  rætur 
hverfðu  tungu", 
öllum  þeim   átta 
í  eyra  seg: 
landtjón,    lýðtjón, 
lokinn  sóma, 
þegnskyldu   rof 
og  þaðan  af  verra. 


*)  Athugagrein:  ,,Þ>egar  illur  andi  fer  úr  manninum,  ráfar 
hann  um  þurra  staði",  o.  s.  frv.  Þegar  við  erum  að  varpa  af 
okkur  eymdinni  og  ómennskunni,  en  fleygjum  jafnframt  burt 
öllu  hinu  ágæta  úr  fornöldinni,  þá  kemur  déskotinn  og  finnur 
lijarta  landsins  sópað  og  prýtt  og  tekur  með   sér  o.   s.  frv. 


—  93  — 
FJALLIÐ  SKJALDBREIÐUR 

(Ferðavísur  frá  sumrinu  1841). 


Fanna  skautar  faldi  háum 
fjallið,  allra  hæða  val; 
hrauna  veitir  bárum  bláum 
breiðan   fram    um   heiðardal. 
Löngu  hefir  Logi  reiður 
lokið  steypu  þessa  við. 
Ógna-skjöldur   bungubreiður 
ber   með   sóma   réttnefnið. 

Ríð  eg  háan  Skjaldbreið  skoða,  — 
skín  á  tinda  morgunsól, 
glöðum   fágar   röðul-roða 
reiðar-slóðir,  dal  og  hól. 
Beint   er   í   norður   fjallið   fríða, 
fákur   eykur   hófa-skell, 
sér  á   leiti  Lambahlíða 
og   litlu   sunnar   Hlöðufell. 

Vel   á  götu   ber  mig  Baldur, 
breikkar  stirðnað  elda-sund. 
Hvenær  hefir  heims  um  aldur 
hraun  það   brunað   fram    um   grund? 
Engin  þá   um   Isafoldu 
unað  hafa  lífi  dýr; 
enginn  leit  þá  maður  moldu, 
móðu  steins  er  undir  býr. 

Titraði   jökull,    æstust   eldar, 
öskraði   djúpt  í  rótum   lands; 
eins  og  væru  ofan  felldar 
allar  stjörnur  himnaranns, 


94 


eins  og  ryki  mý  eða  mugga,    . 
margur  gneisti  um  loftið  fló ; 
dagur  huldist  dimmum  skugga, 
dunaði  gjá  og  loga  spjó. 

Belja   rauðar  blossa  móður, 
blágrár  reykur  yfir  sveif, 
undir   hverfur   runni,    rjóður, 
reyni-stóð  í   hárri   kleif. 
Blómin   ei  þá  blöskrun  þoldu, 
blikna  hvert  í  sínum  reit, 
höfði   drepa   hrygg   við   moldu; 
himna   drottinn   einn  það   leit. 

Vötnin  öll,  er  áður  féllu 
undan    hárri    fjalla-þröng, 
skelfast,   dimmri  hulin  hellu, 
hrekjast  fram   um  undirgöng; 
öll  þau  hverfa   að  einu  lóni, 
elda  þar  sem  flóði  sleit. 
Djúpið  mæta,   mest  á  Fróni, 
myndast  á   í   breiðri  sveit. 

Kyrt  er  hrauns  á  breiðum  boga, 
blundar  land  í  þráðri  ró; 
glaðir  nætur-glampar  loga, 
geislum  sá  um  hæð  og  mó. 
Brestur  þá  og  yzt  með  öllu 
í  undirhvelfing  hraunið  sökk; 
dunar  langt  um  himinhöllu, 
hylur  djúpið  móða  dökk. 

Svo  er  treyst  með  ógn  og  afli 
alþjóð  minni  helgað  bjarg; 


—  95  — 

Breiður,  þakinn  bláum  skafli, 
bundinn  treður  foldar-varg. 
Grasið  þróast  grænt  í  næði 
glóðir   þar  sem   runnu   fyr; 
styður  völlinn  bjarta  bæði 
berg  og  djúp,  —  hann  stendur  kyr. 

Hver  vann  hér  svo  að  með  orku? 
Aldrei   neinn   svo   vígi   hlóð; 
búinn  er  úr  bála-storku 
bergkastali  frjálsri  þjóð. 
Drottins  hönd  þeim  vörnum  veldur; 
vittu,   barn,  sú   hönd   er  sterk;  — 
gat  ei  nem'a  guð  og  eldur 
gjört   svo    dýrðlegt  furðuverk. 

Hamragirðing   há   við   austur 
Hrafna  rís  úr  breiðri  gjá; 
varna-meiri  veggur  traustur 
vestrið   slítur  bergi  frá. 
Glöggt  eg  skil,  hví  Geitskór  vildi 
geyma  svo  hið  dýra  þing. 
Enn  þá  stendur  góð  í  gildi 
gjáin  kennd  við  almenning. 

Heiðarbúar !    glöðum   gesti 
greiðið  för  um  eyðifjöll. 
Einn  eg  treð  með  hundi  og  hesti 
hraun  —  og  týnd  er  lestin  öll. 
Mjög  þarf  nú  að  mörgu  hyggja, 
mikið  er  um  dýrðir  hér! 
Enda    skal    eg    úti    liggja, 
engin  vættur  grandar  mér. 


—  96  — 
ALDARHÁTTUR. 

(KveSið    á    reið    fyrir   neöan    Fróðá). 


Hingað  gekk  hetjan  unga*) 
heiðar  um  brattar  leiðir, 
fanna  mundar  að  finna 
fríða  grund  í  hríð  stundum; 
nú  ræðst  enginn  á  engi 
(i  ástarbáli  fyr  sálast), 
styttubands  storð  að  hitta, 
stýrir  priks  yfir  mýri. 


Á  GÖMLU  LEIÐI. 
1841. 


Fundanna  skært  í  ljós  burt  leið; 
blundar  hér  vært  á  beði  moldar, 
blessaðar  fært  á  náðir  foldar, 
barnið  þitt  sært.  Ó,  beizka  neyð! 


Sofið  er  ástar-augað  þitt, 
sem  aldrei  brást  að  mætti  mínu; 
mest  hef  ég  dázt  að  brosi  þínu, 
andi  þinn  sást  þar  allt  með  sitt. 

Stirðnuð  er  haga  höndin  þín, 
gjörð  til  að  laga  allt  úr  öllu, 
eins  létt  og  draga  hvítt  á  völlu 
smámeyjar  fagur-spunnið  lín. 


')    Björn   BreiSvíkinga-kappi. 


—  97  — 

Vel  sé  þér,  Jón!  á  værum  beð, 
vinar  af  sjónum  löngu  liðinn, 
lúður  á  bón  um  himnafriðinn. 
Kalt  var  á  Fróni,   Kjærnested ! 


Slokknaði  fagurt  lista  ljós. 
Snjókólgu-daga  hríðir  harðar 
til  heljar  draga  blómann  jarðar; 
fyrst  deyr  í  haga  rauðust  rós. 


BJARNI    THÓRARENSEN. 


Skjótt  hefir  sól  brugðið  sumri, 
því  séð  hef  eg  fljúga 
fannhvíta  svaninn  úr  sveitum 
til  sóllanda  fegri; 
sofinn  er  nú  söngurinn  ljúfi 
í  svölum  fjalldölum, 
grátþögull  harmafugl  hnípir 
á  húsgafli  hverjum. 

Skjótt  hefir  guð  brugðið  gleði 

góðvina  þinna, 

ástmögur  Islands  hinn  trausti 

og  ættjarðar  blóminn! 

Áður  sat  ítur  með  glöðum 

og  orðum  vel  skipti; 

nú  reikar  harmur  í  húsum 

og  hry ggð  á  þjóðbrautum. 

Hlægir  mig  eitt,  það,  að  áttu 
því  uglur  ei  fagna, 


7 


—  98  — 

ellisár  örninn  að  sæti 
og  á  skyldi  horfa 
hrafnaþing  kolsvart  í  holti 
fyrir  haukþing  á  bergi; 
floginn  ertu  sæll  til  sóla, 
er  sortnar  hið  neðra. 

Glaðir  skulum  allir  að  öllu 

til  átthaga  vorra 

horfa,  er  héðan  sá  hverfur, 

oss  hjarta  stóð  nærri; 

veit  eg,  er  heimtir  sér  hetju 

úr  harki  veraldar 

f oringinn  tignar,  því  fagna 

fylkingar  himna. 

Kættir  þú  margan  að  mörgu, 
svo  minnzt  verður  lengi, 
þýðmennið,  þrekmennið  glaða 
og  þjóðskáldið  góða! 
Gleðji  nú  guð  þig  á  hæðum 
að  góðfundum  anda! 
Friði  þig  frelsarinn  lýða. 
Far  nú  vel,  Bjarni! 


SÉRA  STEFÁN  PÁLSSON. 


,,Móðir   og   faðir 
mjúk   og   ástríkur 
yfirgáfu  þig 
á    æskuskeiði", 
en   guð   þín    geymdi 
og   gæðafjöld, 


—  99  — 

lán  og  lífsfógnuð 
ljúflega  veitti. 

Treystir  þú  og  fólst  þig 
hans  tryggri  hendi, 
ungur  þjónn 
hans  orða  heilagra; 
nú  ertu  leiddur 
lífsbraut  hreina 
alla  að  morgni 
eilífðardags. 

Hvað  er  skammlífi? 
Skortur    lífsnautnar, 
svartrar  svefnhettu 
síruglað  mók; 
oft  dó  áttræður 
og   aldrei  hafði 
tvítugs   manns 
fyrir  tær  stigið. 

Hvað  er  langlífi? 
Lífsnautnin  frjóva, 
alefling  andans 
og  athöf n  þörf ; 
margoft  tvítugur 
meir  hefir  lifað 
svefnugum  segg, 
er  sjötugur   hjarði. 

Vel  sé  þér,  vinur, 
þótt  vikirðu  skjótt 
Frónbúum   frá 
í  fegri  heima. 


—  100  — 

Ljós  var  leið  þín 
og  líf sf ögnuður ; 
æðra,  eilífan 
þú  öðlast  nú. 

Oft  kvaðstu  áður 
óskarómi 
heimf  ýsnar-1  j  óðin 
hugum  þekku; 
vertu  nú  sjálfur 
á  sælli  stund 
farinn  í  friði 
til  föðurhúsa. 


VID  JARDARFÖR  JÓNS  SIGHVATSSONAR. 


Dýrðlegt  er  að  sjá, 
eftir  dag  liðinn, 
haustsól  brosandi 
í  hafið  renna; 
hnígur  hún  hóglega 
og  hauður  kveður 
friðar-kossi, 
og  á  fjöllum  sezt. 

Stíga  þá  stjörnur, 
stórmargur  her, 
alskærar  upp 
af  austur-straumum, 
blysum  blikandi 
um  boga  heiðan 
salar  sólheima 
á  svalri  nóttu. 


—  101  — 

Vaka  þær  og  vaka 
og  veralda  fjöld 
sáu  og  sjá  munu, 
systur  álfröðuls; 
sofnar  ei  og  sofnar  ei, 
þótt  sígi  til  viðar, 
sælust  dagstjarna,  — 
sést  hún  enn  að  morgni. 

Svo  er  um  ævi 

öldung-manna 

sem  um  sumar- 

sól  fram  runna ; 

hníga  þeir  á  haustkvöldi 

hérvistar-dags 

hóglega  og  blíðlega 

fyrir  hafsbrún  dauða. 

Vaka  þá  og  skína 
á  vonar-himni 
alskærar  stjörnur, 
anda  leiðtogar: 
traust  og  trú 
og  tryggrar  speki 
augað  ólygna, 
og  andarnir  lif a ! 

Gráti  því  hjer  enginn 
göfugan  föður, 
harmi  því  hér  enginn 
höfðingja  liðinn; 
fagur  var  hans  lífsdagur, 
en  fegri  er  upp  runninn 
dýrðar-dagur  hans 
hjá  drottni  lifanda. 


—  102  — 

Það  var  Jón  Sighvatsson, 

sofnaði  prúðmenni; 

gekk  hann  til  grafar 

í  góðri  elli; 

geymd  verður  minning 

göfugs  stórbónda 

í  blessun  hjá  börnum 

búanda  lands. 

Menjar  skulu  merkis- 
mannsins  frábæra 
lifa  og  blómgast 
í  landi  voru; 
dáðar  og  dugnaðar, 
dyggðar  hvers  konar, 
frægðar  og  frama 
fyrirmynd  hann  var. 

Stríð  er  starf  vort 
í  stundar-heimi, 
berjumst  því  og  búumst 
við  betri  dögum. 
Sefur  ei  og  sefur  ei 
í  sortanum  grafar 
sálin,  —  í  sælu 
sést  hún  enn  að  morgni. 


SÉRA  ÞORSTEINN  HELGASON. 


Hvarma  skúrir  harmurinn  sári 
harðar  æsti,  minnst  er  varði; 
vakna  þeir  ei,  en  sitja  og  sakna, 
segjast  ei  skilja,  hvað  drottinn  vilji ; 


—  103  — 

þegar  í  á  und  ísi  bláum 

ástarríka  hjartað  í  líki 

friðað  og  kalt  er  sofið,  þeim  svíður, 

sakna  og  trega,  —  en  enginn  vaknarl 

Veit  þá  enginn,  að  eyjan  hvíta 
átt  hefir  daga  þá,  er  fagur 
frelsis-röðull  á  fjöll  og  hálsa 
fagurleiftrandi  geislum  steypti? 
Veit  þá  enginn,  að  oss  fyrir  löngu 
aldir  stofnuðu  bölið  kalda, 
frægðinni  sviftu,  framann  heftu, 
svo  föðurláð  vort  er  orðið  að  háði? 

Veit  þá  enginn,  að  eyjan  hvíta 
á  sér  enn  vor,  ef  fólkið  þorir 
guði  að  treysta,  hlekki  hrista, 
hlýða  réttu,  góðs  að  bíða? 
Fagur  er  dalur  og  fyllist  skógi 
og  frjálsir  menn,  þegar  aldir  renna ; 
skáldið  hnígur  og  margir  í  moldu 
með  honum  búa,  —  en  þessu  trúið! 

Veit  þá  enginn,  að  eyjan  hvíta 
átt  hefir  sonu  fremri  vonum? 
Hugðu  þeir  mest  á  fremd  og  frægðir, 
f ríðir  og  ungir  hnigu  í  stríði ; 
svo  er  það  enn,  og  atburð  þenna 
einn  vil  eg  telja  af  hinum  seinni: 
Vinurinn  fagri  oss  veik  af  sjónum 
að  vonum,  því  hann  var  góður  sonur. 

Og  góður  sonur  getur  ei  séna 
göfga  móður,  með  köldu  blóði, 


—  104  — 

viðjum  reyrða  og  meiðslum  marða, 
marglega  þjáða,  og  fá  ei  bjargað. 
Guð  er  á  himnum  heima  faðir 
og  hrelldra  barna,  hvað  sem  veldur. 
Særði  bróðir,  siginn  í  værðir, 
hann  sá  þig  glöggt  undir  ísi  bláum. 


GUÐMUNDUR  KAUPMAÐUR  GUÐMUNDSSON. 

Undir   nafni   Péturs   Guðmundssonar,    bróður  hans. 


,,Leiður  er  mér  sjávar  sorti 
og  sólgáruð  bára" 
síðan  barma  brutu 
blíðan  mér  frá  síðu. 
Algildum  hafa  öldur 
ótrúar  gröf  búið; 
grimmar  djúpt  í  dimmum 
dauðasal  hann  falið. 

,,Eigi  mega  á  ægi 
ógrátandi  líta" 
móðir,  systur,  síðan 
sjá  ei  bróður  góðan; 
löngum  sjá  þær  lengi 
lauguðum  sjón-baugum 
öldur  á  og  leita 
að  þeim,  er  nam  staðar. 

Einatt  úti  sýnist 
undir  land  á  stundum 
seglum  skautuð  sigla 
sæhind  þægum  vindi. 


—  105  — 

Það  er  ei  hann,  sem  fanna 
hallar  leið  að  fjalli; 
þoka  er  það,  sem  rýkur, 
þýð,  á  mari  víðum. 

,,Sól  gengur  sío  undir  Múla, 
svo  langar  þig  þangað", 
ein  sem  ástin  bezta 
ól  á  föðurbóli. 
Hver  veit,  hve  langt  leita 
leiðar  þarf  nú  arfi 
hrelldrar  móður,  að  kveldi 
hennar  í  faðm  renna? 

Vaið  ekki  í  grænum  garði 
grafar  auðið  þeims  dauða 
greip  á  dökku  djúpi 
drómi,  lífs  úr  blóma ; 
blæju  bláa  ægir 
breiddi   yfir  þig   leiddan, 
frændi,  fyr  sem  undir 
fold  og  seimi  heima. 

Seggir  af  harmi  hyggja 
helzt  eiga,  sem  mega, 
stutta  stund  að  létta 
starf  a  sinna ;  en  minnast 
eg  með  ástar-trega 
ætíð  hlýt  —  því  bætist 
aldrei  það  er  eg  þolda  — 
þín,  minn  bróðir  góður. 


-  106 
ÁSTA. 


Ástkæra,  ylhýra  málið, 

og  allri  rödd  fegra, 

blíð  sem  að  barni  kvað  móðir 

á   brjósti  svanhvítu ; 

móðurmálið  mitt  góða, 

hið  mjúka  og  ríka, 

orð  áttu  enn  eins  og  forðum 

mér  yndið   að   veita. 

Veiztu  það,  Ásta,  að  ástar 

þig  elur  nú  sólin? 

Veiztu,  að  heimsaugað  hreina 

og  helgasta  stjarnan 

skín  þér  í  andlit  og  innar 

albjört  í  hjarta, 

vekur  þér  orð,  sem  þér  verða 

vel   kunn   á   munni? 

Veiztu,  að  lífið  mitt,  ljúfa, 
þér  liggur  á  vörum? 
Fastbundin  eru  þar  ástar 
orðin  blessuðu. 
Losa  þú,  smámey!  úr  lási 
lítinn  bandingja; 
sannlega  sá   leysir  hina 
og  sælu  mér  færir. 


ÓHRÆSIÐ! 


Ein  er  upp  til  fjalla, 
yli  húsa  fjær, 


—  107  — 

út  um   hamra   hjalla, 
hvít  með  loðnar  tær, 
brýzt  í  bjargarleysi, 
ber  því  hyggju  gljúpa, 
á   sér   ekkert  hreysi 
útibarin  rjúpa. 

Valur   er   á    veiðum, 
vargur  í  fugla   hjörð, 
veifar  vængjum  breiðum, 
vofir  yfir  jörð, 
otar  augum  skjótum 
yfir  hlíð  og  lítur 
kind,  sem  köldum  fótum 
krafsar  snjó  og  bítur. 

Rjúpa  ræður  að  lyngi, 
—  raun  er  létt  um  sinn,  — 
skýzt  í  skafrenningi 
skjótt  í  krafsturinn, 
tínir  mjöllu  mærri 
mola,  sem  af  borði 
hrjóta  kind  hjá  kærri, 
kvakar  þakkar-orði. 

Valur  í  víga-huga 
varpar  sér  á  teig, 
eins  og  fiskifluga 
fyrst  úr  löngum  sveig 
hnitar  hringa  marga ; 
hnífill  er  að  bíta; 
nú  er  bágt  til  bjarga, 
blessuð  rjúpan  hvíta! 


—  108  — 

Elting  ill  er  hafin, 
yfir  skyggir  él, 
rjúpan  vanda  vafin 
veit  sér  búið  hel ; 
eins  og  álmur  gjalli, 
örskot  veginn  mæli, 
fleygist  hún  úr  fjalli 
að  fá  sér  eitthvert  hæli. 

Mædd  á  manna  bezta 
miskunn  loks  hún  flaug, 
inn  um  gluggann  gesta 
guðs  í  nafni  smaug, 
—  úti  garmar  geltu, 
gólið  hrein  í  valnum;  — 
kastar  hún  sér  í  keltu 
konunnar  í  dalnum. 

Gæða-konan   góða 
grípur  fegin  við 
dýri  dauða-móða,  — 
dregur  háls  úr  lið; 
plokkar,  pils  upp  brýtur, 
pott  á  hlóðir  setur, 
segir:  „Happ  þeim  hlýtur"! 
og  horaða   rjúpu   étur. 


GRÁTITTLINGURINN. 


Ungur  var  eg  og   ungir 
austan  um   land   á  hausti 
laufvindar  blésu  ljúfir, 
lék  eg  mér  þá  að  stráum. 


—  109  — 

En   hretið   kom,   að   hvetja 
harða   menn   í   byl-sennu; 
þá  sat  eg   enn  þá   inni 
alldapur   á   kvenpalli. 

Nú  var  trippið   hún  Toppa, 
tetur   á    annan   vetur, 
fegursta   hross  í   haga, 
og  hrúturinn  minn  úti. 

Þetta  var  allt,  sem  átti 
ungur  drengur,  og  lengi 
kvöldið  þetta   hið  kalda 
kveið   eg   þau   bæði   deyði. 

Daginn  eftir  var  aftur 
upp   stytt,   svo   að   menn   hittu 
leið   um   snjóvgar   slóðir 
storðar,   og  frost  var   orðið. 

En  það,  sem  mest  eg  unni, 
úti,   —   Toppa   og   hrútur, 
óvitringarnir    ungu 
einmana    kuldann   reyna. 

Sekur  var   eg   og  sækja 
sjálfsagt   hlaut   eg   með  þrautum 
aleigu  mína  og  ala 
ötull   bæði   við   jötu. 

Hvernig  fór?    Hér  eg  gjarna 
hjarta   mannlegt   um   sanna, 
að,   hvað  sem  hinu   líður, 
hjartað    gott    skóp    oss    drottinn. 


—  110  — 

Eg   fann    á    millum   fanna 
í   felling   á   blásvelli 
lófa-lága  við  þúfu 
lítinn    grátittling    sýta. 

Flogið  gat  ekki  hinn  fleygi, 
frosinn   niður  við   mosa; 
augunum   ótta-bljúgum 
á   mig  skaut  dýrið  gráa. 

Hefði   eg   þá   séð,    mér  hefði 
hundrað   Toppum   og   undrum 
ótal  hornóttra  hrúta 
heitið  drottinn,   eg  votta: 

Abrahams   dýrðar-dæmi 
drengur  í   litlu   gengi 
aldrei  á  Isafoldu 
eftir  breytir,  en  neitar. 

Kalinn  drengur  í  kælu 

á  kalt  svell,  og  ljúft  fellur, 

lagðist  niður  og  lagði 

lítinn  munn  á  væng  þunnan. 

Þíddi  allvel  og  eyddi 
illum   dróma   með  stilli, 
sem   að  frostnóttin  fyrsta 
festi  með  væng  á  gesti.  — 

Gesti   yðar!     Því   ástar 
óhvikul  tryggð  til  byggða 
vorra   leiðir   á   vorum 
vegar-slynga  tittlinga. 


—  111  — 

Lítill  fugl  skauzt  úr  lautu, 
lofaði  guð  mér  ofar, 
sjálfur  sat   eg   í   lautu 
sárglaður  og  með  tárum. 


Felldur  em  eg  við  foldu 
frosinn   og  má   ei   losast; 
andi  guðs  á  mig  andi, 
ugglaust  mun  eg  þá  huggast. 


ANDVÖKUSÁLMUR. 


Svei  þér,   andvakan   arga! 
uni  þér  hver  sem  má. 
Þú  hefir  mæðu-marga 
myrkur-stund   oss   í   hjá 
búið  með  böl  og  þrá, 
fjöri  og   kjark  að  farga. 
Fátt  verður  þeim  til  bjarga, 
sem  nóttin  níðist  á. 

Myrkrið  er  manna  fjandi, 
meiðir  það  líf  og  sál, 
sídimmt  og  síþegjandi 
svo  sem  helvítis  bál 
gjörfullt  með  gys  og  tál. 
Veit  ég,   að  vondur  andi 
varla  í  þessu  landi 
sveimar  um  sumarmál. 

Komdu,   dagsljósið  dýra! 
dimmuna  hrektu  brott ; 


—   112  — 

komdu,  heims-augað  hýra! 
helgan  sýndu  þess  vott, 
að  ætíð  gjörír  gott,  — 
skilninginn  minn  að  skýra, 
skepnunni   þinni  stýra ; 
ég  þoli  ekki  þetta  dott. 

Guðað  er  nú   á  glugga; 
góðvinur  kominn  er, 
vökumanns  hug  að  hugga; 
hristi  ég  nótt  af  mér, 
uni  því  eftir  fer. 
Aldrei  þarf  það  að   ugga: 
aumlegan  grímu-skugga 
ljósið  í  burtu  ber. 


A    SUMARDAGSMORGUNINN    FYRSTA. 

(1842). 


Þökk  sé   þér,   guð,   fyrir  þennan   blund, 
er  þá   eg   um   síðstu   vetrarstund ; 
hann   hressti  mig,    og  huga   minn 
huggaði  fyrir  máttinn  þinn. 
Nú  hefir  sumar-sólin  skær 
sofnaðan  þínum   fótum   nær 
vakið   mig,  svo   að  vakni  þín 
vegsemdin   upp    á   tungu   mín. 

Höfundur,  faðir  alls,  sem  er 
um    alheims-geiminn,    hvar  sem   fer, 
þú,  sem  að  skapar  ljós  og  líf, 
landinu   vertu  sverð  og   hlíf; 


—  113  — 

myrkur  og  villu  og  lyga-lið 
láttu  nú  ekki  standa  við, 
sumarsins  góða  svo  að  vér 
sannlega  njótum  rétt  sem  ber. 

Vorblómin,  sem  þú  vekur  öll, 
vonfögur,    nú   um   dali   og   fjöll, 
og   hafblá   alda   og   himinskin 
hafa  mig  lengi  átt  að  vin. 
Leyfðu  nú,  drottinn,  enn  að  una 
eitt  sumar  mér  við  náttúruna; 
kallirðu  þá,  eg  glaður  get 
gengið  til  þín  hið  dimma  fet. 


TIL   FINNS    MAGNÚSSONAR, 


Gleðji  þig  guðs-stjörnur 
sem   gladdi   bezt 
mig,   og  mörgu  sinni, 
vegstjarnan  fagra 
vizku  þinnar, 
ástjarðar  ljúfasta  Ijós! 


ORT  ERLENDIS 

eftir  1842. 


ANNAÐ   KVÆÐI   UM    ALÞING. 
(1843). 


„Ríða   skulu    rekkar,  Svo    skal    hinu    unga 

ráðum    land    byggja,  alþingi    skipað 

fólkdjarfir   fyrðar  sem   að    sjálfir    þeir 

til    fundar   sækja,  sér    munu    kjósa. 

snarorðir    snillingar  Gjöf   hef   eg"   gefið, 

að    stefnu    sitja,  gagni    sú    lengi 

þjóðkjörin    prúðmenni         foldu    og   fyrðum, 
þingsteinum   á.  sem  eg  fremst  þeim  ann". 

Alþing    hið    nýja. 
1840. 

Það   var  nú   þá;    nú    er   sungið    svona: 

Drottinn  gaf  og  hann  drottinn  tók, 
drottins  nafnið  lofað  sé. 
Einatt  það  mér  yndi  jók, 
eg  er  gerður  úr  steini  og  tré ; 
seinast,  þegar  ég  sá  í  gær 
sannlega  komna  háðung  nær 
landa  mína,  —  ég  lifði  samt. 
Lítið  er  lítið,  og  stutt  er  skammt. 

Og  lifði  vel  —  og  lízt  það  sé 
löglegt  verk,  þó  að  fjórtán  manns 
þjóðina  mína  hneppi  í  hlé; 
hún  á  að  vera  þrælafans, 
og  þeir  sem  að  hittu  á  þennan  veg, 
þeir   eru    s  i  g  1  d  i  r    eins    og    ég, 
utan  þetta   einn   eða  svo, 
og  á  við  hina  suma  tvo. 


—  118  — 

Hafðu,   bóndi  minn,   hægt  um  þig! 
Hver   hefir  skapað  þig   í   kross? 
Dýrðin  vor  þegar  sýnir  sig, 
þér  sæmir  bezt  að  lúta  oss. 
Á   alþinginu   áður  var 
ekki  neitt,   nema  höfðingjar; 
bíddu  nú  við  og  sjáðu  senn: 
svona  á  það  að  verða  enn. 

Taktu  nú  ekki  orð  mín  samt, 
sem  illu  gamni  fagni  ég, 
þegar  að  svo  af  skornum  skammt 
skýlaus  rétturinn   kemst  á  veg. 
Hefndardagurinn  eftir  er, 
,,en  enginn  veit  nær  þetta  sker"; 
samt  sem  áður  held   ég  hitt, 
hver  muni  seinast  éta  sitt. 


KVEÐJA   TIL   UPPSALA-FUNDARINS 
1843. 


,,Bræður  munu  berjast 
og  að  bönum  verða", 
ógnar  hin  aldna  spá ; 
fram  komu  fyr 
(og  að  fullu  sé!) 
öll  þau  orð  völu. 

Fundist  hafa  bræður 
við  Fýrisá, 
faðmazt  fóstbræður; 
tryggðum  treystust, 


—  119  — 

trausti   bundust 
synir  samþjóða. 

Ást  mætir  ást 

og  afli  safnar 

meir  en  menn  viti; 

margur  dropi 

verður  móða   fögur 

og  brunar  að  flæði  fram, 


Eldur  er  í  norðri, 
ey  hefir  reista 
móðir  yfir  mar, 
beltað   bláfjöllum, 
blómgað  grasdölum, 
faldað  hvítri  fönn. 

Búa  þar  og  rækja 
bræður  yðrir 
forna  frændsemi; 
muna,  þótt  margt 
hafi  milli  borið, 
ættstofn  allra  vor. 

Kveð  eg  yður,   unga 
austmenn  samhuga, 
vel  fyrir  vora  hönd ; 
kveð  eg  yður  kossi 
kærra    vona 
og  handar  heitbandL 

Kref  eg  yður  arfs 
og  ættartrausts, 


—  120  — 

bróðurbands  og  tryggða 
sem  fremst  þér  vitið, 
að  föðurleifðar 
vorrar  vel  gættum. 


Blaðist  æ  og  blómgist 

til  blessunar 

viður  vináttu, 

sem  góður  andi 

gróðursetti 

yðar   á   Óðinshæð. 

Hreysti,  ráðsnilli 

og  hugprýði 

vina  styðji  von; 

sigri  sannindi 

og  samheldi; 

ást  guðs  öllum  hlífi! 


ÚTI   í   VESTMANNEYJUM. 


Veit  eg,  úti  í  Vestmanneyjum 
verður  stundum  margt  í  leyni; 
séð  hef  eg  þar  setið  vera 
Sigmundar  á  votum  steini. 

Hárið  sítt  af  höfði  drýpur 
hafmeyjar  í  fölu  bragði; 
augum  snéri  hún  upp  að  landi 
og  á  brjóstið  hendur  lagði. 


—  121  — 

Viti  menn,  að  vogameyjar 
vondar  sízt  eru  draugaskottur ; 
sat  hjá   henni  í  síðum   klæðum 
séra  Jón  minn  píslarvottur. 

Sungu  þau  bæði  sætt  og  lengi, 
svo  mér  yndi  var  að  heyra; 
lagið  var  sem  lagargjálfur, 
lagði  eg  við  það  sólgið  eyra. 

Þar  var  margt  um  Tyrkjann  talað; 
tókst  svo  bæn,  —  sem  nú  er  vandi 
,,Vísaðu  leið  og  flyttu,  faðir, 
friðsamlega   sjófarandi". 

Byssumaður,  í  bragði  dimmur, 
bjóst  þá  til  að  skjóta  í  leyni; 
selir  honum  sýndust  móka 
Sigmundar  á  votum  steini. 

Um   það   var  svo   kveoið: 

Selur  sefur  á  steini, 
svartur  á  brún  og  brá, 
dindill  aftan  á.  — 
Maður  lá  í  leyni. 

Höfuðið  hæfa  vildi, 
hokinn  bak  við  stein 
skaut  og  hátt  við  hrein 
gæfumaðurinn   gildi. 

Haldið  þið  ekki  hann  hitti? 
Hinn  fór  samt  á  stað, 
er  kúlan  kom  honum   að  — 
á  dindilinn  frá  eg  hún  dytti. 


—  122  — 
ANNES  OG  EYJAR. 


Með   motto: 

„Hann  er  farinn  að  laga  sig  eftir  Heine' 

1.   ÓLAFSVÍKURENNI. 

Ríðum  við  fram  um  flæði 
flúðar  á  milli  og  gráðs 
fyrir   Ólafsvíkurenni 
utan  við  kjálka  láðs. 

Fjörðurinn  bjartur  og  breiður 
blikar  á  aðra  hlið, 
tólf  vikur  fullar  að  tölu,  — 
tvær    álnir    hina    við. 

Hvort  á   nú   heldur   að   halda 
í  hamarinn  svartan  inn, 
ellegar  út  betur  —  til  þín, 
Eggert,    kunningi    minn? 


2.    HORNBJARG. 

Yzt  á   Hornströndum  heitir 
Hornbjarg  og  Kópatjörn; 
þeir  vita  það  fyrir  vestan, 
þar  verpir  hvítur  örn.*) 

Um  sumarnótt,  er  sveimar 
sól  yfir  norðurslóð 
og  þoka   sígur  um  sjóinn, 
hann  situr  rauður  sem  blóð. 


Svo   segir   Jón    lærði:   A   mínum   dög-um    hefur   hvítur    örn 
etc. 


—  123  — 

Og  örninn  lítur  ekki 

o'n   á   hið   dimma    haf, 

og  horfir  í  himinljómann*)  ;  — 

hafskipið  sökkur  í   kaf. 


3.    DRANGEY. 

Tíbrá  frá  Tindastóli 
titrar  um  rastir  þrjár; 
margt  sér   á   miðjum   firði 
Mælifellshnúkur  blár. 

Þar  rís  Drangey  úr  djúpi, 
dunar  af  fuglasöng 
bjargið,  og  báðumegin 
beljandi  hvalaþröng. 

Einn  gengur  hrútur  í  eynni; 
Illugi  Bjargi  frá 
dapur  situr  daga   langa 
dauðvona  bróður  hjá. 


4.    KOLBEINSEY. 

Bræðurnir  sigldu  báðir 
burtu  frá  ungri  mey,        • 
langt  burt  frá  systur  sinni, 
að  sækja  í  Kolbeinsey. 

Þar  er  svo  dúnað  í  dúni, 
að  djankinn  liggur  þar 
bara  bráðendis  hissa 
og  breiðir  út   lappirnar. 


)     Coelestem   adspicit   lucem. 


—  124  — 

Ömurlegt  allt  mér  þykir 
útnorður  langt  í  sjá; 
beinin  hvítna  þar  beggja 
bræðranna  klettinum  á. 


5.   MANEY. 

Ég  uni  mér  ekki  úti  í  Máney, 
og  er  hún  þó  skemmtileg ; 
brimaldan  ber  þar  og  lemur 
bjargið   á  annan  veg. 

Og  hins  vegar  ungar  hrjóta 
úr  hreiðrum  með  nef  og  stél, 
og  eggin  velta  öll  o'n  í  grjótið, 
af  því  hún  hristist  svo  vel. 

Ég  uni  mér  ekki  út  í  Máney 
(og  á  þó  að  dveljast  hér), 
því  ég  er  bringu-brotinn,  — 
úr  bjarginu  hrundi  að  mér. 


6.    SKRÚDURINN. 

Austast  fyrir  öllu  landi 
af  einhverjum  veit  ég  stað, 
fjalleyju  grænni  og  góðri, 
getið  þér,  hver  muni  það. 

Hún  heitir  Skrúður,  og  skýlir 
skrúðsbónda,   öldnum  hal; 
úti  fyrir  Fáskrúðsfirði 
þú  finnur  það  eyjarval. 


—  125  — 

Og  hvenær  sem  ég  hugsa 
um  hrútinn  og   pækilinn, 
mér  er  sem  ég  sjái  hann  Gísla 
og  hann  séra  Ólaf  minn. 


7.    SUÐURSVEIT. 

Suður-sveit  er  þó  betri 
en  Seltjarnarnesið  var; 
taðan  er  tóluvert  meiri 
og  tunglið  rétt  eins  og  þar. 

Hitinn   úr   hófi   keyrir, 
en  honum  uni  ég  þó; 
börnin  hér  bograst  í  skuggann 
og  blaðra  sem  hvolpar  í  mó. 

Og  bæjardyra-burstin 

ber  um,  hvað  margt  sé  féð,  — 

sex  þúsund  sauðarleggi 

er  Sigfús  minn   búinn  með.*) 


8.  RETTARVATN. 

Efst  á  Arnarvatns-hæðum 
oft  hef  eg  fáki  beitt; 
þar  er  allt  þakið  í  vötnum, 
þar  heitir  Réttarvatn  eitt. 

Og  undir  norður-ásnum 
er  ofurlítil  tó, 
og  lækur  líður  þar  niður 
um  lágan  Hvannamó. 


)     Hér  þarf  útskýring:,   ef  nokkur  á  að   skilja. 


—  126  — 

Á  engum  stað  eg  uni 
eins  vel  og  þessum  mér; 
ískaldur  Eiríksjökull 
veit  allt,  sem  talað  er  hér. 


9.    HESTKLETTUR. 

Meðan   Hestklettur  heldur 
og  hinumegin  er  ás 
og  bandi  bundið   á   milli, 
er  brú  yfir  þessa  rás. 

Jökulsárnar,  þær  æða 

ofan  á  löndin  slétt 

og  velta  eins  og  vitlaus  skepna 

votan  framan  um  klett. 

En  Jóni  tókst  í  Tungu 
að  tölta  yfir  þessa  geil,  — 
bandspotta  batt  hann  þar  yf'r  um, 
bóndinn,  —  og  kallar  það    seil. 


10.   ARNARFELLSJÖKULL. 

Uppi  undir  Arnarfelli, 

allri  mannabyggð  fjær, 

—  það  er  eins  satt  og  ég  sit  hér 

þar  sváfu   Danir  í  gær. 

Og  er  þeir  fóru  á  fætur, 
fengu  þeir  eld  sér  kveykt, 
og  nú  var  setið  og  soðið 
og  sopið  og  borðað  og  steikt. 


—  127  — 

Ókunnugt  allt  er  flestum 
inni  um  þann  fjalla  geim; 
þeir  ættu  að  segja  oss  eitthvað 
af   Arnarfellsjökli   þeim. 


11.   SOGIÐ. 

Við  Sogið  sat  eg  í  vindi, 
sækaldri  norðanátt, 
og  þótti  þurleg  seta, 
þar  var  af  lifandi  fátt. 

En  sólin  reis  in  sæla, 
sveipaði  skýjum  frá; 
upp  komu  allar  skepnur 
að  una  lífinu  þá. 

Og  svo  var  margt  af  mýi 
—  mökk  fyrir  sólu  ber,  — 
að  Þórður  sortnaði  sjálfur 
og  sópaði  framan  úr  sér. 


12.   TÓMASARHAGI. 

Tindrar  úr  Tungnafellsjökli 
Tómasarhagi  þar 
algrænn  á  eyðisöndum 
er  einn  til  fróunar. 

Veit  eg  áður  hér  áði 
einka-vinurinn  minn,  — 
aldrei  ríður  hann  oftar 
upp  í  fjallhagann  sinn. 


—  128  — 

Spordrjúgur  Sprengisandur,  — 
og  spölur  er  út  í  haf ; 
hálfa  leið  hugurinn  ber  mig; 
það  hallar  norður  af. 


EINBÚINN. 


Yfir  dal,  yfir  sund, 

yfir  gil,  yfir  grund 

hef  eg  gengið  á  vindléttum   fótum 

eg  hef  leitað  mér  að, 

hvar  eg  ætti  mér  stað, 

út  um  öldur  og  fjöll  og  í  gjótum. 

En  eg  fann  ekki  neinn, 

eg  er  orðinn  of  seinn, 

þar  er  alsett  af  lif andi  og  dauðum ; 

eg  er  einbúi  nú 

og  eg  á  mér  nú  bú 

í   eldinum   logandi   rauðum. 


MÓÐURMISSIR. 

(Fyrir    J.    P.    Havstein). 


Leiði  minnar  móður 
(mold   grær  holdi   kæru; 
andi  sæll  með  öndum 
unir)    sæt  tár  væta. 
Blessi  jörð   (en  verðum 
vinnu  dýrri  sinna) 


—   129  — 

hæstur  guð,  sem  mesta 
hylur  von  góðs  sonar. 


EFTIR  MAREN  HAVSTEEN. 


Sem  þá  á  vori  sunna  hlý 

sólgeislum   lauka   nærir 

og  fífilkolli  innan  í 

óvöknuð   blöðin   hrærir, 

svo  vermir  fögur  minning   manns 

margt   eitt  smáblóm   um  sveitir   lands, 

frjóvgar   og   blessun   færir. 


TIL  MÓÐUR  MINNAR. 


Ég  veit  það  eitt,   að   enginn   átti 
aðra   eins   móður;  feðra   gróða 
safnaði   guð,   af   ástar   efni 
aldin  spratt,   og  feðra   valdi. 
Svo  er   orðin  í  Eyjafirði 
ættin  mín,   að  frændur  þína 
lengi  mun,  meðan  lífið  yngist, 
landið   kjósa   sér   að   hrósi. 

Ég  þakka  þér  allt ;  og  enn  þótt  ekki 
alaugun  sjái  leiðir  háar 
sonanna   beztu,   sem   að  treysta 
sannlega  verði  að  þjóðarranni, 
veit  eg  og  skil  eg  samt,  í  sveitum 
svo  muni  vakna  öld,  að  rakni 


9 


—  130  — 

hnúturinn  versti  og  börnin  beztu 
blessi  landið,  firrist  grandi. 


DALVÍSA. 


Fífilbrekka!  gróin  grund! 

grösug  hlíð  með  berjalautum! 

flóatetur!  fífusund! 

f íf ilbrekka !    smáragrund ! 

yður  hjá  eg  alla  stund 

uni  bezt  í  sæld  og  þrautum, 

fífilbrekka!   gróin  grund! 

grösug  hlíð  með  berjalautum! 

Gljúfrabúi,  gamli  foss! 
gilið  mitt  í  kletta-þröngum ! 
góða  skarð  með  grasa   hnoss! 
gljúfrabúi,    hvítur  foss! 
verið  hefir  vel  með  oss, 
verða  mun  það  enn  þá  löngum, 
gljúfrabúi,  gamli  foss! 
gilið  mitt  í  kletta-þröngum ! 

Bunulækur  blár  og  tær! 
bakkafögur  á  í  hvammi! 
Sólarylur,   blíður  blær, 
bunulækur  fagurtær! 
yndið  vekja  ykkur  nær 
allra  bezt  í  dalnum  frammi, 
bunulækur  blár  og  tær! 
bakkafögur  á  í  hvammi! 


—  131  — 

Hnjúkafjöllin  himinblá! 
hamragarðar !    hvítir  tindar! 
heyjavöllinn  horfið  á, 
hnjúkafjöllin  hvít  og  blá! 
skýlið  öllu  helg  og  há ! 
hlífið  dal,  er  geisa  vindar! 
hnjúkafjöllin  himinblá! 
hamragarðar!   hvítir  tindar! 

Sæludalur,  sveitin  bezt! 
sólin  á  þig  geislum  helli, 
snemma  risin  seint  er  sezt. 
Sæludalur,   prýðin  bezt! 
þín  er  grundin  gæðaflest, 
gleðin  æsku,  hvíldin  elli. 
Sæludalur,  sveitin   bezt! 
sólin  á  þig  geislum  helli! 


SLÁTTUVlSA. 


Fellur  vel  á  velli 
verkið  karli  sterkum, 
syngur  enn  á  engi 
egg  juð  spík  og  rýkur 
grasið  grænt  á  mosa, 
grundin  þýtur  undir, 
blómin  bíða  dóminn, 
bítur  ljár  í  skára. 

Gimbill  gúla  þembir, 
gleður  sig  og  kveður: 
,,Veit  eg,  þegar  vetur 
vakir,  inn  af  klaka 

9* 


—  132  — 

hnífill  heim  úr  drífu 
harður  kemst  á  garða, 
góðir  verða  gróðar 
gefnir   sauðarefni." 

Glymur  ljárinn,  gaman! 
Grundin  þýtur  undir, 
hreyfir  sig  í  hófi 
hrífan  létt  mér  ettir, 
heft  er  hönd  á  skafti, 
höndin  ljósrar  drósar. 
Eltu!  áfram  haltu! 
Ekki  nær  mér,  kæra! 

Arfi  lýtur  orfi, 
allar  rósir  falla, 
stutta  lífið  styttir 
sterkur  karl  í  verki,  — 
Heft  er  hönd  á  skafti, 
hrífan  létt  mér  ettir! 
Glymur  ljárinn,  gaman ! 
Grundin  þýtur  undir. 


ALSNJÓA. 


Eilífur  snjór  í  augu  mín 
út  og  suður  og  vestur  skín, 
samur  og  samur  út  og  austur; 
einstaklingur!    vertu   nú   hraustur. 

Dauðinn  er  hreinn  og  hvítur  snjór 
hjarta-vörðurinn  gengur  rór 


-  133  — 

og  stendur  sig  á  blæju  breiðri, 
býr  þar  nú  undir  jörð  í  heiðri. 

Víst  er  þér,  móðir,  annt  um  oss; 
aumingja  jörð  með  þungan  kross 
ber  sig  það  allt  í  ljósi  lita, 
lífið  og  dauðann,  kulda  og  hita. 


ÉG  BIÐ  AÐ  HEILSA. 


Nú  andar  suðrið  sæla  vindum  þýðum ; 
á  sjónum  allar  bárur  smáar  rísa 
og  flykkjast  heim  að  fögru  landi  ísa, 
að  fósturjarðar  minnar  strönd  og  hlíðum. 

Ó,  heilsið  öllum  heima  rómi  blíðum 
um  hæð  og  sund  í  drottins  ást  og  friði; 
kyssið  þið,  bárur,  bát,  á  fiskimiði; 
blásið  þið,  vindar,  hlýtt  á  kinnum  fríðum. 

Vorboðinn  ljúfi,  fuglinn  trúr,  sem  fer 
með  fjaðrabliki  háa  vegaleysu 
í  sumardal  að  kveða  kvæðin  þín, 
heilsaðu  einkum,  ef  að  fyrir  ber 
engil  með  húf  u  og  rauðan  skúf ,  í  peysu ; 
þröstur  minn  góður,  það  er  stúlkan  mín. 


—  134  — 
TIL  GÍSLA  THÓRARENSENS. 

Við    lát    móður   hans. 


Þá  saztu  úti  undir  húsagarði, 
en  eftir  litla  stund  hún  kom  í  móti 
þér,  sem  að  áður  varst  með  sorg  í  sinni, 
og  sagði:  ,,Réttu  koss  að  móður  þinni". 

Og  nú  er  aftur  hryggð  í  huga  þér, 
en  hversu  þyngri  léttum  drengja  tárum! 
Nú  skilst  þér,  vinur,  „einmana"  hvað  er, 
þar  einn  þú  hrekst  í  dimmum  harma  bárum ; 
nú  veiztu,  hvernig  hjartað  brjóstið  ber, 
er  blóðið  logar  þar  í  djúpum  sárum, 
og  aldrei  kemur  oftar  þig  að  hugga 
þín  elsku-móðir,  falin  dauðans  skugga. 

Það  svíður,  —  aldrei  oftar  líta  fær 
þú  augna  ljósið  fyrsta  og  skærsta  þinna. 
Ó,  hvað  er  vorið,  meðan  moldin  grær 
á  móðurleiði?  —  Til  hvers  er  að  vinna? 
Það  svíður:  —  aldrei  oftar,  vinur  kær! 
þú  athvarf  skalt  í  móður  skjóli  finna. 
—  Harmaðu  þreyttan  þig  á  nótt  og  degi 
í  þögn  og  kyrð,  svo  hryggðin  sigra  megi. 


HVÍ   SKYLDI   ÉG    EI   VAKNA    VIÐ? 


Hví  skyldi  ég  ei  vakna  við 

og  verki  tömu  sinna?  — 

Veit  eg,  að  stuttri  stundarbið 

stef in  mín  engir  f inna ;  — 

en  fyrst  þú  gazt  svo  góðs  til  mín, 


—  135  — 

get  eg  þá  sleppt  að  minnast  þín, 
ættprýði  mín  og  minna? 

Man  eg  þá  nefndi  máttarbaðm 

mætan,   er  geði   ljúfu, 

þegar  hún   hvarf  í  föður-faðm, 

f lugmóða   varði   dúf u ; 

hann  hefir  blessað  barnið  sitt,  — 

blómin  þín  skrýða   landið  mitt, 

þegar  ég  bý  í  þúfu. 


FORMANNSVÍSUR. 


i. 

FRAMRÓÐUR. 

Hafaldan  háa! 
hvað  viltu  mér? 
Berðu  bátinn  smáa 
á  brjósti  þér, 
meðan  út  á  máa- 
miðið  ég  fer. 


Svalt  er  enn  á  seltu, 
sjómenn  vanir  róa, 
köld  er  undir-alda, 
árum  skellur  bára; 
dylur  dimmu  éli 
dagsbrún  jökulkrúna ; 
svæfill  sinnir  Ijúfum 
svanna  heima  í  ranni. 


—  136  — 

Föður  minn  á  miði 
móðir  syrgði  góðan, 

—  Köld  er  undiv-alda, 
árum  skellur  bára. 
Bræður  mína  báða 
bæjum  sneyddi  ægir. 

—  Svalt  er  enn  á  seltu, 
sjómenn  vanir  róa. 

Einatt  ölduljóni 
á  óalegan  sjóinn 
hrundu  hart  um  sanda 
hraustir  menn  úr  nausti ; 
heill  kom  heim  að  öllu 
halur  og  færði  valinn 
hlut  í  háum  skuti 
hjúa  til  og  búa. 

Björgum  enn  til  bjargar 
báti,  verum  kátir! 
Svæfill  sinnir  ljúfum 
svanna  heima  í  ranni. 
Nótt  er  enn,  þótt  ótta 
af  sé  liðin  hafi ; 
dylur  dimmu  éli 
dagsbrún  jökulkrúna. 

Hræðumst  lítt,  þótt  leiði 
löður  árarblöðum 
eld  í  spor  og  alda 
úfin  froðu  kúfist; 
rérum  fast  úr  fjöru, 
fram  gekk  tamin  snekkja 
vel  á  vogi  svölum. 
Við  erum  nú  á  miði! 


—   137  — 

ii. 

SETA. 

Mardöll  á  miði 
í  myrkbláum  sal ! 
seiddu  nú  að  sviði 
sækinda-val ; 
láttu  fara  í  friði 
fengsælan  hal. 


Stjóri  sökk  að  sjávargrunnum, 
situr  yfir  kvikum  unnum 
veiðimaður  á  valtri  skeið; 
förum  öngul  beittan  beita, 
báru  knýja  og  fiska  leita 
þóngli  nær  á  þorska-leið. 

Bítur  undir  borði  gráu ; 
blótaðu  ekki  seiði  smáu, 
slepptu  því  heldur,  maður  minn! 
Ég  er  að  draga  þorsk  úr  þara ; 
það   varð   honum   feigðar-snara, 
að  hann  gleypti  öngulinn. 

Hjálpi  drottinn  höndum  öllum! 
Hækkar  dagur  á  austur-fjóllum, 
senn  á  báru  sólin  skín. 
Dragðu,  sveinn,  úr  djúpi  köldu 
dagverð  þinn,  sem  býr  í  öldu; 
hlutartalan  hækki  þín! 

Hvað  mun  hugsa  þessi  þorri, 
þilju  sem  að  undir  vorri 
háskatólin  hremma  fer? 
Þótt  þeir  sjái,  séu  dregnir 


—  138  — 

synir  þeirra,  beitufegnir 
gamlir  þorskar  gleyma  sér. 

Ég  hef  varla  við  að  draga; 
verði  það  svona  alla  daga, 
meðan  nokkur  maður  rær! 
Nú  er  hlaðinn  bátur  að  borði, 
blessaður  unninn  nægtaforði. 
Þökk  og  heiður  sé  þér,  sær! 


iii. 

UPPSIGLING. 

Útrænan  blíða, 
sem  oft  kysstir  mig ! 
láttu  nú  líða 
yfir  leiftur-stig. 
fleyið  mitt  fríða, 
svo  faðmi  ég  þig. 


Reisum  tré,  svo  renni  að  ósi 
rangajór,  því  langar  stórum 
nú  að  heilsa  bæ  og  búi 
báruþegn,  er  stýri  gegnir; 
breiðum  voð,   svo  gráan  græði 
getum  kvatt,  því  nóg  er  setið. 
Sælla  vart  er  eitt  að  öllu 
en  að  sigla  heim  til  kvenna! 

Bíður  kona  heima  á  hlaði, 
hrædd  og  fegin  seglið  eygir, 
sér  að  hleypur,  hyggur  steypist, 
hrannaljón  á  djúpu  lóni; 


—  139  — 

vonin  dregur,  óttinn  agar, 
undan  lítur  þá  og  flýtir 
sér  að  kyssa,  sinn  að  blessa 
son  og  minn,  á  rjóðar  kinnar. 

Herðið,  drengir,  hratt  á  strengjum, 
horfði  við  á  goluborða 
nú  að  leystust  tengslin  traustu, 
teygir  blakkur  sævar  makka; 
geisa  tekur  gangi  fúsum 
gnoðin  mín  um  hvíta  boða. 
Sælla  vart  er  eitt  að  öllu 
en  að  sigla  heim  til  kvenna! 

Lægjum  voðir  nú  í  næði, 
nóg  er  siglt,  sem  fyr  var  róið, 
knararstefni  vel  að  vörum 
víkjum  undan  sævarríki. 
Þökkum  drottni,  þeim  er  hlotnast 
það  oss  lét,  að  allir  getum 
hraustir  borið  heim  að  nausti 
hlutarval  úr  fermdum  skuti. 


EG  ÆTLAÐI  MÉR  AÐ  YRKJA 


Eg  ætlaði  mér  að  yrkja 
einhvern  fallegan  brag, 
en  þegar  til  á  að  taka, 
eg  tími  því  ekki  í  dag. 

Eg  verð  að  bera  á  báru 

það  bezta,  sem  mér  er  veitt, 


—  140   — 

og  seinast  sofna  eg  frá  því, 
og  svo  fær  enginn  neitt. 

Og  það  er  þér  að  kenna, 
sem  þrái  eg  alla  stund ; 
þú  áttir  ekki  að  eiga 
þennan  úlfgráa  hund. 

Þú  áttir  mig  ekki  að  ginna 
á  því  að  fara  að  segja, 
að  þá  munir  þú  mig  aftur, 
þegar  þú  ferð  að  deyja. 

Nú  er  þér  bregzt  í  brjósti 
blóðið  og  slokknar  fjör, 
þá  er  eg  þreyttur  að  lifa, 
á  þína  kem  eg  för. 

En  hvernig  heimskir  náir, 
með  hjúp   og  moldarflet. 
,,unnast  bezt  eftir  dauðann' 
eg  aldrei  skilið  get.  — 


Ó,  ÞÚ  JÖRÐ  — . 


Ó,  þú  jörð,  sem  er 

yndi  þúsunda, 

blessuð  jörð,  sem  ber 

blómstafi  grunda, 

sárt  er  að  þú  sekkur  undir  mér. 

Hef  eg  mig  frá  þér  hér 
og  hníg  til  þín  aftur, 


—  141   — 

mold,  sem  mannsins  er 
magngjafi  skaptur;  — 
sárt  er  að  þú  sekkur  undir  mér. 


STOKUR. 

(21.    Desember-m.    1S44). 


Enginn  grætur  íslending 
einan  sér  og  dáinn; 
þegar  allt  er  komið  í  kring, 
kyssir  torfa  náinn. 

Mér  er  þetta  mátulegt; 
mátti  vel  til  haga, 
hefði  ég  betur  hana  þekkt, 
sem  harma  ég  alla  daga. 

Lifðu  sæl  við  glaum  og  glys, 
gangi  þér  allt  í  haginn. 
I  öngum  mínum  erlendis 
yrki  ég  skemmsta  daginn. 

Sólin  heim  úr  suðri  snýr, 
sumri  lofar  hlýju ; 
ó,  að  ég  væri  orðinn  nýr 
og  ynni  þér  að  nýju! 


—  142  — 
SÓLHVÖRF. 

(22.   des.   1844). 


Eilífur  guð  mig  ali 
einn  og  þrennur  dag  þenna! 
Lifa  vil  eg,  svo  ofar 
enn  eg  líti  sól  renna. 
Hvað  er  glatt  sem  hið  góða 
guðsauga?  Kemur  úr  suðri 
harri  hárrar  kerru, 
hjarðar  líkn  og  jarðar. 


JOLAVISA. 


Jólum  mínum  uni  ég  enn,  — 

og  þótt  stolið  hafi 

hæstum  guði  heimskir  menn, 

hef  eg  til  þess  rökin  tvenn, 

að  á  sælum  sanni  er  enginn  vafi. 


Á  NÝJÁRSDAG. 

(1845). 


Svo  rís  um  aldir  árið  hvert  um  sig, 
eilífðar  lítið  blóm  í  skini  hreinu; 
mér  er  það  svo  sem  ekki  neitt  í  neinu, 
því  tíminn  vill  ei  tengja  sig  við  mig. 

Eitt  á  eg  samt,  og  annast  vil  eg  þig, 
hugur  mín  sjálfs  í  hjarta  þoli  vörðu, 


—  143  — 

er  himin  sér  og  unir  lágri  jörðu, 
og  þykir  ekki  þokan  voðalig. 

Ég  man  þeir  segja:  ,,Hart  á  móti  hörðu", 
en  heldur  vil  eg  kenna  til  og  lifa, 
og  þó  að  nokkurt  andstreymi  ég  bíði, 
en  liggja  eins  og  leggur  uppi  í  vörðu, 
sem  lestastrákar  taka  þar  og  skrifa, 
og  fylla,  svo  hann  finnur  ei,  af  níði. 


AÐ  VAÐI  LIGGUR  LEIÐIN  — . 


Að  vaði  liggur  leiðin, 
lífs  á  fljótið,  en  brjóta 
háa  bakka  hvekkir; 
hafurmylkingar  fylkja; 
yfir  ættum   að   klifa 
ofar  þá,  ef  guð  lofar; 
drögum  ei  par  að  duga, 
og  dengjum  oss  í  strenginn! 


VORVlSA. 

(A  la  Jón   Þorláksson). 


Tinda  fjalla, 

áður  alla 

undir  snjá, 

sín  til  kallar  sólin  há; 

leysir   hjalla, 

skín  á  skalla, 


—   144  — 

björgum  á, 

og  sér  fleygði  frá. 

Tekur   buna 

græn  því  una  grundin  má ; 

skýi  sem  ac  brá 

breið  að  duna 

viður  hruna 

vatna  funa 

vakna  lauf  og  strá ;  — 

seinna  seggir  slá. 

Snjórinn  eyðist, 

gata  greiðist, 

gumar  þá, 

ef  þeim  leiðist,  leggja  á, 

hleypa  skeið 

og  herða  reið 

og  hrinda  vetri  frá ;  — 

hverfur  dimmu  dá. 

Prúðir  sækja 

lón   og  læki 

laxar  þá ; 

sumir   krækja   silungsá;   - 

veiðitækir, 

sporðasprækir, 

spretti  hörðum   á 

fjalli  fýsast  ná. 

Fjaðraléttir 
flokkar  þéttir 
fugla  þá 
synda  ettir  sumará, 


—  145  — 

eða  mettir 
strönd  og  stéttir 
stika  til  og  frá, 
kæta  loft  og  lá. 

Ærin  ber 

og  bærinn  fer 

að  blómgast  þá, 

leika  sér  þar  lömbin  smá. 

Nú  er  í  veri 

nóg  að  gera, 

nóttu  bjartri  á 

hlutir  hækkað  fá. 

Grænkar  stekkur,  — 
glöð  í  brekku 
ganga  kná 

börnin  þekku  bóli  frá; 
kreppir  ekki 
kulda-hlekkur, 
kætist  fögur  brá,  — 
búa  blómum  hjá. 

Rennur  sunna,  — 
sveinn  og  nunna 
sér  við  brá, 

sízt  þau  kunna  sof a  þá ; 
sælt  er  að  unnast,  — 
mjúkum  munni 
málið  vaknar  á, 
fegurst  höldum   hjá. 

Ekkert  betra 
eg  í  letri 


10 


—  116  — 

inna  má;  — 

svo  er  vetri  vikið  frá; 

uni  fleti 

hver,  sem  getur, 

heimskum  gærum  á.  — 

Önnur  er  mín  þrá. 


LÍKUR  SÍNUM. 


Allt  hef  ég  af  öfum  mínum, 
illt  er  að  vera  líkur  sínum, 
annar  kvað  og  annar  saup ; 
ég  á  að  heita  barnið  beggja, 
búinn  að  stökkva  hvorutveggja 
grárra  manna  Grettis-hlaup. 

Ólukkinn  skal  yrkja  lengur, 
enginn  til  þess  finnur  drengur, 
og  þó  miklu  minnur  fljóð; 
ólukkinn  skal  oftar  súpa. 
Eg  er  fótaloðin  rjúpa; 
plokkið  þér  mig  nú,  Gunnagóð! 


HELVÍTI. 


Mér  finnst  það  vera  fólsku-gys 
að  fara  niður  til  helvítis 
og  eyða  aldri  sínum 
innan-um  brennu  illan  geim, 
ólíkan  drottins  sólarheim, 
svo  hrollir  huga  mínum. 


—  147  — 

Skötubarðvængjuð  fjanda-fjöld 
flaksast  þar  gegnum  eilíft  kvöld, 
glórir  í  glóðir  rauðar; 
þar  er  ei  nema  eldur  og  ís; 
allt  í  helvíti  brennur  og  frýs, 
Satan  og  sálir  dauðar. 


LEIÐARLJÓÐ 

til  herra  Jóns   Sigurðssonar,  alþingismanns. 


Byr  um  gráð  þig  beri 
bugþægur,   flugnægur; 
frói   þér   á   flóa 
fundur  Isagrundar. 
Sjáðu  land,  er  leiðir 
ljós  um  bláa  ósa 
glöðust  sól,  og  glæðir 
Glámutind  í  vindum. 

Tygja   þá,    og   teygja 
tá   láttu   jó   gráan, 
(hvítur  hæfir  snotrum 
hestur   framagesti)  ; 
móður    fyrst    og   föður 
finndu,  —  svo  í  skyndi 
reið    um    háar   heiðar 
hertu   slyngur   að  þingi. 

Hyggjum   víst,    að   vestan 
ver   ókunnan   beri 
(járnum  jörðu  spornar 
jór)   að  klifi  stóru; 

10* 


—  148  — 

þá    er   sem   að   sjáum: 
sveif  bifan  þig  yfir 
hvarma-hreggs,  á  barmi 
háum  Almannagjáar. 

Breiðir    kvöldið    blíða 
bláan   yfir   sjáinn 
ljósa   blæju,   hýsa 
hængir  í   marsængu; 
hátt  um  hraunið   kletta 
hylja   runnar,    dylja 
kjarngrös   kaldar  firnir, 
knýr  ramur  foss  hamar. 

Búðafjöldinn  báða 
bakka  fríða  skrýðir 
Öxarár;  —  en  vaxa 
eina  þar  um  steina 
möðrur  mjög,  og  öðrum 
mjúk  túnblæja  hjúkrar, 
hunangsfluga  holu 
hyggin   marga   byggir. 

Autt  er  enn  að  mönnum 
A  1  þ  i  n  g  i,  —  talslyngra 
hölda,  (hvað  mun  valda?), 
hafa  reiðir  tafizt. 
Nei,   ef  satt  skal  segja, 
sunnanfjalls  þeir  spjalla; 
þingið  fluttu  þangað 
þeir  á  kalda  eyri. 

Hlýjan  bústað  býja 
biðjum  þér  að  liði 


—  149  — 

verða ;  —  þiggðu  værðir 
værar   á   grund    kærri. 
Elt  svo  hina!  haltu 
hugprúður  til   búða 
V  í  k  u  r.  —  Við  þig  leiki 
völin  á  m  ö  1  i  n  n  i. 


GAMANVÍSUR. 


FYRSTU  VISURNAR. 

Ortar    á    barnsaldri. 


1.    ÉG    Á    ÞESSI    FÖT: 

Buxur,  vesti,  brók  og  skó, 
bætta   sokka,   nýta, 
húfu-tetur,    hálsklút   þó, 
háleistana  hvíta. 


2.    MAL    ER    I    FJÓSIÐ. 

Mál  er  í  fjósið!  Finnst  mér  langt. 

Fæ  ég  ekkert  o'n-í  mig? 

Æi,  lífið  er  svo  svangt. 

—   Enginn   étur  sjálfan   sig! 


DALABÓNDINN    í    ÓÞURKNUM. 


Hví  svo   þrúðgu   þú 

þoku-hlassi, 

súldanorn, 

um  sveitir  ekur? 

Þér  mun   eg  offra 

til  árbóta 

kú   og   konu 

og  kristindómi. 


—  154  — 
SKÓLAGLETTUR. 


UM    BENEDIKT    SCHEVING. 

Benedikt   Scheving   skæður, 
við   skötuhryggja   glæður 
á  kakalón  klakinn  út 
úr   eitruðu   hana-eggi, 
ekki   er  furða,   þó   leggi 
lykt  af  þér  eins  og  lút. 


CURA   TIE  MAONUSAR   FRATERS. 

Magnús  vinur,  legg  og  lið 
leggjum  saman  bæði. 
3>ú  ert  linur,  færð  þó  frið 
fyrir  þolinmæði. 


TIL    BÚA    JÓNSSONAR. 

Skeifi  skollafótur, 
skankalangi  Búi, 
leiði  leppaþór, 

—  æði  augnaljótur,  — 
enginn  bið  eg  þér  trúi, 
kauði  kampastór! 

Þrumir  þú  í  hanabjálka-hreysi, 
Hræsvelgur  um  telgda  f  jöl  þó  geisi, 
vappa   tekur   Valgerður   með    keisi. 

—  Vont  er  að  sitji  fleiri  en  einn  á  meisi. 


HJÖRLEIFS    REIÐI    — . 

Hjörleifs  reiði  ríður  mér  á  slig; 
svo  ég  f júki  ei  flatur  út  í  haga, 


—  155  — 

fyrstu   átta  hvassveðursins  daga, 
Öxndælingar  á  mig  reyri  sig. 


Ef  hann  sendir  engla  mergð 
einum  móti  skratta, 
andskotinn   fer   fýluferð 
og  fjóra  missir  hatta. 


UM   STÚLKU,   SEM   REIÐ    MEÐ   SKUGGHATT. 


Æ,  hvað  níðir     svanna  sá 
Satans   hattur   ljótur! 
Undir  honum   er   auðar-gná 
eins  og  bullufótur. 


SNIKJUDALLURINN. 

CSnyltegæsten"). 


Hérna  er  ótækt  heima  að  sníkja, 
helzt  mun  því  ráð  á  Nesið  víkja, 
þar  er  svo  mikill  maturinn. 
Komist  eg  það  með  kröftum  slökuni' 
af  curu,  sulti  og  næturvökum, 
eg  skal  heita  á  þig  magi  minn! 


—  156  - 
STAKA. 


Skjambi  meður  skolla-nef, 
skrýtilegi  frændi  minn, 
hefðirðu   líka  rófu   af  ref, 
Robbur  keypti  belginn  þinn. 


LÆKNIRINN. 


,,Hér  sé  friður!    Með  heilsu  þín 
hvernig  gengur?"  .  .  .  ,,0,  ég  held  ver, 
höfuðverkur  og  hósta-pín 
hafa  svo  dregið  kraft  úr  mér". 

„O  jæja.  —  Og  það  er  heldur  hart, 
hvernig   útreið   að   Tyrkinn  fær; 
það  er  mannhatur  mestan  part;  — 
mikið  er  Rússans  grimmd  frábær!" 

,,Svo  get  ég  ekki  sofið  vel, 
svíður  brjóstið,   ef  hræra  skal." 
„Ja  so?  —  Og  víst  mun  Emanúel 
ofan  á  verða  í  Portúgal". 


MARSVÍNAREKSTURINN. 

(Sem  reyndar  voru  steinar). 


„Missum  ei  það  mikla  happ ; 
maginn   kann  þess  gjalda!" 
Heldur  var  í   körlum   kapp ; 


—  157  — 


þeir  köstuðu  grjóti,  —  ekkert  slapp ; 
samt  mun  Hallur  hlutnum  sínum  valda. 


SKIPKOMA 

1830. 
Við    Lárus    (Sigurðsson)     biðum    skipkomu    og    leiddist    eftir 
bréfum  vina  okkar  í  Höfn.   Sumardags-morguninn   fyrsta  var   ég 
snemma    á    fótum    og    sá    kaupfar    undir    uppsiglingu.    Þegar    ég 
kom   heim,   spurði   L.,   hvort   „skáldið"   hefði   ekki   séð    skip. 


,,Sér  ei  skáldið  skip  á  öldu 
skautum  búið  að  landi  snúa? 
Er  ei  þys  við  þorskakasir? 
Þóttast  ekki  búðadróttir?" 
,,Harður  byr  að  hafnavörum 
húna  rekur  jóinn  lúna; 
glatt  er  lið  á  götustéttum, 
glápa  sperrtir  búðaslápar". 


ÓSKARÁÐ. 

(Vinnukona  kvartaði  um,  að   hún  fengi  ekki  þjónustukaup). 


Ég  skal  kenna  þér  að  þjóna 
þrælnum  fyrir   ekki   neitt; 
settu  fyrst  upp  svarta  skóna, 
svo  hann  fari  á  þá  að  góna, 
gerðu  honum  síðan  helið  heitt. 

Ef  hann  mýkist  ei   á  þessu, 
eins  og  stundum  verða  kann, 
farðu  þá  sem  fyrst  til  messu, 
færðu  þig  í  „bombasessu"- 
kjólinn  þinn  og  kveddu  hann. 


—  158  — 

En,  ef  færðu  ekki  taman 
annað  hann  við  ráðið  þitt, 
þvoðu  þjer  þá  fyrst  í  framan, 
f arðu  svo  úr  öllu  saman ;  — 
það  mun  heppnast,  hróið  mitt! 


TIL  BRYNJÓLFS  PÉTURSSONAR. 


Mér  er  glatt  í  geðinu  mínu,  góðkunningi; 
í  huga  datt  mér  hátt  að  syngja 
og  hörpu-skrattann  láta   klingja. 

Ég  veit  þú  býrð  í  hefðar-háu  heppnisstræti 
og  hálfu  öðru  hundrað  götum, 
hafandi  nóg  af  mat  og  fötum. 

Samt  að  bjóða  þori  eg  þér  af  þagnarlandi 
—  og  líklega  með  mér  sjálfum  senda  — 
staklega  nettan  vísu-enda. 

Mansöngs-hjali  hætti  eg  nú,  því  höfuðið  titra 

á  mér  fer  af  orðum  vitrum, 

sem  ólmast  fram  úr  þanka-kytrum. 


Ég   með  göldrum  get  að  sjá 
grundar  völdu  smíði, 
jarðar  öldrum  inna  frá 
oft  á  kvöldum  verð  eg  þá. 

Sagt  er  að  skitu  Sauríar, 
sundur   bitu   stikla ; 


—  159  — 

seinna  litu  þegnar  þar 
þetta    dritið    mikla. 

Þar  af  ráða  mengið  má 
muni  láðin  þengla 
guðs  fyrir  náð  í  gömlum  sjá 
geymd   að  ráðum  engla. 

Hreyfði  sporðinn,  fór  á  flug, 
úr  flæðum  þorði  svamla;  — 
nú  er  hún  orðin  ómáttug 
ættarstorðin    gamla. 

Þó  skal  greina  þessu  frá, 
þundur  fleina   mætur, 
náttúrusteina  að  hún  á, 
eru  það  meina  bætur. 

Kímur  af  fleó,  karlinn  minn! 
krímur   af   Leó   hrósi, 
grímur   af  reó   rek   ég  inn, 
rímur  af  Geógnósi.  — 

Orðin   flugu   fjaðralaus 
fram    af   þagnar-ranni, 
sem   að  smugu   úr   sálar-daus 
sona   er  gagn  í  manni. 

Virtu   hróður  vel   um   sinn 
í  vænu  ljóða  smíði. 
Þú  ert,  bróðir!  meistari  minn 
og   mikil   óðar-prýði.   — 

Hlaupa   fer   um    Hafnar-slóð 
Hallgríms-arfa  kundur 


—  160  — 

eins  og  mjólk  og  meyjarblóð. 
Mikil    heimsins   undur! 

Einatt  hefi  eg  átt  við  skarn, 
ekið  á  völl  og  legið  á  slóða, 
rekið  á  fjöll  og  búið  til  barn, 
blessaður,  góða  hringa-tróða ! 


KVEIFAR. 


Dönum  verður  hér  allt  að  ís,  — 
undir   eins  og  dálítið  frýs 
botnfrosinn   belgur   hver 
kúrir,   þar  sem  hann   kominn   er, 
kútveltist   og   formælir   sér. 


NIÐURLAGSORÐ  UR  BREFI 

FRÁ    HÖFN. 


Efnið  fór,  en  andinn  þraut, 
ekki  er  hægt  að  tala. 
Við  erum  allir  orðnir  naut, 
einn  hefir  horn  og  hala. 


VERZLUNARÓLAGIÐ. 


íslendingurinn  ætla  ég  sé 
illa  fær  til  að  ,,drífa  handel", 


—   161 


þótt  sumir  heiti  Xavier, 

sumir  Höjsgaard,  Herman,  Peer  og  Wandel, 


AFMÆLISVÍSUR 
TIL  BRYNJÓLFS  PÉTURSSONAR. 


Við,  sem  annars  lesum  lögin 
og    lítil    höfum    vængja-slögin, 
opna  gerum  hróðrar-hauginn,  — 
Herjans-uglan  sat  þar   á. 

Fagurt  galaði  fuglinn  sá. 
Síðan  kvæða  sendum  drauginn 
séra  Péturs  kundi. 

Listamaðurinn  lengi  sér  þar  undi. 

Sá  hann  eitt  sinn  sitja  á  ljóra, 
svo  sem  gerði  bólan  stóra, 
ofurlítinn   nöldurs-nóra, 
sem  naktar  voru  klærnar  á. 

Fagurt  galaði  fuglinn  sá. 
Hann  hugðist  gera  gys  að   Móra, 
en  greip  í  skott  á  hundi. 

Listamaðurinn  lengi  sér  þar  undi. 

Fýsi  þig  að  frétta  meira, 
freilich  kann  ég  segja  fleira: 
uppi  í  háum  hamra-geira 
honum  skruppu  tærnar  frá. 

Fagurt  galaði  fuglinn  sá. 
Hann  hékk  þar  sona  á  hægra  eyra, 
hvergi  frá   ég   hann  stundi. 

Listamaðurinn  lengi  sér  þar  undi. 


11 


—  162  — 
BORÐSÁLMUR. 


Forsöngvarinn : 
]>að  er  svo  margt,  ef  að  er  gáð, 
sem  um  er  þörf  að  ræða: 
ég  held  það  væri  heillaráð 
að  hætta  nú  að  snæða. 

Fólkið: 
Heyrið  þið  snáða! 
Hvað  er  nú  til  ráða? 
Það  mun  bezt  að  bíða 
og  hlýða. 

Forsöngvarinn : 
Á  einum  stað  býr  þrifin  þjóð, 
með  þvegið  hár  og  skjanna, 
við   húsbændurna    holl    og   góð, 
sem    hundrac"    dæmi   sanna. 

Fólkið: 
Hvað  er  að  tarna? 
Hvað  sagðirðu  þarna? 
Mættum  við  fá  meira 
að  heyra! 

Forsöngvarinn : 
Mér   hefir  verið  sagt  í  svip, 
að  sig  hún  taki  að  ygla 
og   ætli   nú    að   eignast  skip, 
þótt  enginn  kunni  að  sigla. 


—  163  — 

Fólkiö: 
Yið  litlu  má   gera; 
látum  svona  vera ; 
þeir  ýtast  þá   með   árum 
á  bárum. 

Forsöngvarinn : 
Nú  eru  líka  níu  menn, 
sem  nóttina  eiga  að  stytta, 
þó   varla   nokkur  viti   enn, 
hve  vænlegt  ráð  þeir  hitta. 

Fólkið: 
Segðu  ekki  lengur! 
Seinna  veit,  hvað  gengur. 
Mættum  við  fá  meira 
að  heyra! 

Forsöngvarinn : 
Á  einum  stað  býr  einnig  fólk, 
sem  alt  af  vantar  brýni; 
það  lifir  þar  á  mysu  og  mjólk, 
en    mest    á    brennivíni. 

Fólkið: 
Æ,    hvaða    skrambi! 
Ætli  þeir  standi  á  þambi? 
Mættum   við   fá    meira 
að  heyra! 

Forsöngvarinn : 
í>ar  hefir  verið  sofið  sætt, 
en    sungið    nokkru    miður, 

11* 


—  164  — 

og   ullin  fremur   illa   tætt, 
en   allra  bezta  fiður. 

Fólkið: 
Ætli  það  sé  undur, 
þótt   á   þá   renni   blundur! 
Mættum   við   fá   meira 
að  heyra! 

Forsöngvarinn: 
Þar    eru    blessuð    börnin   frönsk, 
með  borðalagða  húfu, 
og  yfirvöldin   illa   dönsk 
á  annari  hverri  þúfu. 

Fólkið: 
Hættu   nú,   herra ! 
hér   mun   koma   verra, 
sem  þér  er  betra  að  þegja  um 
en  segja  um. 


SÉRA  BESSI. 


Bessi   á   sér   berhross, 
breiðir  snoturt  áreiði, 
gæsarham,    og   guðvís 
getur  fettur  rétt  setið, 
skeiðar  svo,  og  lífs  leið 
lýðum   kennir  dag  þenna; 
gumar,  sem  hans  gabb  nema, 
grýtast  til    helvítis. 


—  165 
BÓSI. 


Bósi!   geltu,   Bósi  minn! 
en  bíttu  ekki,  hundur! 
ella   dregur  einhver  þinn 
illan  kjaft  í  sundur. 

Hafðu  ekki  á  þér  heldra  snið 
höfðingja,  sem  brosa, 
en  eru  svona  aftan-við 
æru   manns   að  tosa. 


SUNNAN-PÓSTURINN. 


Pósturinn  er  sálaður  Sunnan-, 
syrgir   bæði    halur   og  nunnan, 
af  því  hann  var  allra  ánægja, 
utan  lands  og  innan   ,,að  sægja". 

,,Fóta    gat   ei    fram   róið    árum", 
forarhlandsins  sökk  hann  í  bárum, 
liggur  þar  í  leðju   á  botni. 
—  ,,Lifir  dy ggð,  þó  fjöræðar  þrotni' 


HALLGRÍMUR  VESLINGUR. 


Halli  vesli,  heyrðu  mér, 
hér  er  ég  með  busa 
og  ætla  að  sníða  eyra  af  þér 
eins   og    Malakusa. 


—  166  — 

Holur  lækur  grefur  gróf; 
grynnist  flæður  hafin. 
Veit  ég  öngan  verri  þjóf 
en  Vesling  bólugrafinn. 

Þegar   hangir   Hallgrímur, 
hrafnar   snauðir   skoppa: 
„Heimskur  búkur,  hangdu  kjur!"" 
—  og  hætta  í  þig  að  kroppa. 

Uppgangsfífl,  sem   áður  var, 
allt  í  flærð  og  prettum, 
heimskur  búkur  hangir  þar, 
hrafna   gæddur   slettum. 


FINGURBJÖRGIN. 


Á  ég  mér  kvæða  efni  mörg, 
—  þótt  engum  manni  fríum.  — 
Ég  réðist  í  að  reisa  hörg, 
regin!  yður  og  díum, 
sem  eilíflega  eruð  fjörg 
og  á  það  setið  dæmaförg,  — 
en  þessi  fagra  fingurbjörg 
flytur  mig  ofar  skýjum. 


BÁGINDI. 


,,Illa  er  mér  við  óleik  þinn, 
eta  máttu  pútuskinn, 


—  167  -- 

en  láttu  vera  líkama  minn. 
lifandi  sálar  kroppinn!" 
Eg  hefi  fundið  arga  kind, 
á  henni  var  háðsleg  mynd ; 
það  var  líkast  lus  eða  synd ; 
ég  lagði  hana  í  koppinn. 


SPARNAÐUR. 


Eg  er  kominn  upp  á  það, 

—  allra  þakka  verðast,  — 
að  sitja  kyr  í  sama  stað, 
og  samt  að  vera  að  ferðast. 

Ef  enginn  talar  orð  við  þig, 

—  á  það  skylduð  hlýða!  — 
þá  er  að  tala  við  sjálfan  sig, 
og  svo  er  um  það  að  ríða. 


VALDI. 


Valdi!  virztu  nú  halda 
vel   mér   í   stél,   séra! 
Eg  skal  gefa  þér  afar- 
ætilegt  sælgæti: 
lambasteik,  svo  þér  líki, 
Ijómandi  skyr  og  rjóma, 
Valdi!    viljirðu   halda 
vel  mér  í  stél,  séra! 


—  168   — 
MÁLSVÖRN. 


Feikna  þvaður  fram  hann  bar, 
fallega  þó  hann  vefur! 
Lagamaður  víst  hann  var, 
varði  tófu  refur. 


UM   MOSFELLINGA. 


Bóndinn  situr  á  bæjarstétt, 

bindur  hann  reipi,  hnýtir  hann  hnúta ; 

heyið  er  upp  í  sæti  sett, 

konan  ætlar  að  kaupa  sér  fyrir  það  klúta, 


SKÁLDIÐ  MITT 


Skáldið  mitt  var  skjótt  í  leik, 
skauzt   úr   eldhúss   brælu 
líkt  sem  flygi  langt  frá  reyk 
ljóss  í   veldis  sælu. 


RÍMNA-STÆLINGAR. 


1.     MEYJAR-HJARTA. 

Yndis   bezta    elskan   mín, 
ástum  festa  baugalín! 
Hjartað  góða  þekki  eg  þitt, 
það   er   ljóða-efnið   mitt. 


—  169  — 

Það  er  hreint,  sem  bregði  blund 
blómstur  seint  um  morgunstund, 
djúpt  sem   hafið  heims   um  hring 
heitri   kafið  tilfinning. 

Það  er  gott,  sem  gaf  það  þér 
guð,  og  vottinn  hans  það  ber; 
engum   skugga   á   það   slær, 
auma  huggað  bezt  það  fær.. 

Það   er   hlýtt   af   ástar-yl, 
öllum   blítt   og  mest  í  vil ; 
logann   ól   það    elskunnar 
undir   skjóli   miskunnar. 

Það  í   heima   horfir  tvo. 
huganum   sveima   leyfir  svo; 
það  er  gefið  og  þó  sig  á. 


2.     HARIÐ. 

Fagurljósa   lokka   safni, 

litla   Rósa ! 
þínu  hrósa  hafnanafni*) 

helzt    man    kjósa. 

Móinsbóla  morgunsóiu 
mærð   að  góla. 


*)  H  a  f  n  a  -  n  a  f  n  i  er  sjálfkenning,  eins  og  séra  Eiríkur 
heitinn  í  Vogshúsum  myndi  hafa  búið  hana  til,  og  þýðir  ein- 
hvern  fjörð,  svo  sem  Breiðfjörð,  Hestfjörð,  Skötufjörð,  Fá- 
skrúSsfjörð  eða  Arnarfjöro,  o.  s.  frv.  —  Eins  vel  hefði  mátt 
standa  hrafnajafni  =  „kramsi"  (samanber  Tístransrímur). 
Svona  má  sjá,   hvernig-   skáldin   geta   velt   orðunum   fyrir   s^r. 


—  170  — 

tel  eg  ólag  eftir  jól 
og  utan  tóla.*) 


RlMNAERINDI. 


Vona  eg  dúna  dreka  lín 
á  Dáins  fleyi  náms  um  haf 
við  gull-húna  hengi  fín 
hýru-þvegið  náðartraf 


NÝHENDA. 


Er  hann  að  syngja  enn  sem  fyr, 
arnar-vélið  sá  hann  —  attan: 
„klingling"  hringja  kleprarnir 
við  karlinn  hélugráan  —  skrattann. 


ÞORKELL  ÞUNNI. 


Friðar  biðjum  Þorkeli  þunna, 
þagnar  er  hann  seztur  við  brunna ; 
óskemmtileg  ævi  mun  vera 
ekkert  sér  til  frægðar  að  gera. 

Fyrrum  hann  í  söngmanna  sessi 
sagt  er  gæti  tekið  á  vessi: 


*)   Ég-  bið  forláts!  Þetta  erindi  er  svo  gott  sem  stolið  allt  úr 
eldri  mansöngvum. 


—  171  — 

há-beljandi  glumdi  við  gleði, 
golufylltur  naumast  sér  réði. 

Uppstigningar  æðstum  á  degi 
engin  von  er  söngmaður  þegi. 
Hermdu,  Bragi,  höfðingi  ljóða! 
hvernig  gekk  þá  ,,skrímslinu  góða"? 

Að  er  komið  útgöngusálmi ;  — 
eins  var  það  sem  gneistar  í  hálmi, 
þegar  rauðum  þeytir  upp  glóðum: 
Þorkell   verður   allur   að   hljóðum. 

Hausinn  upp  að  kórstaf  hann  keyrir, 
kúgast,   svo   úr   nefinu   dreyrir, 
úr  sér  másar  óskapa-roku, 
álíkt   dimmri   leirhvera-stroku. 

Eins  og  þegar  flugdrekar  forðum 
fleyttu  um  loftið  glóandi  sporðum, 
skyggðu  fyrir  sólina  sælu, 
sátu  menn  í  gjörninga-brælu.  — 

Svo  var  inni  í  kórnum  að  kalla; 
kreppist  hý  á  öldruðum  skalla; 
sumir  hættu   sjálfir   að   drynja, 
sumir  fóru  að  emja  og  stynja. 

Allir  snéru  augum  frá  jörðu, 
upp  í  rjáfrið  grátandi  störðu; 
skalf  og  sveigðist  þakið  út  þanda 
Þorkels  fyrir  losnuðum  anda. 

Geggjast  allur  guðsorða  lestur, 
á  grátunum  tvístígur  prestur, 


—  172  — 

hleypir  nú   í   hempuna  vindi, 
hrökkur  út  úr  kirkjunni  í  skyndi. 

1  sama  bili  er  sálmurinn  búinn, 
situr  Keli  móður  og  lúinn; 
öllum  finnst  sem  eitthvað  sig  dreymi, 
aldrei   meiri  þögn  varð   í   heimi. 

Djákni  fyrstur  raknar  úr  roti, 
rann  sem  mús  úr  nauðungar-skoti, 
fær  sér  bók  og  hættir  að  hrína, 
herðir  sig  með  bænina  sína. 

En  á  meðan  út  er  að  klykkja, 
á  er  komin  söguna  lykkja.  — 
Þorkell  æpir:  „Hættu  að  hringja 
Hef  ég  ekki  lof  til  að  syngja?" 


? 


Að  svo  mæltu  aftur  hann  byrjar, 
upp  og  niður  gengur  og  kyrjar; 
flýr  þá,  eins  og  fæturnir  toga, 
fólk,  sem  stæði  kirkjan  í  loga. 

Seinna  var  hann  sóttur  í  kórinn 
(svartur  var  þá  á  honum  bjórinn) 
örendur  og  oltinn  á  hnakkann;  — 
á   útgöngu-versinu   sprakk  hann. 


TlKAR-MANGL 


Tíkar-Mangi!    Tíkar-Mangi! 
tveir  eru  hérna  menn  á  gangi, 
og   eru   svona   aumir  snáðar, 


—  173  — 

ekkert  vita  þeir  fáráðar. 
Gaman,    gaman,   gleðjumst   nú, 
gott  er  að  koma  á  prófasts-bú. 


LITLA  DÓRA. 


Litla  Dóra,  litla  Dóra! 
lengur  megum  við  ei  slóra, 
en  við  skulum  áfram  halda 
út  í  veðrið  hvassa  og  kalda. 
Allur  lifnar  andi   minn, 
er  ég  hugsa  um  kaupstaðinn. 


VEÐURVÍSUR. 


1    HART  VOR. 

Hóla  bítur  hörku-bál, 
hrafnar  éta  gorið, 
tittlingarnir  týna  sál ; 
tarna  er  ljóta  vorið! 

2.  VORNÆDINGUR. 

Út  um  móinn  enn  er  hér 
engin  gróin  hola; 
fífil-tóin  fölnuð  er  — 
farðu  í  sjóinn,  gola! 

3.  SUNNANVINDUR. 

Sunnanvindur  sólu  frá 
sveipar  linda  skýja; 


—  174  — 

fanna-tinda,  björgin  blá, 
björk  og  rinda  ljómar  á. 

4.    SUMARHRET. 

Nú  er  sumar  í  Köldukinn,  — 
kveð  eg  á  millum  vita;  — 
fyr  má  nú  vera,  faðir  minn! 
en  flugurnar  springi  af  hita. 

5.  MOLLA. 

Veðrið  er  hvorki  vont  né  gott, 
varla   kalt,   og  ekki  heitt; 
það   er  hvorki   þurt   né   vott, 
það  er  svo  sem   ekki  neitt. 

6.   NIÐAÞOKA. 

Búðaloka    úti    ein 

er  að  gera  á  f  erðum  stanz ;  — 

úðaþoka,  hvergi  hrein, 

hún  er  úr  nösum  rækallans. 

7.    RIGNING. 

Skuggabaldur  úti  einn 
öli  daufu  rennir; 
skrugguvaldur,  hvergi  hreinn, 
himinraufar  glennir. 

ö.    ÚTSYNNINGUR. 

Útsynningur  yglir    sig, 

eilífa  veðrið  skekur  mig; 

ég  skjögra  eins  og  skorinn  kálfur, 

skyldi  ég  vera  þetta  sjálfur! 


—  175  — 
ROBB  OG  GRÍMUR. 


öllum  fyrir  Ingólfur  sér  opinn  geiminn, 
þegar  teiknin  taka  heima 
tvíræð  yfir  landið  sveima. 

Robb  og  Grímur  rogast  nú  með  rauða  hettu. 

—  Engill  verndar,  allra  gættu 
ólærðra  í  nýrri  hættu! 

Robbur  gamall  rauna  fer  að  rétta  helsi; 
yngra  teiknið,  Grímur,  í  galsa 
guð  og  menn  er  nú  að  falsa. 

Ideuna  —  eða  hvað  hún  annars  heitir  — , 
svo  fjárinn  sig  ei  fyrirliti, 
fundu  þeir  í  hverju  riti. 

Þegar  skröggur  skeggið  helga  skekur  á  bringu 

—  skegglaus  enn  —  og  skatnar  þinga, 
skapar  hann  heillir  Islendinga. 

Tímarímu-teiknin  standa  tvö   í   vindum, 
sitt  yfir  hvoru   líða  landi, 
lafa  samt  á  einu  bandi. 

Annað  þeirra  áðan  heyrðum  eitthvað  grenja: 
„Bosje,  tsarja,  blessaður,  chrani!" 
Beljaði  annað:  ,,Rule,  Britannia!" 

Meistarar  tveir  á  mesta  lofið  manna  stunda; 
annar  vegur  vit  í  höndum, 
vörur  hinn  á  reizluböndum. 


176 


SKRÆLINGJA-GRATUR. 

Ein  sorgleg  vísa  útaf  alþingi, 

samansett 

af 

ívari   BárSayni. 

Viðeyjar-Klaustri. 

Þryckt   seinast   af   öllu,   þegar   bókþryckiríið    niðurlagðist. 


Naha,  naha! 
Báglega  tókst  með  alþing  enn, 

naha,    naha,    naha! 
Það    eru   tómir    dauðir   menn; 

naha,  naha,  nah! 

Það  sést  ekki  á  þeim  hams  né  hold, 

naha,  naha,  naha! 
og  vitin   eru  svo  full   af  mold ; 

naha,  naha,  nah! 

Og  ekkert  þinghús  eiga  þeir, 

naha,  naha,  naha! 
og  sitja  á  hrosshaus  tveir  og  tveir; 

naha,  naha,  nah! 

Þeir  hafa  hvorki  kokk  né  pott, 

naha,  naha,  naha! 
og  smakka  hvorki  þurrt  né  vott; 

naha,  naha,  nah! 

Og  hvergi  fá  þeir  kaffibaun, 

naha,  naha,  naha ! 
og   eru    svangir   og   blása    í    kaun ; 

naha,  naha,  nah! 

Og  bragða  hvorki  brauð  né  salt, 
naha,  naha,  naha! 


—  177  — 

og  þegja   allir  og   er  svo   kalt; 
naha,  naha,  nah! 

Þeir  deyja  aftur  úr  kulda  og  kröm, 

naha,  naha,  naha! 
Og  holtið  er  grátt  og  kvölin  söm ; 

naha,  naha,  nah! 


Ein   nýgjörð   og'   gamansöm 

bindindisvísa, 

er  heitir: 

„VESTURFÖR    VELBORINS     HERRA 

BRYNJÓLFS      SÝSLUMANNS      P.      S." 

og    ööru    nafni 

KAUPFARAR-SKÁL. 


Að  utan  og  sunnan  og  austan  eg  spyr, 
að  á  séu  vestrinu  stóreflis-dyr, 
og  eins  langt  og  mannsauga  út  um  þær  sér 
sé  ekkert  af  neinu  og  í  hurðinni  gler. 

Hann  Brynjólfur  veltist  um  bárur  á   kút 
að  búðarhurð  þeirri  og  gægðist  þar  út 
og  kallar  og  segir:  ,,Eg  kom  hér  um  sinn 
að  kaupa  mér  seytil  á  legilinn  minn". 

Og  svo  er  mér  frá  skýrt,  að  lýður  þess  lands 

það  léti,  sem  til  var,  á  pyttluna  hans; 

og  svo  valt  hann  aftur  og  settist  í  bú 

og  segir:  ,,Guð-velkomnir!  Drekkið  þér  nú!" 

Vér  lofum   og   prísum   þann   metnaðarmann ; 
til  mikilla  stórlauna  kaupför  hans  vann; 

12 


—  178  — 

því  ókeypis  veitir  hann  öllum  og  jafnt, 
og  aldregi  lækkar  á  pyttlunni  samt. 

Hann  lifi  og  ríki  nú  leglinum   á! 
Vér  lofum  og  prísum  hann  héðan  í  frá; 
en  tappann  úr  vestkútnum  taka  er  mál 
og  tæma  svo  höfðingjans  kaupfararskál. 


ÓLUND  2  OG  ÓLUND  3 
OG  15  ERU  NÚ. 


Svarblá   alda   sogar  mig, 
samt  er  eg  enn  á  floti; 
skrúðafaldi    skreytir    sig. 

—  Skyldi  eg  aldrei  kyssa  þig? 

Gott  er  að  búa  geddum  hjá; 
gleymir  lúa   nárinn; 
heimi   frúa    horfnum    frá 
að   honum    snúa   sílin   blá. 

Einhver  kindin   óþekkt  mér 

að  sér  vinda  myndi; 

þær  eru  að  synda  þar  og  hér; 

—  það  er  yndi  Cuvier! 


—  179  — 

GAMANVÍSUR 
TIL  BRYNJÓLFS  PÉTURSSONAR. 


I. 

ALLSHERJARGODINN. 

Smámey,  fegursta  bæjarblóm, 
brosið  þitt  glatt  og  fjörið  unga, 
hjartað  þitt  sælt  og  tárhrein  tunga, 
það  er  nú  „öll  þín  eigindóm".  — 
Svo  ætla  ég  hann  orði  það, 
allsherjargoðinn,  hágrátandi, 
þegar  hann  ,,ellers  er  í  standi" 
að   biðja  þig   „að  tiggja  tað". 

II. 

UM     ÞAD     HVERNIG     ALLSHERJARGODINN     SKRIFAR 
MÓTI    ÞÉR  Á   20    ÖRKUM. 

Aldrei  sá  eg  mjórri  mann 
meira  hlassi  aka ; 
í  tuttugu  berum  togar  hann 
taðið  út  á  klaka. 


TIL  GÍSLA. 


Hundskinns-bjálfa-herðari  l 

(Fluga    kom    og-    truflaði    mig; 
hún   settist  á  pennann   minn). 

Heimdals-álf  a-serðari ! 
koðuvandur,  kvæðasár! 
klofaþandur,  æðablár! 

Markaði  ljótum  eg  var  á, 
arkaði  blótum  meður, 

12' 


—  180  — 

sparkaði  grjótum  stinnt  með  stjá, 
slarkaði  fótum  til  og  frá! 

Klifraðist  ég  um  klettaris 
og  klungrin  hörðu, 
leirskálpotta-dyngjudys 
á  danskri  jörðu. 

Hvað  er  dyngja?  hermdu  mér 
í  hróðrarblandi; 
(öngvir  syngja  utan  vér 
á  ísalandi!). 

Duggálsblossadyngjufress 
við  dyngjur  kúra, 
þiggja  kossa,  kveða  vess 
og  koðrann  púra. 

Hvað  er  að  púra?    hermdu  mér; 
heimsins  skúra  nauðsynjar, 
því  bezt  er  að  lúra  gegnum  gler 
gleði   súra   hér   og   hvar. 

Margt  er  fleira  úr  ferð  að  segja 
f  urðanlegri ; 

en  nú  skalt  heyra  aðra,  eia! 
öllu  fegri. 

Rask  að  skoða  fór  eg  frjáls 
fram  á  Niðjaleysu. 
Þar  var  Koð  og  þundur  stáls 
að  þæfa  voð  í  húsi  báls. 

Báls  í   húsið  brá   eg  sjónar-tíru; 
þar  var  drós  og  þornagrér 
að  þæfa  hósur,  sýndist  mér. 


—   181  — 

Rekkurinn  þessi,  Rask,  var  ekki  í  ranni  góðum, 
en  húsfreyjan  með  horsklegt  æði 
heima  kúrði  fyrir  þau  bæði. 

Höfuðstóran  darradör,  ef  dreng  má   kalla 
ársgamlan,  eg  sá  á  svelli 
sitja   niðrá   þúfnavelli. 

Málfræðingurinn  mælti  fátt  úr  munnagreyi. 
Konan  heldur  Konráð  eigi  hann, 
Kristján  heiti  og  bráðum  deyi  hann. 

Háttalykil  hendi 

hnísunárafló, 

sem  að  henni  sendi 

suðrúr  Kúrriró 

saura-paura-þoku-þór, 

skörðóttur  í  skeggstæðið, 

skáldaður   á   bjór. 


HUGNUN. 


Nautgæfa  fóðurgrasið  grær 
á    leiði    móður   þinnar    þjáðu. 
Því  ertu   hljóður,  frændi?     Sjáðu, 
hvar  bóndi   góður   björg  sér  fær. 

Þúfu,  sem  slær  hann,  undir  er 

sú   ein,   sem   kæran   haft  þig   hefur, 

í  hjúpi  væran  dúr  hún  sefur. 

—  Heytuggu  nær  hann  handa  sér. 


—  182  — 

Þar  er   nú   prýðin  fljóða  frægst, 
móðurorð   blíð   á   mjúkum   vörum, 
málfærið  þýða,   ljúft   í   svörum, 
upplitið  fríða,  ástarnægst. 

Seinna  meir  skaltu  sama  veg; 
raunar   er   kalt  í   rúmi   þröngu, 
og  rökkrið  svalt,  —  en  fyrir  löngu 
veiztu  það  allt  eins  vel  og  ég. 

Nú  færðu  ekki  að  sjá  um  sinn 
meira   af  rekkju   móður  þinnar, 
maðkurinn  þekkir  skrautið  innar.  — 
Því  hlærðu  ekki,  herra  minn? 


GAMANVISUR 

TIL     HALLDÓRS     KR.     FRIÐRIKSSONAR. 


Dóri  litli,  dreptu  yður 

í  dag  eða  gær,  sem  nú  er  siður; 

enginn  kveður  þig  upp  né  niður, 

ef  þú  ferð  að  lifa  mig; 

vonin  okkar!   vara  þig! 

Eg  skal  gera  átta  kviður, 

ef  yður  væri  dáinn. 

Komdu  á  skjáinn!  Komið  þér  á  skjáinn! 

Það  er  illt  að  læra  lengi, 
létt  er  þaufið  heimsku  mengi; 
sá  sem  rær  og  ristir  þvengi 
af  ræfli  þeim,  sem  heitir  trú, 
japlar  eins  og  ég  og  þú; 
hinir  lifa  í  góðu  gengi, 


—  183  — 

gotuna  sem  að  snapa 

undir  Stapa,  undir  Vogastapa. 

Hvað  er  þetta?   Boli  eða  bokki, 

bukkur  eða  hjól  í  rokki? 

Eða  skyldi  skekið  í  strokki 

í  skjólinu  við  gluggann  minn? 

Ekkert  vit  ég  í  því  finn. 

Nú  er  eins  og  /mældu-hnokki 

/merti  lær  á  kellu! 

Skotið  mellu!   Skotið  eins  og  mellu. 

Myndi  það  vera  illur  andi 
eða  sál  úr  dauðra  landi 
eða  sjálfur  svarti  fjandi 
syngjandi  við  þetta  lag 
raunalegan  rellubrag?  — 
Ég  er  ær  og  ekki  í  standi 
að  yrkja  um  þetta  meira; 
leggst  á  eyra,  leggst  á  kalið  eyra. 


EIN  VELMEINT  BÆNARÁMINNING 

TIL  G.   M. 

Meö    lag:    ,,VitS    uröar   situr    uppi    brunn",    eða   þó    fremur: 

,,Nú    bi?5    eg,    guð,    þú    náöir   mig". 


Þegar  þú  kemur  þar  í  sveit, 
sem  þrímennt  er  á  dauðri  geit, 
og  tíkargörn  er  taumbandið 
og  tófuvömb  er  áreiðið, 
og  öllu  er  snúið  öfugt  þó 
aftur  og  fram  í  hundamó, 
svo  reiðlagið  á  ringli  fer 
og  rófan  horfir  móti  þér,  — 


—  184  — 

veittu  þeim  draugi  blundar-bið, 
bölvaðu  ei  né  skirptu  við; 
en  signdu  þig  og  seztu  inn 
sunnan  og  fram  í  jökulinn; 
lúttu  þar  að,  sem  loginn  er, 
og  láttu  bráðna  utan-af  þér, 
og  seinna,  þegar  sólin  skín. 
sendu  geisla  með  boð  til  mín. 


BROT. 


IÐRUNARVISUR 

TIL    GÍSLA    ÍSLEIFSSONAR. 


Eg  á  bágt, 

mér  er  amað  allt  um  kring, 
innra  lágt 

einhver  hulin  tilfinning: 
Gísli  minn, 

get  ég  hafa  gjört  þér  mót? 
Æ,  minn  vin, 
eg  vil  gjöra  yfirbót. 


ÓLÁN! 


Hraparlegt  ólán,  að  á  hvítasunnu 
einhver  mannskratti  segir  fyrst  í  hljóði, 
—  taktu  það  ekki  illa  upp,  karl  minn  góði! 
ég  vilji  ólmur  eignast  hana  Gunnu. 

Svo  er  nú  kann-ske  kallað  o'n-í  tunnu, 
svo  fregnin  berist  fljótt  um  Víkur  stræti; 
svo  kom  upp  óp  og  ys  og  borgalæti, 
rétt  eins  og  þegar  Barnhýsingar  brunnu. 


—  188  — 

En  það  kom  í  mig  hræðsla,  og  fór  að  hrína 
hefði  það  svo  sem  verið  eitthvað 


GRENIÐ. 


Komið  er  að  dyrum, 
kallað  er  úti, 
skotmaður   spyr: 
Er  skolli  heima? 
Lambsfót  sé  eg  liggja 
og   legg   úr   sauði, 
ræfil  af  rjúpu ;  — 
reiður  er  eg  þér! 

Tófa  (inni  fyrir) : 
Heima  segi  eg  mig. 
Heill  og  sæll,  vinur! 
gestur  inn  göfugi, 
gakk  nú  til  stofu. 
Dyr  eru  lágar, 
dimmt  er  í  húsi 
fáráðs  frumbýlings; 
fyrirgefðu  það. 

Skotmaður: 
Út  er  að  ganga 
og   undir  renna 
vopn  voveifleg 
og  að  velli  falla; 
báðu  mig  bændur 
belg  þinn  að  hrjá 
og  blóðdrekki 
að  bana  verða. 


—  189  — 

Tófa: 
Annt  er  mér  inni 
í  ofan  hrundum 
urðar  hóli 
orpnum  moldu; 
margs  ber  að  gæta 
móður  ungri 
sona  fjögra 
og  sex  dætra. 

Ein  sit  eg  inni 
og  annast  hlýt 
kafloðna  hvolpa 
í  krá  dimmri; 
hlaupa  þeir  um  holur 
hrökklast  þeir  í  gjótur, 
steðja  þeir  um  steina, 
stunda   á    útkomu. 

Höfuðlaust  heita 
heimili  má, 
er  bóndinn  er 
á  burtu  genginn; 
rann   refur   minn 
til  rjúpna-veiða, 
búi  sínu 
bjargir  að  fá. 


AUGUN  ÞlN. 


Kærðu  þig  ekki  neitt  um  neitt, 
þó  nú  sé  farið  að  verða  heitt; 
brenndu  mig  upp  til  agna. 


—  190  — 

Augun  raunar  eru  þín, 
upplitsbjarta  stúlkan  mín, 
hitagler,   ef   hlýna; 
sólargeislum  innan-að,  — 
eg  er  búinn  að  reyna  það, 
safna  þau,  svo  bríma-bað 
brennir  vini  þína. 


ÚR   KVÆÐI  UM   VlKINGAFERÐIR. 


R.: 
Seg  oss  lengur  sögu; 
sælt  er  á  að  hlýða 
þrautafarir  þínar, 
þrekverk  öll  að  vita, 
meðan  sólin  sígur 
sæl   í   djúpar  unnir 
og  á  heiðum  himni 
hvítur  lýsir  máni. 

Á.: 

Skemmtir  það  litlu  lambi, 
líti  það  varga  bítast? 

R.: 
Ojú,  Ásmundur, 
ef  það  stendur 
óhult  innangarðs. 
óhultur  nú 
héðan  af  ertu, 
því  héztu  mér, 
aldrei   að   velkjast 
í  víkingu  framar. 


—  191   — 
í  ÖXNADAL. 


Þar  sem  háir  hólar 
hálfan  dalinn  fylla, 
þar  sem  hamra-hilla 
hlær  við  skini  sólar 
árla,  fyrir  óttu, 
enn  þá  meðan  nóttu 
grundin  góða  ber 
græn  í  faðmi  sér. 


ÞÝÐINGAR. 


UPPHAFIÐ  AF  „CARRIC-THURA" 

EFTIR  OSSIAN. 
(Breytt). 


Hvort  ertu  hniginn 
af  himin-stóðvum, 
gullhærði  röðull, 
og   götum    blám? 
Nú  hefir  vestur 
votum   hjörum 
svefngrindum    snúið 
og  sæng  þér  gjörva. 

Velta   öldur 
að  veðhlaupi, 
fýsast  þig  allar 
fyrstar  um  sjá; 
hægt  þær  hefjast 
með  hafriðu 
og  halla  höfðum 
að  helgri  sjón. 

Fagurt  er  að  líta 
á   ljós-geislum 
hvílu  hafða, 
hægt  blundandi, 
brosfagra   sól, 
bregður  öldum, 
bráð   er  burtför, 
brennur  ísgrá  kinn, 


13* 


—  196  — 

Fellur  þá  faldur 
inn  fagurreifði 
hallur  af  höfði 
hafi  bornri  mey; 
þýtur  í  flótta 
þrungin  mæði, 
felmtruð  áður  felst 
í  faðmi   móður. 

JBlunda  þú  vært 
í  blæjum  svölum, 
ylsköpuður! 
und   unnum   blám ; 
hafin  er  höll  þín, 
hvílir  þögn  yfir, 
en  aldin  værð  vakir 
að  védyrum. 


Heim  sé  eg  hverfa 
á  himin-ásum, 
daprar  eru  stjörnur, 
dagsbrún   veldur; 
nú  muntu,  ljósfari, 
á  loft  um  stiginn; 
leiddu  þá   und   armi 
unað,  —  hár  glóa. 


PHYSICA  NECESSITAS. 


Má-at  inn  megin- 

máttki  guð 

vindi  valda, 

þeim  er  fer  vog  yfir; 


—  197  — 

né  um  varnað  fær 
vetrar-stundum, 
þeim  er  í  árdaga 
áður  skóp*). 


KVÆÐI  EFTIR  HORATIUS. 


I. 

CUR  ME  QUERELIS  etc. 

(Upphafið). 

Hví  með  sárum  þú 

sorgartölum 

dapran  dauða 

dregur  mér  um  höfuð? 

Er-a  það  goða 

né  mín  eigin  vild, 

að  þú  mér  fyr  úr  heimi  hallist, 

Mæcenas! 

minn  mikli  sómi, 

vernd  og  styrktar  stoð. 

Helft  míns  hjarta! 
hrífi  þig  á  braut 
skjótar  skapadægur, 
hve  um  skerður 
þann  skilnað  lifa 
minnur  ástsæll  má  eg? 


*    Vide    Plutarchi    Cæsar,    cap.    37:       CDQOCV      OE     %ei\LO)VO<;      Xal 

jrve,ú|iaTO<;     év     -daXáxxr^     xaipöv     ovbk     \)ed)     &iá%eobxai 
ðvvaxöv. 


—  198  — 

Ótrúan  eið 

hefi  eg  ei  svarið; 

nær  þú  burtu  býst, 

förum  og  förum 

f  úsir  ganga 

helveg  að  hlið  vini. 

Er-a  sú  vættur, 

að  mig  af  þér  slíti ;  — 

svo  haf a  okkur  sköp  á  skilið ; 

ekki  eldgálkn 

eða,  upp  þótt  rísi, 

hundraðhentur  þurs. 


II. 

QUIS  MULTA  GRACILIS. 

Hver  er  hinn  ungi, 
ilmsmurði  sveinn, 
er  á  rósa-reit 
ríkum  og  mjúkum 
faðmar  þig  fast, 
undir  fögrum  skúta, 
svölum  og  sælum? 
Seg  mér  það,  Pyrrha! 

Lokka  ljósgula 
leysir  þú,  honum 
skemmtunar  skoðun, 
skart  þitt  óbrotið. 
Ó,  hve  oftlega 
ástir  rofnar 
og  gremi  goða 
hann  gráta  skal! 


—  199  — 

Dynjandi  dröfn 
fyrir  dimmum  vindi 
undrast  hann,  úfnum 
óvanur  sjó, 
sá  er  nú  nýtur 
náveru  þinnar 
og  gulli  hreinni 
þig  getur  vera. 

Einum  hann  vonar 
þú  unir  sér 
æ,  og  aldregi 
öðrum  sinnir; 
veit  hann  víst  eigi, 
að  veður  hvikult 
skamma  stund  skipast 
í  skýlofti. 

Aumir  eru  allir, 
óreynd  er  þú 
ástar  alglæst 
í  augu  gengur. 
Forðað  hef  ég  feigu 
f  jörvi  mínu, 
sem  á  hám,  helgum 
h ofs vegg  má  sjá. 

Hangir  þar  heitspjald 
hermandi  svo: 
að  ég  efnt  hafi 
upp  að  festa 
sjóföt  mín  samtöld, 
salti  drifin, 
drottni  djúps 
til  dýrðar  ríkum. 


—  200  — 
LOFSÖNGUR. 

EFTIR   CLAUS  FRIMANN. 


Líti  ég  um  loftin  blá 

skýin,  sem  sigla  fram  silfurglitaðan  boga, 

hálftungls  gullnu  hornin  á, 

herinn  stjarna,  þann  tindrandi  loga, 

þrungna  þrumu-heimkynnið, 

þar  sem  að  skruggan  skæð  skekur  dunandi  hamar^ 

rekur  fjalli  högg  á  hlið, 

hittir  skóginn  og  stórviðu  lamar: 

Þú  ert  mikill,  hrópa  eg  hátt 

himna  guð!  ég  sé  þinn  mátt; 

fyrir  þinni  hægri  hönd 

hnígur  auðmjúk  í  duftið  mín  önd. 

Líti  eg  langt  um  útþönd  höf, 

þar  er  skjót  skipamergð  skundar  vængjuðum  húnum^ 

sökkur  djúpt  í  sjávar  gröf, 

sést  svo  aftur  á  aldnanna  brúnum, 

þar  er  sé  ég  sverðfiskinn, 

hnúðurbak,  hrosshvelið  hart  við  stökkulinn  glíma, 

þar  er  flógur-flokkurinn 

ferðast  rjettum  á  vegi  og  tíma: 

Þú  ert  mikill,  hrópa  eg  hátt 

hafsins  guð!  ég  sé  þinn  mátt; 

sjór  og  hvað  þar  inni  er 

órækt  vitni  um  guðdóm  þinn  ber. 

Líti  eg  liljum  skrýdda  jörð, 

skoði  ég  skóg  og  strönd,  skoði  eg  dali  og  fjöllin; 

skoði  eg  bugðu-breyttan  fjörð, 

breiðar  elfur  og  vatnsbunu-föllin, 

skoði  eg  skepnufjöld  ótal, 

allt  frá  þeim  ormi,  sem  undir  duftinu  skríður, 


—  201  — 

yfir  féð  í  fögrum  dal 

fjær  til  himins  þar  beinfleyg  örn  líður: 

Þú  ert  mikill,  hrópa  eg  hátt 

heimsins  guð!  ég  sé  þinn  mátt; 

lofið,  himnar,  haf  og  jörð, 

hann,  hvers  mætti  þið  af  eruð  gjörðt 


1   KIRKJUGARÐINUM. 

ÚR    „ALADDIN". 
EFTIR   ADAM    OEHLENSCHLÁGER. 


Bíum,  bíum, 

barnið  góða ! 

sofðu  nú  sætt 

og  sofðu  lengi, 

þó  að  höll 

og  hægindislaus 

og  gral'kyr 

í  grundar  skauti 

vagga  þín  standi; 

vertu  í  ró. 

Heyrirðu  stynja 
storminn  úti 
yfir  mínum 
missi  þunga, 
og  átfreka 
yrmlinga-fjöld 
furu-kistu 
kroppa  þína? 

Nú  kemur  inn  hljóðfagri 
næturgali. 


—  203  — 

Verð  ég  að  víkja 
vöggu  þinni  frá; 
kalt  er  að  búa 
við  brjóst  þitt,  móðir, 
og  ég  á  mér 
ekkert  hæli 
aftur  að  verma 
inni  mig. 

Bíum,  bíum, 

barnið  góða! 

sofðu  nú  sætt 

og  sofðu  lengi, 

þó  að  höll 

og  hægindislaus 

og  graf kyr 

í  grundar  skauti 

vagga  þín  standi; 

vertu  í  fó. 


KVÆÐI  EFTIR  SCHILLER. 


I. 

DAGRÚNAR-HARMUR. 
(Die  Kindesmörderin). 

Heyri  eg  kirkju 
klukkur  dimm-gjalla; 
vísir  er  runninn 
vegu  sína  alla. 
Sé  það  svo,  —  sé  það 
svo  í  guðs  nafni! 
Líkmenn!  leiðið  mig 
á  legstað  aftöku. 


—  202  — 

Heyrirðu  mjúkan 

munaðarklið? 

Var  það  áður, 

er  þú  vaggaðir  mér; 

nú  skal  ég,  veslingur! 

vagga  þér  aftur. 

Hresstu  huga  þinn 
hans  við  söng; 
allt  skal  eg  þér 
til  yndis  velja; 
heyrirðu  dimma 
við  dauðans  hlið, 
barn  mitt,  hringja 
bjöllu  þína? 

Sé  ei  hjarta  þitt 
hart  sem  steinn, 
sjáðu,   móðir, 
mína  iðju: 
ég  skal  af  grátviðar 
grein  þessari 
hljóðpípu  smíða 
handa  þér. 

Hresstu  hug  þinn 
við  hennar  róm, 
er  hún  einmana 
úti  kvakar 
eins  og  vindur 
á  vetrarnótt 
villur  vakandi 
í  votum  greinum. 


—  204  — 

Kyssi  eg  þig  hinstum 
kossi  skilnaðar, 
veröld !  ó  veröld ! 
væti  eg  þig  tárum. 
Sætt  var  eitur  þitt, 
er  það  nú  goldið, 
eiturbyrla 
ungra  hjartna! 

Kveð  eg  yður,  geislar 

guðs  sólar! 

flý  eg  yður  frá 

í  faðm  dimmrar  móður; 

kveð  eg  þig,  blómævi 

blíðra  ásta, 

mey  sem  margblindar 

munaðs  töfrum. 

Kveð  eg  yður  drauma, 
dregna  gullstöfum, 
himinbörn  fögur, 
hugarburði  smáa, 
dána  blómknappa 
í  dagsljósi  skæru, 
aldrei  um  eilífð 
aftur  að  gróa. 

Sat  eg  fyr  hvítbúin 
sakleysis   klæði, 
rauðum  reifuðu 
rósa  böndum: 
brostu  í  l.jósu 
lokka  safni 
fögur  blóm; 
þá   voru  friðar-dagar. 


—  205  — 

Hræðilegt,  hræðilegt ! 
lielvítis  fórn 
situr  enn  í  hvítu 
sakleysis-klæði ; 
en  í  hinna  rauðu 
rósa  stað 

lirafnsvart  líkband 
er  að  höfði  snúið. 

Grátið  mig,  meyjar, 

er  guð  veitti 

sakleysis 

síns  að  gæta, 

^r  hin  mikla 

móðir  léði 

afl  til  að  kefja 

ólgu  veiks  hjarta. 

Mannlega  hrærðist 
hjarta   mitt   áður; 
nú  skal  mér  blíða  þess 
t>anasverð  vera. 
Fláráðum   manni 
í  faðm  eg  hneig; 
dó  þar  Dagrúnar 
dy ggð  í  tómi. 

Nú  er  eg  úr  höggorms 
hjarta   slitin, 
þess,  er  aðra 
ástum  glepur; 
ireit  eg  hann  brosir 
og  veigar  kýs, 
meðan  eg  geng 
til  grafar  minnar. 


—  206  — 

Leikur  hann  að  lokkum 
ljósrar  meyjar 
kjassmáll  og  kyssir 
og  kossa  þiggur, 
meðan  að  bunar 
blóð  mitt  unga 
á  hörðum  höggstokki 
hálsbenjum  úr. 

Friðþjófur  fagri! 
Á  fjarlægri  strönd 
duni  þér  Dagrúnar 
dauða  hljómur, 
gjalli  ógnefldar 
um   eyru  þér 
söngdimmar  bjöllur 
úr  sálarhliði,  — 

svo,   er  af  mjúkum 
meyjar  vörum 
ástar  orð 
þér  unað  færa, 
særi  hann  harðri 
helvítis  und 
yndis  blóm  ykkar, 
svo  þau  öll  hjaðni. 

Hrærir  þig  að  engu 
harmur  Dagrúnar  — 
svívirt  meyja, 
svikarinn  vondi? 
—  barn  okkar  beggja? 
eg  bar  það  undir  hjarta, 
allt,   sem  vargs  vanga 
væta  mætti  tárum? 


—  207  — 

Siglir  hann,  siglir,  — 
svífur  skip  frá  landi, 
grátþrotin  augu 
grimmum  manni  fylgja; 
fláráður  heilsar 
á  fjarlægri  strönd 
heitmey  nýrri. 
Svo  er  hjörtum  skift. 

Barnunginn  blíði 
bjó  á  móður  skauti 
ástfalinn  ungri 
algleymis-værð ; 
brostu  björt  augu 
bláfögur  móti 
móður  augum 
morgunrósar. 

Og  ástfagur 

allur   svipur 

auma  margminnti 

á  mynd  hins  horfna; 

varpar  hann  í  brjóst 

vesalli  móður 

ástar  óviti 

og  örvæntingar. 

,,Hermdu  mér,  kona! 
hver  er  faðir  minn?" 
svo  spyr  hin  þögla 
þrumurödd   ómálgans. 
.,Hermdu  mér,  kona ! 
hver  er  maður  þinn?" 
Hló  við  helvíti 
í  hjarta  mínu. 


—  208   — 

„Skelfing!    ó   skelfing! 
skal   til   háðungar 
föðurlaus  sonur 
að  föður  spyrja? 
Bölva   muntu 
þínum  burðardegi, 
saurlífis  sonur!  — 
ó  svívirðu-naf n ! 

Brennur  mér  í  hjarta 
helvítis   glóð, 
einmana  móður 
í  alheimi  víðum ; 
sit  eg  síþyrst 
að   sælu-brunni, 
er  eg  aldrei  má 
augum    líta. 

Æ !  því  eg  blygðast 
barn  mitt  að  sjá; 
rifjar  upp   rödd   þín 
raunir    allar    mínar, 
barn!   og  úr  blíðu 
brosi   þínu 
hel-örvar  harðar 
á  hjarta  mínu  standa. 

Helvítis  kvöl 

er  mér  hann  að  þrá; 

vítiskvöl  verri 

verða  þig  að  skoða; 

vondir  eru   kossar 

vara  þinna, 

hans  er  af  vörum 

mér  að  hjarta  streymdu. 


—  209  — 

Eiðar  hans  allir 

í  eyrum  mjer  hljóma,  — 

meineiðar  allir 

margfaldlega, 

—  allir  um  eilífð!"  — 

Andskotinn  þá 

þreif  mér  þjófs-hönd  lífs, 

að  þjakaði  eg  syni. 

„Friðþjófur!   Friðþjófur! 
á  fjarlægri  strönd 
elti  þig  vofan 
hin  ógurlega, 
hrífi  þig  hvarvetna 
helköldum   greipum, 
svifti  þér  sárlega 
úr  sælum  draumi! 

Stari  þér  í  augu 
nr  stjörnu  skínandi 
helbrostið  auga 
hnigins  sonar! 
elti  þig   ógnmargt 
um  alheim  víðan, 
hneppi  þig  burtu 
frá  himindyrum!" 

Sjáið  og  skiljið! 
sonur  mér  að  fótum 
dauðsærður   lá 
og  dreyra  roðinn; 
sá  eg  blóð  blæða ;  — 
blæddi  þá  ei  minnur 
fjör  úr  æðum 
fáráðrar  móður. 

14 


—  210  — 

Harðlega  knúðu 
hurðir  mínar 
dólgar  dýflissu; 
dimmt  var  mér  í  hjarta; 
flýtti  eg  mér  f egin 
í  faðm  dauða 
sálar-bruna 
sáran  að  slökkva. 

Friðþjófur  fagri! 
faðirinn  góði, 
mildur  miskunnar, 
mannkindum  vægir; 
bið  eg  þann  föður 
þér  fyrirgefa, 
syndum  særð, 
sem  eg  sjálf  það  vil. 

Gefa  vil  eg  jörðu 
grát  minn  og  harm, 
hefnd   mína   alla 
og  hjarta-þunga. 
Nú  hefi  eg  ljósan 
loga  kyntan, 
fórn  að  færa 
sem  eg  fremsta  má. 

Vel  er  og  vel  er! 
vafin  eru  loga 
bréf   hans,  og  eiðar 
eldi  gefnir; 
hátt  loga  kossar 
heitir  og  sætir! 
Hvað   var   mér   á   foldu 
forðum  kærra! 


—  211  — 

Trúið  þér  ei  yðar 
æsku-blóma,  — 
aldregi,  systur! 
eiðum   manna. 
Fegurð  varð  að  falli 
farsæld  minni; 
bölva  verð  eg  henni 
á  blóðstöð  aftöku. 

Hvort  er  þér  nú,  böðull! 
hungur  í   augum? 
Bregðið  mér  bráðlega 
bandi  fyrir  sjónir. 
Hikarðu,  böðull! 
blómknapp  að  slá? 
náf ölur  böðull ! 
neyttu  karlmennsku. 


II. 

M  E  Y  J  A  R  -  G  RÁ  TU  R. 
(Der   Eichwald   brauset). 

Dunar  í  trjálundi,  dimm  þjóta  ský;  — 
döpur  situr  smámeyja  hvamminum  í; 
bylgjurnar  skella  svo  ótt,  svo  ótt;  — 
öndinni  varpar  á   koldimmri   nótt 
brjóstið    af   grát-ekka    bifað. 

„Heimur  er  tómur  og  hjartað  er  dautt, 
helstirðnað   brjóstið   og   löngunarsnautt. 
Heilaga!    kalla   mig   héðan   í   frá, 
hef  eg  þess  notið,  sem  jarðlífið  á; 
því   eg   hefi   elskað   og   lifað".   — 


u* 


—  212  — 

,,Tárin  að  ónýtu  falla  á  fold, 
fá  hann  ei  vakið,  er  sefur  í  mold; 
segðu,   hvað   hjartanu   huggunar  fær, 
horfinnar  ástar  er  söknuður  slær,  — 
guðsmóðir  vill  þér  það  veita". 

„Tárin  að   ónýtu  falli   á  fold, 
fái  hann  ei  vakið,  er  sefur  í  mold; 
mjúkasta  hjartanu  huggunin  er, 
horfinnar  ástar  er  söknuður  sker, 
á  harminum  hjartað  að  þreyta". 


III. 

ALHEIMS-VÍÐÁTTAN. 

(Hugmyndin    er    eftir  Schiller). 

Eg  er  sá  geisli, 

er  guðs  hönd  skapanda 

fyr  úr  ginnunga 

gapi  stökkti ; 

flýg  eg  á  vinda 

vængjum  yfir 

háar  leiðir 

himinljósa. 

Flýta  vil  eg  ferðum,  — 
fara  vil  eg  þangað, 
öldur   sem    alheims 
á  eiði  brotna, 
akkeri  varpa 
fyrir  auðri  strönd 
að  hinum  mikla 
merkisteini 
skapaðra  hluta 
við  skaut   alhimins. 


—  213  — 

Sá  eg  í  ungum 
æsku   blóma 
stjörnur  úr  himin- 
straumum  rísa, 
þúsund   alda 
að  þreyta  skeið 
heiðfagran  gegnum 
himinbláma. 

Sá  eg  þær  blika 

á   baki  mér, 

er  eg  til   heima 

haf nar   þreytti ; 

ókyrt   auga 

sást  allt  um  kring.  — 

stóð   eg  þá  í  geimi 

stjörnulausum. 

Flýta  vil  eg  ferðum,  — 
fara  vil  eg  þangað, 
e  k  k  e  r  t   sem   ríkir 
og    óskapnaður; 
leið    vil    eg   þreyta 
ljóss    vængjum    á, 
hraustum   huga 
til   hafnar   stýra. 

Gránar   í   geimi,   — 
geisa  eg  um  himin 
þoku   þungaðan 
þjótandi  fram; 
dunar  mér  á  baki 
dökknaðra  sólna 
flug-niður  allra, 
sem   fossa   deyjandi. 


—  214  — 

Kemur  þá    óðfluga 
um  auðan  veg 
mér  í  móti 
mynd  farandi: 
„Bíddu,  flugmóður 
ferðamaður! 
Heyrðu!   hermdu  mér, 
livert  á   að  leita?" 

„Vegur  minn  liggur 
til  veralda  þinna; 
flug  vil  eg  þreyta 
á  fjarlæga  strönd, 
að   hinum  mikla 
merkisteini 
skapaðra   hluta 
við  skaut  alhimins". 

„Hættu!  hættu! 
Um  himingeima 
ónýtisferð 
þú   áfram  heldur; 
vittu,  að  fyrir 
framan  þig  er 
ómælis-undur 
og  endaleysa". 

„Hættu!  hættu! 
þ>ú,  sem  hér  kemur, 
ónýtisferð 
þú   áfram  heldur; 
belja   mér  á   baki 
bláir   straumar, 
eilífðar  ógrynni 
og  endaleysa. 


—  215  — 

Arnfleygur  hugur! 
hættu  nú  sveimi; 
sárþreytta  vængi 
síga  láttu  niður; 
skáldhraður  skipstjóri, 
sköpunar-magn! 
fleini  farmóður 
flýttu  hér  úr  stafni". 


KVÆÐI    EFTIR   JOSEPH    ADDISON. 


Festingin  víða,   hrein  og  há, 
og  himinbjörtu  skýin  blá, 
og  logandi  hvelfing,  ljósum  skírð, 
þið  lofið  skaparans  miklu  dýrð. 
Og  þrautgóða  sól,  er  dag  frá  degi 
drottins   talar   um   máttar-vegi, 
ávalt  birtir  þú  öll  um  lönd 
almættis-verk   úr  styrkri   hönd. 

Kvölda-dimman    er    kefur   storð, 
kveða  fer  máni  furðanleg  orð 
um  fæðingar-atburð,  heldur  hljótt, 
hlustandi  jarðar   á  þögulli  nótt; 
og  allar  stjörnur,  er  uppi  loga 
alskipaðan   um   himinboga, 
dýrðleg  sannindi  herma  hátt 
um  himinskauta  veldið  blátt. 

Og  þótt  um  helga  þagnar-leið 
þreyti  vor  jörð  hið  dimma  skeið, 
og  öngva  rödd  og  ekkert  hljóð 
nppheima-ljósin  sendi  þjóð, 


—  216  — 

skynsemi   vorrar   eyrum   undir 
allar  hljómar  um  næturstundir 
lofsöngur  þeirra,   ljóminn  hreinn: 
,,Lifandi  drottinn  skóp  oss  einn!" 


UR  LEIKRITINU 

CARL  DEN  FEMTES  D0D. 

EFTIR   CARSTEN    HAUCH. 


5.    þ  á  t  t  u  r. 

Snemma     morguns,     í     birtingu,     úti,     nálægt     Klöru-klaustrk 

í  Valladolid. 

Gonzales.    Alonzo. 

Alonzo:      Hver  er  þar? 
Gonzales:  Einn,  sem 

þig  engu  varðar! 
Alonzo:      Gonzales,   heyri  eg, 

mér  gegnir  nú. 
Gonzales:  Hann  að  vísu. 

En    hver   ert   þú? 
Alonzo:      Vinur   keisarans. 
Gonzales:  Vitum  hann  dauðan. 
Alonzo:      Svo  er  það  sagt 

og  sízt  að   dylja, 

hentleg  að  heimför 

hans  er  orðin. 
Gonzales:  Ert  þú  hér  kominn 

Alonzo? 
Alonzo:  Heyrðu!  — 

Gonzales:  Nú  grær  grund 

yfir  gröf  vors  herra. 
Alonzo:      Heyrðu,  Gonzales, 

hún  er  mér  sögð 


—  217  — 

ekki   auðfundin 

undir  moldu. 
Gonzales:  Ég  við  skiljumst. 
Alonzo:      Ég  held  það  með. 
Gonzales:  Ætlan   okkar 

er  upp  að  vekja 

grafbúa  dauðan, 

get  eg  að  sé? 
Alonzo:      Það  er  og  mest 

mér  í  skapi. 
Gonzales:  Full  hef  eg  fimm  hundruð 

fylgdarmanna, 

einbeitt  lið 

allt  að  reyna. 
Alonzo:      Þei,  þei,  einhver 

er  hér  á  slóðum. 

Gætum  vor,  Gonzales, 

göngum  úr  vegi. 

(Þeir   skýla  sér   bakviS    klausturmúrinn). 
Filippus.      Carranza    erkibiskup. 

Carranza ;Herra  konungur! 

Hvort  má  nú  dirfast 
eg  að  trúa 
augum  mínum? 
Svo  er  mér  hugtítt 
um  heilsu  yðra, 
að  eg  í  auðmýkt 
andsvars  að  leita, 
dýrstur  einvaldur, 
dirfast   hlýt: 
Hvað  hefir  úr  húsum 
höfðingjann  þjóða, 
aldrei  sem  áður 
var  einn  á  ferð,  — 
hvað  hefir  úr  húsum 


—  218  — 

höfðingjann  góða 
langt  of  leitt 
lífvarða  sinna 
dökkum   alfalinn 
dularklæðum, 
kallað  út  svo, 
að  koldimmri  nótt 
og  flærða-fullri 
sér  fyrir  trúir? 
Virðist,    ó   virðist 
hinn   vegsamlegi 
satt  mér  að  segja 
það  er  sízt  eg  skil. 


SMÁKVÆÐI  EFTIR  HEINE. 


I. 
Ómur  alfagur, 
ómur  vonglaður, 
vorómur  vinhlýr 
vekur  mér  sálu; 
ljóðið   mitt   litla, 
léttur  vorgróði! 
lyftu  þér,  leiktu  þér 
langt  út  um  sveit. 

Hljóma  þar  að  húsum, 
er  heiðfögur 
blómin  í  breiðri 
brekku  gróa; 
lítirðu  ljósasta 
laukinn  þar, 


—  219  — 

berðu,  kært  kvæði! 
kveðju  mína. 


II. 

Berst  mér  þá  hjarta, 
hugur  er   á   reiki, 
þá  er  mál  munni 
mínum    horfið, 
bláeyg,  bjarteyg, 
brosfögur  mær, 
inndæl,  ástúðleg 
er  á  mig  lítur. 

Augun  þín  blá 
fyrir  augum  mér 
sædjúp   og   hrein 
sí  og  æ  standa; 
bláöldur  blíðastar 
blárra   drauma 
hjartað  mitt  ungt 
yfir  haf  bera. 


III. 

ÁLFAREIDIN. 

Stóð  ég  úti  í  tunglsljósi,  stóð  ég  út-við  skóg;  — 
stórir  komu  skarar,  af  álfum  var  þar  nóg; 
blésu  þeir  á  sönglúðra  og  bar  þá  að  mér  fljótt 
og  bjöllurnar  gullu   á  heiðskírri   nótt. 

Hleyptu  þeir  á  fannhvítum  hestum  yfir  grund,  — 
hornin  jóa  gullroðnu  blika  við  lund,  — 
eins  og  þegar  álftir  af  ísa  grárri  spöng 
fljúga  suður  heiði  með  fjaðraþyt  og  söng. 


—  220  — 

Heilsaði  hún  mér  drottningin  og  hló  að  mér  um  leið, 
hló  að  mér  og  hleypti  hestinum  á  skeið. 
Var  það  út  af  ástinni  ungu,  sem  ég  ber? 
Eða  var  það  feigðin,  sem  kallar  að  mér? 


IV. 

NÆTURKYRD. 

Ganga  gullfætt 
um  götur  bláar 
og  læðast  léttfætt 
ljósin  uppsala; 
varast  smástjörnur 
að  vekja  sofandi 
foldina  fögru 
faðmi  nætur  í. 

Hlustar  hinn  dimmi 

Dalaskógur, 

öll   eru   lauf  hans 

eyru   grænlituð; 

sefur  nú   Selfjall 

og  svarta  teygir 

skuggafingur 

af  Skeiðum  fram. 

Hvað  er  það  er  eg  heyri? 
Hljómur  ástfagur 
og  blíðmælt  bergmál 
í  brjósti  mínu. 
Eru  það  orð 
unnustu  minnar 
eður  sælla 
söngfugla  kvak? 


—  221   — 
V. 

STRANDSETAN. 

Hvítur  í  lofti  ljúfu 
líður   í   næturblæ 
már  yfir  myrku  djúpi; 
máninn  er  hátt  yfir  sæ. 

Hákarl  úr  hafi  lítur 
og  horfir  upp  að  bæ; 
már  yfir  miði  grúfir; 
máninn  er  hátt  yfir  sæ. 

Sálin  mín  /ivikula,  kæra! 
þú  kvíðir  sí  og  æ; 
mundar-nær  mari  þú  situr; 
máninn  er  hátt  yfir  sæ. 


VI. 

MÁRINN   FORVITNI. 

Márinn,  hann  vita  vildi,  hvað 
af   vörum   fögrum   streymir   þér, 
þig  er  hann  sér  á  þessum  stað 
þrýsta  þeim  fast  á  eyra  mér. 

Márinn  flögrar  við  fjöruborð, 
forvitinn  spyr  hið  ljósa   kvöld: 
„Mundu  það  vera  eintóm  orð, 
eða    brennandi    kossafjöld?" 

Sízt  veit  nú,   kæra,  sálin  mín, 
hvað  svo  mér  friðar  hug  og  geð; 
orðin   kossunum   eru   þín 
svo   undarlega   vafin   með. 


—  222  — 

VII. 

Hispursmey  stóð  við  ströndu 
og  stundi  þungt  og  hátt; 
því  sólin  var  að  setjast 
við  svala  vesturátt. 

Hispursmey,  verið  hressar! 
hér  á  ég  góð  kann  skil: 
röðullinn   rennur  frammi 
og  rís  hér  baka  til. 


VIII. 
Fegin  í  fangi  mínu 
felur  þú   augun  þín; 
þinn   er   ég  himinn   og  þú   ert 
þekkasta   stjarnan   mín. 

Djúpt  undir  okkur  iðar 
ósnotur  manna  her, 
aggast  og  æðir  og  blótar 
og  allt  hefir  rétt  fyrir  sér. 

í  fíflúlpum  þeir  flaksast 
og  finnast,  og  allt  í  einu 
hlaupast    á    eins    og    hrútar, 
svo  höfuðin  verða  ekki  að  neinu. 

Sæl    erum   við   í   sóla- 
-sali  þeim   látum  fjær; 
þú  hylur  í  himni  þínum 
höfuð   þitt,   stjarnan    mín    kær! 


—  223  — 
IX. 

VORVÍSUR. 

Vorið  góða,  grænt  og  hlýtt, 
græðir  fjör   um   dalinn; 
allt  er  nú  sem  orðið  nýtt, 
ærnar,   kýr  og  smalinn. 

Kveður  í  runni,   kvakar  í  mó 
kvikur  þrasta-söngur ; 
eins  mig  fýsir  allt  af  þó 
aftur  að  fara  í  göngur. 


X. 

Lán,   er  vilt  ei  láta  mér, 
leikinn  vil  eg  skakka  þér;  — 
gríp  eg  þig  með  hörðum  höndum, 
hertek  þig  og  reyri  böndum. 

Fella  skal   eg  ok  þig  á, 
erja  og  sveitast  skaltu  þá; 
loks  úr  mæddri  mundu  fellur 
mækir  þér,  —  en  und  mér  svellur. 

Blóðrás   döpur  mæðir  mig, 
mitt  á  köldum  banastig 
hlýtur  að  slokkna   lífið   ljósa; 
læzt  eg  í  því  eg  sigri  hrósa. 


XI. 

Kveðið  í  útlegts. 

Hlegið  var  og  sungið, 
úr  heiði  skein, 


—  224  — 

lék  að  ljósgeislum 
á  legi  sunna; 
bárur  fluttu  bát 
borða  milli 
vonglöðum  varinn 
vinum    mínum. 

Brotnaði  bátur 
í    bermola ;    — 
var  lítt  lagið 
lagsmönnum   sund;  — 
fórust  þeir  farvana 
á  fósturjörðu. 
Sveif  mig  úr  svaki 
að  Seinar-strönd. 

Nú  er  eg  stiginn 
á  nýja  súð 
öðrum  með  ýtum ; 
öldur  mig  bera 
ókunnar  allar 
aftur  og  fram; 
harla  fjær  heimkynni 
að  hjarta  þröngir. 

Hlæjum  enn  og  syngjum 
og   á   haf   leitum! 
Belja   brimhviður, 
brakar  í  kili; 
slokknar  á  himni 
stjarnan  seinasta; 
þröngir  að  hjarta 
lieimkynni  fjær. 


—  225  — 
XII. 

STRIT. 
(Brot  úr  kvæði). 

Sól  rís  sæl 

úr   svölum   straumum 

austurdjúps, 

að  eyða   dimmu ; 

leiðinda    langverk 

á  ljósgjafi: 

heimskan   hnött 

úr   húmi   að   slíta. 

Er  þú   glöðum 
geislum   hefir 
hálfan  heim 
himni   unnið 
og  skundar  skært 
skin   margauka, 
æ  og  sí   austræn 
þig  eltir  nótt. 

Stritar  við  stein 
sterkur  Sisýfus, 
dætra  Danausar 
drýpur  æ  úr  keri, 
svo   veltir  sífelt 
sér   úr   l.jóma 
sjálfri  fold 
í  sorta  nætur. 


XIII. 

SÆUNN  HAFKONA. 

Þokan  yfir  vík   og  vogi 
votu  fangi  þögul   grúfir, 

15 


—  226  — 

gnauðar   fyrir   svölum    sandi 
sjór,  en  þegja  vindar  ljúfir. 

Báran  smáa  strýkur  steini 
(steinn  er  fyrir  þangi  bleikur) 
eins  og  sér  á  köldum  karli 
konan  ung  að  hári  leikur. 

Hvað  er  á  vogi?     Hafmey  fögur! 
Hratt  hún  fer  og  snýr  að  landi, 
leika   fyrir  björtu   brjósti 
bárur  ungar  síkvikandi. 

Skáldið: 
Hafmey  fögur!  Hvaða,  hvaða! 
hárið  bleikt  af  salti  drýpur; 
vel   skal   strjúka   vota   lokka 
vinur  þinn,  sem  hjá  þér  krýpur. 

Sæunn: 
Djúpt    á    mjúkum    mararbotni 
marbendlar  mér  reistu   höllu; 
hingað  svam  eg  hafs  um  leiðir, 
hárið  er  því  vott  með  öllu. 

Skáldið: 
Hafmey  fögur!  Hvaða,  hvaða! 
hönd  og  fótur,  —  aldrei  slíka 
sá  eg  mynd  í  sólarheimi; 
sinn  þau  eiga  hvergi  líka. 

Sæunn: 
Ein   er  gyðjan  öllum  fremri, 
áður  löngu  úr  hafi  gengin, 


—  227  — 

fljóða  prýði,  fíra  gleði, 
fegri  mér,  og  síðan  engin. 

Skáldið: 
Hafmey  fögur!   Hvaða,   hvaða! 
háls  og  brjóst  að  þúsundföldu 
álitlegri  eru  og  skærri 
en  Albert  hjó  úr  steinum  völdu. 

Sæunn: 
Ástarguð  við  brjóst  mér  beygði 
boga  sinn  í  fyrri  daga, 
fyrirmynd  því  fann  hann  enga 
fegri;  —  það  er  gömul  saga. 

Skáldið: 
Hafmey  fögur!   .fívaða,   /ivaða! 
köld  ert  þú  sem  mjöll  á  ísi; 
enginn   roði   kviknar   á  kinnum, 
kærum  yl  þótt  augun  lýsi. 

Sæunn: 
Bý  ég  undir  kristalls-krossi, 
kaldri   skemmu  straumar  svala; 
bleikar  eru  báru  dætur, 
blóðið  er  rautt  í  þernum  dala. 

Skáldið: 
Hafmey  fögur!   Hvaða,  hvaða! 
hjartað  slær  og  berst  af  mæði; 
hallaðu  að  mér  höfði   þínu, 
hvíldu  þig  svo  og  þiggðu  næði. 


15* 


—  228  — 

Sæunn: 
Hjartað  berst  og  hjartað  titrar, 
hjartað  slær  og  berst  af  mæði; 
því  eg  ann  þér  miklu  meira, 
mannsmynd  kær,  en  um  eg  ræði. 


ILLUR  LÆKUR! 

Jíveðið   eftir  þjóðkunnu,    spánsku   kvætSi. 


Lækur    rennur    í    lautu, 
lig-gur    og    til    þín    sér: 
Allt    af    eftirleiðis 
eg   skal    gá   að    mér. 

ISTú  fór  illa,  móðir  mín! 
mér  var  það  samt  ekki  að  kenna; 
sástu  litla  lækinn  renna 
græna  laut  að  gamni  sín, 
breikka  þar  sem  brekkan  dvín, 
bulla  þar  og  hossa  sér? 
Vertu   óhrædd,   eftirleiðis 
eg  skal  gá  að  mér. 

Lækur  gott  í  lautu  á, 
leikur  undir   sólar-brekkum, 
faðmar   hann   á   ferli   þekkum 
fjóla  gul  og  rauð  og  blá; 
einni  þeirra  eg  vil  ná 
og  svo  skvettir  hann  á  mig. 
Illur  lækur!  eftirleiðis 
eg  skal  muna  þig. 

Klukkan  mín  svo  hvít  og  hrein, 
"Jhún  er  nú  öll  vot  að  neðan; 


—  229  — 

hefðirðu  þá  heyrt  og  séð  'ann, 
hvernig  ertnin  úr  honum  skein; 
ég  hef  orðið  ögn  of  sein, 
og  svo  skvetti  hann  á  mig. 
Illur  lækur!  eftirleiðis 
eg  skal  muna  þig. 

Lækur  fer  um  lautardrag,  — 
leikur  sér  að  væta  meyna, 
þegar  hún  stígur  þar  á  steina; 
það  er  fallegt  háttalag! 
Ég  fer  ekkert  út  í  dag, 
uni,  móðir  góð!  hjá  þér. 
Vertu  óhrædd,  eftirleiðis 
eg  skal  gá  að  mér. 


ÉG  VIL  KYSSA! 

EFTIR   ADELBERT    von    CHAMISSO. 


Ljúfi !  gef  mér  lítinn  koss, 
lítinn  koss  af  munni   þínum! 
Vel  eg  mér  hið  vænsta  hnoss, 
vinur!  gef  mér  lítinn  koss! 
Ber  eg  handa  báðum  oss 
blíða  gjöf  á  vörum  mínum. 
Ljúfi!  gef  mér  lítinn  koss, 
lítinn  koss  af  munni  þínum! 

Leikur  kossa  lipur  er, 
lætur  þeim,  er  á  kann  halda, 
listin  sú  ei  leiðist  mér, 
leikur  kossa  fimur  er, 


—  230  — 

einatt  reyni  eg  það  hjá  þér,  — 
þiggja,  taka,  endurgjalda. 
Leikur  kossa  lipur  er, 
lætur  þeim,  er  á  kann  halda. 

Vinur!  gef  mér  enn  þá  einn 
ástarkoss  af  ríkum  vörum! 
—  einn  fyrir  hundrað,  ungur  sveinn! 
einn  fyrir  þúsund,  —  réttan  einn! 
Einn  enn!  þú  ert  ofur  seinn, 
eg  er  betur  greið  í  svörum. 
Vinur!  gef  mér  enn  þá  einn 
ástarkoss  af  ríkum  vörum! 

Rétt  sem  örskot  tæpur  telst 
tíminn  mér  við  kossa  þína; 
tíminn,  sem  ég  treindi  helzt, 
tæplega  meir  en  örskot  dvelst ; 
sárt  er  að  skilja,  gráti  gelzt 
gleðin,  —  þiggðu  kossa  mína! 
Rétt  sem  örskot  tæpur  telst 
tíminn  mér  við  kossa  þína. 

Kossi  föstum  kveð  ég  þig, 
kyssi  heitt  mitt  eftirlæti, 
fæ  mér  nesti  fram  á  stig,  — 
fyrst  ég  verð  að  kveðja  þig. 
Vertu  sæll!  og  mundu  mig, 
minn  í  allri  hryggð  og  kæti! 
Kossi  föstum  kveð  ég  þig, 
kyssi  fast  mitt  eftirlæti. 


—  231  — 
NIHILISMI. 

Brot    eftir    Ludwig-   And.    Feuerbach.*) 


ó  mikli  guð ! 
ó  megn  hörmunga! 
ekkert  að  ending, 
eilífur  dauði; 
sálin  mín  blíða 
berðu  hraustlega, 
sárt  þótt  sýnist, 
sanninda  ok. 

Eilífð  á  undan 
og  eftir  söm,  — 
orðinn  að  engu 
og  ósjólfur! 
Það  getur  þér  augu 
þvegið  hrein, 
ljós  veitt  og  lá 
og  litu  góða. 

Ljós  er  alls  upphaf, 
ekkert  er  bjart, 
ljóstær  er  þeirra 
lífs  uppspretta; 
upphaf  er  ekkert, 
ekkert  er  nótt, 
því  brennur  nótt 
í  björtum  ljóma. 


*)     Gedanken  ueber  Tod  und  Unsterblichkeit.   Aus  den   Pa- 
pieren   eines   Denkers. 


—  232  — 
UPPHAFIÐ  AF  „ABELS  D0D". 

EFTIR   FR.    PALUDAN-MÚLLER. 


Uppi  stóð  Kain 

og  á  hlýddi 

grama  guðs  dóma, 

glataður,  rekinn, 

útskúfaður  einn 

öllum  í  heimi. 

Skalf  hann  og  skarst  hann 

og  skyggndist  um, 

og  á  frám  fótum 

flótta  sinn  hóf. 

En  á  græna 
grundar  hvílu 
bleikur  bróðir 
var  í  blóð  hniginn; 
Abel  að  annast 
ástúðleg  kom 
móðir  manns  sona 
mjúkhent  sjúkan. 

Álengdar  hún  sá, 
að  upp  lyfti 
hjartkærum  syni 
hennar  í  móti 
heiftar  hendi 
hárri  bróðir; 
að  kom  þar  Eva, 
er  hann  öndu  sleit. 

Farið  er  fjörvi;  — 
fagur  titrar, 


—  233  — 

ungur   ástarson 
andar  þungan; 
rennur  rautt  blóð 
úr  rofnum  vanga, 
lokki  ljósgulum 
lit  festir  á. 


ARNGERÐAR-LJOÐ. 

EFTIR   P.    L.    MÖLLER. 


I. 

Fædd  er  eg  þar  sem  fjallatindur 
fólgið  ylgott  hreiður  ber, 
skjótt  inn  hvassi  hvirfilvindur 
hossaði  mér  í  fangi  sér; 
breiðir  og  greiðir  vængir  verða, 
væn  úr  hreiðri  móðir  sá 
mig  að  fara  minna  ferða 
megni  vinda  ósamgerða 
hátt  yfir  ský  að  heiði  blá. 

Dunaði  loft  um  dökkar  fjaðrir, 
dimmum  stormi  fló  eg  gegn, 
sólin  há,  og  engir  aðrir, 
augna  minna   glæddi   megn; 
þekkti  eg  hættu  ei  né  ótta, 
æ  á  flugi  glöð  og  hlý, 
lítið  hremmdi  eg  lamb  á  flótta, 
lyfti  því  upp  til  sólar-gnótta, 
drakk  þar  barka-blóð  úr  því. 

Einhvern  daginn  ofan  fló  eg 
ilskuramma  jörð  að  sjá; 


—  234  — 

eldur  og  hvellur  —  og  svo  dó  eg, 
allt  varð  dimmt,  eg  féll  í  dá; 
lík  hef  eg  verið  lágt  á  jörðu, 
legið  í  rauðu  blóði  þar; 
vaknaði  svo  til  harma  hörðu, 
hjarta  mitt  er  sundur  mörðu. 
Hví  dó  eg  ei  til  eilífðar? 

Vaknaði  eg  í  hörmum  hórðum; 
heil  var  sál,  en  megni  stytt; 
hnjúkur  minn  með  hamragörðum! 
hvar  eru  skýin,  yndið  mitt? 
hvert  er  horfin  gleði  geima, 
góði  fjaðurhamurinn? 
Eg,  er  svam  um  sólarheima, 
sit  nú,  orðin  stúlkufeima, 
eins  og  gimbur  grannvaxin. 

Hrynur  mér  af  höfði  niður 
hárið  sítt  og  mjúkt  og  ljóst, 
varla  þolir  veðrahviður 
varið  líni  meyjarbrjóst; 
fyrir  háan  himinboga 
hef  ég  fengið  bæ  og  fjós, 
fyrir  bláa  bergið  troga- 
-búr,  og  dapran  hlóðaloga 
fyrir  skærust  skrugguljós. 


II. 

Ó,  að  þeir  fjötrar  aftur  brystu! 
Ó,  eg  lifði  þá  sælutíð, 
að  mig  vindarnir  aftur  hristu 
eldinga  gegnum  dyn  og  stríð! 
ó,  að  flugvana  fjaðrir  spryttu 


—  235  — 

fram  um  mjallhvíta  öxl  og  háls! 
Ó,  að  vindar  mig  aftur  flyttu 
upp  yfir  höfði  glaðrar  skyttu, 
skundaði  ég  um  skýin  —  frjáls! 

Ónýtis  til  mín  löngun  leitar 
ljósu  heimkynni  mínu  ná, 
vart  yfir  mínar  varir  heitar 
veldur  hún  sér  í  skýin  há, 
flugsterka  vængi   fyrir,   greiða, 
fékk  eg  handleggi  mjúka,   smá, 
sem  megna  eg  ekki  móti  breiða 
manni  kærum  og  sælan  neyða 
mínum  að  brenna  munni  á. 

Frjálsa  lofthafið,  föðurbólið, 
fríðan  og  breiðan  himingeim, 
mist  hefi  ég  og  móðurhólið; 
mannkinda  hrakin  niður  í  heim 
hlýt  eg  að  sitja  í  svartri  treyju 
saman  við  smá  og  huglaus  bórn 
og  kúra  hér  á  kaldri  eyju, 
kalla  mig  allir  fagra  meyju 
og  vita  ekki,  að  eg  er  örn. 


A  DONSKU. 


DEN   19DE  JUNI   1829 

(da  det   regnede). 


Hvi  saa  m0rk,  o  Himmel,  hvorfor  græde? 
Hoppe  gaar  dog  ikke  straks  i  Dag.  — 
Klar  din  Bue!  Kom,  o  Vind,  med  Glæde, 
kom   at  vifte   gennembl0dte   Flag. 
Maa  du  end  din  Æt,  din  Hoppe,  savne, 
ikke  derf  or  svandt,  o  Land,  dit  Haab ! 
Han,  som  kom,  han  ved  og  vil   os  gavne. 
Vi  modtage  ham  med  Fryderaab. 

Gammel  0,  med  isbesatte  Kroner, 

Ingolvs  kolde,  b0lgeskyldte  Strand, 

fjernet  langt  fra  hine  hede  Zoner, 

hilser  da  sin  nye  Stiftamtmand. 

Dig,  o  Krieger,  dig  os  Kongen  giver; 

du  os  lette  Hoppes  tunge  Savn ; 

vær  os  Kriger,  værn  om  os  med  Iver, 

og  vi  skal  nævne  en  Klippe  ved  dit  Navn. 


VED   EN   FEST   I   REIKEVIG 

I   ANLEDNING   AF    PRINS   FERDINANDS   FORMÆLING. 


Ensom,  halvset  af  Himlens  Sol, 
h0jt   under   Nordens   kolde   Pol 


—  240  — 

Bjerg0en  frem  af  B0lgen  rager, 
den  barske  Storm  i  Fjældet  knager 
fra  kolden  Pol. 

Ned  fra  knejsende   Klipperad, 
hvor  Kæmper  ofte  í  Natten  sad, 
tordnende  Elv  saa  traurigt  bruser, 
og  tungt  genst0nne  vilde  Sluser 
et  Oldtids  Kvad. 

Og  tit  en  Aand  ved  ukendt  Navn, 
som  ensomt  vogter  F0destavn, 
set  gennem   Taagesv0b,  begræder 
den  svundne  Styrke,  glemte  Hæder, 
det  faldne  Navn. 

Men  tit  der  ruller  Tordenbrag, 
der  truer   alt   med   sidste  Slag; 
en  himmelsk  Lue  h0jt  sig  tænder, 
se  Haabets  Ild  paa  Fjældet  brænder,  - 
en  H0jtidsdag! 

Se,  Glædens  Lys  fra  Strand  til  Strand 
straaler  over  det  elskte  Land. 
Saa  kær  er  nu  de  Klippers  Susen, 
saa  klar  er  dine  Elvers  Brusen, 
vort  elskte  Land. 

Og  h0jt  i  alle  ædles  Bryst 
i  0ens  Dal.  paa  Fjæld  og  Kyst 
staa  Hjerter  fulde  af  Fryd  og  Ære 
for  Frederik   den   eiekære, 
de  danskes  Lyst. 


—  241  — 

Ren  er  den  Fryd,  som  Strand  fra  Strand 
nu  straaler  over   elsket  Land! 
Alle  for  Folkets  Fader  bede, 
for  Frederiks  Datter,  Landets  Glæde, 
for  Ferdinand. 

Ja,  Himmel,  du  har  h0rt  vor  B0n! 
Himlen   velsigner   Christians   S0n; 
giv   Kongehuset  glade   Dage, 
giv  Danmark  alt  sit  Ros  tilbage 
til  Retfærds  L0n. 


JULESANG  FOR  B0RN 

ved  Bal  1829. 


Festlige,  favre  Dage, 

saa   fulde    af   Munterhed 

I  svandt!    I  svandt  saa  fage 

og   sank   i   Vesten   ned! 

Nu  stimle  op  af  0stlige  Vover 

alle  Stjerner  smaa; 

de   vil    mens   Dagen   sover 

danse  paa  Himlens  Blaa. 

Men    Julens    stille    Stjerne 
den  staar  i  delte  Sky 
og  smiler  fra   det  fjerne 
henover  Land  og  By; 
langt  udi  0sterlande 
den  s0ger  paa  Bjerg  og  Skov 
og  vil   over  Hytten  stande 
hvor   Julebarnet    sov. 


16 


—  242  — 

Smil   ned,   du   Nattens   Lue, 
smil   ned   til   dunkle   Jord 
fra   Himlens  h0je  Bue, 
hvor   Herren    oppe    bor, 
hvor  snehvide   Engleb0rn   danse 
paa  Maanens  gyldne  Rand 
og    række    Stjernekranse 
til  Jordens  frelste  Mand. 

Blandt   dem   skal    alle    komme, 

som  elsked   Far  og   Mor, 

var  glade,  gode,  fromme 

og  gavned   her  paa   Jord. 

Der  faar  de  paa  S0lv-vinger  svæve 

i  Solens  Flammeskær 

og  danse,  og  lege  og  leve 

hos  Lysets  Fader   kær. 

Du  sk0nne,  skyldfrie  Glæde, 
som  skænktes  Jordens  S0n, 
lad  ingen,  —  ingen  græde, 
lad  ingen  s0rge  i  L0n! 
Luk  trættes  0jenlaage, 
o,  lad  dem  slumre  i  Fred.  — 
Men   vi   skal   danse    og   vaage ; 
værn   om   vor   Munterhed ! 

Pigerne: 
Vi  gaa  mod  Glædens  Alder 
ved   gode   M0dres   Haand. 

Drengene: 
Did  hvor  hen  Kærlighed   kalder 
og   knytter  Rosenbaand. 


—  243  — 

Pigerne: 
Se,  Uskylds-englen  smiler; 
vi  ane  vor  Fremtids  Glans. 

Drengene: 
O,    kommer,    kommer,    iler! 
vi  klappe  op  til  Dans. 


IMPROMTU  PAA.BAL. 


Yil  du  bytte  Himlens  Hal, 

hvor   de    Stjerner   ile, 

med  vort  raske,  muntre  Bal, 

hvor  de  sk0nne  smile? 

Himlen  har  vel  smukke  Ting,  — 

men  Jorden  har  ej   færre. 

Tag   kun   Glasset,    kom   og   kling, 

tak  saa  glad  din  Herre.  — 


SERENADE. 


Sk0nne  Pige, 

hulde,  elskelige, 

t0r  jeg  bringe  dig  en  lille  Sang? 

T0r  jeg  r0re 

Strengen  for  dit  0re, 

vil  du  gerne  lytte  til  dens  Klang? 

Vil  du  lytte?   — 

Klage  uden  Nytte 

skal  ej   sitre  gennem   Harpens   Guld. 

16* 


—  244  — 

Hjertet  bæver 

vel,    men   Sangen   hæver 

sig  fra  r0rte  Hjerte,  ren  og  fuld. 

R0rte  Hjerte, 

med   din   s0de   Smerte, 

med  din  bange  Fryd,  —  o  Hjerte,  sig, 

t0r  du  tale?   — 

T0r   du   dristigt   male 

hendes  Billed,  som  er  alt  for  mig? 

Hendes  Billed,  — 

o,    den    Dag,    som   stilled 

dette  himmelsk0nne  Ideal 

for  mit  0je  — . 

Engel  fra  det  h0je, 

vandrer  du  i  Jordens  m0rke   Dal? 

Sk0nne,  blide! 

Vaarens  Liljer  hvide, 

Sommerrosen   kan   ej    ligne   dig; 

smal  i  Midje, 

rank   som   Skovens   Vidje 

svæver    du    ad    Markens    BlomsterstL 

Som  dit  0je 

Stjernen  i  det  h0je 

smiler  ikke  blidt  i  natlig  Dans. 

Lasten  bæver, 

naar  du  Blikket  hæver, 

Sorgen  flygter  for  dets   muntre   Glans. 

Glans,   sem   blænder,   — 

Jomfrukinden  brænder. 

Blide  Toner  hæve  kyske  Bryst;  — 


—  245  — 

s0de  Stemme, 

lad,   o   lad  mig  glemme 

al  min  Smerte,  aande  salig  Lyst. 

Hulde  Engel! 

Blomsten   paa  sin  Stængel 

ser  dig  venlig,   bly  og  undselig. 

Sk0nne,   blide ! 

Vaarens  Liljer  hvide, 

Sommerrosen   kan   ej    ligne   dig. 


Strengen  bæver  — . 

Hvi  mon  Sukke   hæver 

saa  mit  Bryst  ved  Harpens  sidste  Klang? 

Sk0nne  Pige! 

Hulde!  Elskelige! 

Har  du  gerne   lyttet  til   min  Sang?    — 


DEN  26DE  MARTII  1831. 


Vi  her  Anledning  ser  til  Glæde 
ved  Mindet  om  en  F0dselsfest.  — 
O,   Munterhed,   kom,  tag  du  Sæde 
og  vær  en  ret  velkommen  Gæst. 
Vor  Stemme  h0jt  maa  h0res  naar 
vi   nævner   U  1  s  t  r  u  p   fylder   Aar. 

I  dig,  o  Ulstrup,  har  vi  fundet 

en  ædel  Ven,  paa  Glæder  rig; 

du  Venskabs  Baand  med  os  har  bundet 

og  elskes   af  os  inderlig. 

Oprigtighed  i  Ordet  bor; 

bliv  længe  her  hos  os  i  Nord. 


—  246  — 

O,  kære  Ulstrup,  vi  udraabe, 
dig  m0de  mange  glade  Aar; 
vi  0nske,  som  vi  ogsaa  haabe, 
du  Livets  Bane  heldig  gaar. 
Lad  Lykke,  Munterhed  og  Fred 
omslynge  hvert  af  dine  Fjed. 

Ved  Glassets  Klang  vor  Tone  lyder, 

vi  nævner  end  vor  Ulstrups  Navn. 

Vist  Venskab  jo  os  alle  byder 

at  yde  Bidrag  til  dit  Gavn. 

Thi  t0mme  vi  ved  bredfuldt  Maal 

vor  Ven,  den  kære  Ulstrups,  Skaalt 


SOLHVERV 

DEN  21.  DECEMBER  1831. 
Fr0ken  Wilhelmine  Kriegers  F0dselsdag. 


Dagens  Herre,  stolt  og  sk0n, 
var  mod  Syden  dragen, 
Flora  s0rged  dybt  i  L0n, 
tavs  og  m0rk  svandt  Dagen; 
Lunden  fryded  ingen  Sang,  — 
liden  Fugl  i  Dvale;  — 
Natten  ruged  kold  og  lang 
over  Herthas  Dale.  — 

Se,  da  stod  en  Blomst  saa  blid 
mellem  Danas  H0je ; 
Rosen  r0d  og  Liljen  hvid 
maa  sig  for  den  b0je.  — 
Stille  smiled  liden  Stund 
Dagens  stolte  Herre, 


—  247  — 

styred  saa  mod  Herthas  Lund 
paa  den  gyldné  Kærre. 

Siden  er  den  elskte  Sol, 
som  har  B0rn  saa  mange, 
draget  hen  mod  Sydens  Pol 
vel  en  tyve  Gange ; 
dog  —  hvert  Aar  i  samme  Stund, 
som  f0rst  Blomsten  smiled, 
saa  den  henmod  Herthas  Lund 
og   tilbage   iled. 

Dana-Rose,  undersk0n, 
for  din  Glans  at  skue 
stiger  Lysets   unge   S0n 
alt  paa  h0jen   Bue.  — 
Kraft  og  Liv  og  Lys  i  Norcl 
ved  dens  Blik  sig  vise, 
derfor  skal   den  halve  Jord 
Dana-Blomsten  prise. 

Dana-Rose,   hulde   M0, 
sk0nne    Wilheímine ! 
Nordens  vide,   vilde  S0,   — 
uh0rt  Grænseline! 
gamle   Thules   B0lgestrand 
langt  fra  Sj0lund  skilled, 
dog  vi  har  vor  f0rste  Mand, 
har  dit  kære  Billed.  — 


—  248  — 
TIL  LILLE   MARIE   MAACK. 

3.   April   1840. 


Husker  du  Vaaren  i  al  dens  Pragt, 
s0de   Marie?    Saa   giv  da   Agt: 
nu  er  det  snart,  at  den  kommer; 
den  bringer  dig  alle  de  Blomster  smaa ; 
svulmende  Knopper  i  Græsset  staa 
og  vaagne  til   duftende   Blommer. 

Smaa    Alfer   sidde    paa   Blomsterblad 
og  vugge  sig  muntert  i  Solens  Bad, 
mens  Stænglen  mod  Lyset  stræber; 
da   kommer  den  liflige   Foraarsvind 
og   k0ler  min   Piges   Rosenkind 
og  kysser  de   yndige   Læber. 

Og  du  min  egen  Pige  for  sand, 

din  herlige  Fader,  den  lange  Mand, 

h0jtidelig  lovet  det  haver, 

og  siden  det  er  nu  en  afgjort  Sag, 

vil  jeg  paa  denne  din  F0dselsdag 

bringe   dig   prægtige   Gaver. 

Saa  være  da  dine  de  Blomster  smaa, 
som  svulmende  rundt  paa  Marken  staa, 
Sommerens  yndige  Terner; 
dertil  den  herlige   Himmels0n, 
den  fulde  Maane,  saa  undersk0n, 
og  ti  af  de  st0rste  Stjerner. 

Gaar  du  om  Dagen  i  Mark  og  Eng, 
saa  finder  du  redt  din  Blomsterseng 
i  Vaarens  duftende   Have ; 


—  249  — 

:gaar  du  i  Nattens  stille  Fred, 

saa  smile  dig  Maane  og  Stjerner  ned 

din  Digters  prægtige   Gave. 

Lille  Marie,  min  s0deste  Skat, 

—  vel  kunde  den  blinkende  Stjernenat 

vinke   din   Digter  til   Graven; 

vil  du  da  stedse,  naar  du  bliver  stor, 

frede   din   venlige   Blomsterflor 

og  glædes  ved  Digtergaven?   — 


Den    28DE    JUNI    1840. 


Du  lille  Flok  i  fjerne  Nord, 

trofaste  Folk  blandt  Sagas  Fjælde! 

Lad  h0jt  din  Stemmes  Str0m  fremvælde 

fortr0stningsfuld  i  Jubelkor! 

Hist  under  Templets  h0je  Bue 

med  Barmen  fyldt  af  hellig  Lue 

din  Konge  knæler  for  sin  Gud. 

Kong  Christian  sværger  hellig  Ed 
ved  Altret  for  den  evigh^je, 
og  Tillid  straaler  i  hans  0je, 
paa  Panden  hviler  Kraftens  Fred: 
„Til  Lykken  jeg  mit  Folk  vil  f<þre. 
Kun  Sandhed  0nsker  jeg  at  h0re. 
Jeg  elsker  eder  en  og  hver". 

Kong  Christian  rækker  ud  sin  Arm 
og  griber  kæk  det  tunge   Smykke.   — 
Hans  Stjerne  spaar  ham   Held   og   Lykke 
og  mandigt  slaar  hans  stærke  Barm.  — 


—  250  — 

Nu  pryder  Danmarks  Kongekrone 
en  Tinding  værd  den  st0rste  Trone, 
den  vise  Faders  for  sit  Land. 

Hil  dig,  o  Drot,  paa  Kongestol! 
Er  herligt  end  dit  gyldne  Smykke, 
Gud  gav  dig  dog  en  bedre  Lykke, 
din  Smertes  Tr0st,   din   Glædes  Sol ; 
han  gav  dig  mild   den  favre,   blide, 
den  ædle  Kvinde  ved  din  Side, 
din  elskede  Amalia. 

O  Dronning,  i  din  H0jheds  Glans! 
Vær  hilset,  milde   Herskerinde! 
Mer  yndigt  dufted   ingensinde 
en  Blomst  i  Fromheds  rene  Krans. 
Gud  give  dig  den  Fryd  at  smage, 
ret  mange  sk0nne  F0dselsdage 
at  leve  lykkelig  som  nu! 


KONGENS  MINDE 

Reikevigs   Klubselskab   den   28de   Januar   1841. 


Det  var  sig   engang   en  gammel   Mand, 

han  bar  sine  Aar  med  Ære; 

„Folkets  Fader",  saa  kaldtes  han 

og  alle  hans  B0rn  var  ham  kære. 

Den  Konge  mindes  med  Kærlighed  af  alle. 

Ej  altid  han  bar  det  S0lverhaar; 

han  var  baaren  til  Riger  og  Lande, 

med  straalende  0je  i  Ungdoms  Vaar, 

med  guldgule  Lok  om  Pande. 

Den  Konge  mindes  med  Kærlighed  af  alle. 


—  251  — 

Da  jubled  han  selv  ved  sin  F0dselsfest 

og  svinged  sig  lystig  i  Dansen, 

hvad  heller  han  tumled  den  vælige  Hest 

og  dr0mte  om  Laurbærkransen. 

Den  Konge  mindes  med  Kærlighed  af  alle.. 

Han  blev  pr0vet  som  faa  i  de  Alvors  Aar, 

naar  Dagens  Byrde  vi  m0de; 

da  bleged  Sorgen  det  guldgule  Haar; 

hans  Hjerte  det  maatte  bl0de. 

Den  Konge  mindes  med  Kærlighed  af  alle. 

„Jeg  kæmper  for  Gud  og  den  gode  Sag".  — 

Det  Ord  maa  vi  h0jlig  hædre. 

Thi  signed  Folket  hans  F0dselsdag.  — 

Nu  hviler  han  blandt  sine  Fædre. 

Kong  Fredrik  mindes  med  Kærlighed  af  alle. 

Og  længe  vi  fejre  hans  F0dselsstund, 

mens   Aarene   snelt  henile. 

Vor  Fader  sover  sin  sidste  Blund ; 

blid  være   den  trættes  Hvile! 

Kong  Fredrik  mindes  med  Kærlighed  af  alle. 


PETER  ANDREAS  MAACK. 


Naar  Gravens  Lynglimt  om  vor  Isse  blinke 
og  Tord'nen  gaar  paa  Herrens  Himmel  frem 
vi  skælve,  indtil  Aft'nens  Stjerner  vinke 
vort  0je  h0jt  til  Lysets  fjerne  Hjem; 
da,  —  Livets  Ophav,  du  unævnelige 
og  albarmhjertige,  vi  se  dit  „Bliv!". 


—  252  — 

Ja,  D0den  er  kun  Aandens  Himmelstige 
~til  Evighedens  rene,  fulde  Liv. 


VED    EFTERRETNINGEN    OM 
MAG.   S.    DREJERS    D0D. 


Saa  glæd  dig  ved  din  Himmelblomst,  o  Ven, 
den  dunkel-dybeblaa,  i  Evigheden, 
og  fryd  dig  ved  den  Fylde,  som  igen 
du  ser  af  alt,  der  aned  dig  herneden, 
af  alt,  som  tænkte  og  som  vidste  du 
om  Livets  Tragten  og  dets  skjulte  Str0mme, 
du  Seer  af  den  Elv,  som  faa  kun  dr0mme, 
saa  fryd  dig  h0jt  ved  Sandhedskilden  nu. 

Thi  du  var  Sandheds  Kæmpe,  ung  og  fri 

og  kraftig,  rask  og  modig  som  de  bedste, 

og  var  dit  eget  Værk,  og  dette  i 

dit  mandig-sikre   Blik  jeg   ofte   læste. 

Med  al  din  Sjæl  du  s0gte  og  du  fandt 

det  h0je,  sk0nne,  rene,  guddomlige, 

og  svang  dig  Trin  fra  Trin  paa  Sandhedsstige. 

Hvo  t0r  vel  sige,   det  er  stakket  Tant? 

Og  dog,  —  hvis  nu  i  Livets  lyse  Hjem 

dit  frelste   Blik   mod   Str0mmen   du   ej    vendte, 

den  Livets  Str0m,  som  evigt  iler  frem, 

og  saa  den  selv  og  dig  og  den  erkendte, 

da,  —  hvorfor  tale  Ordet  ikke  ud? 

(min  Tro  forkaster  det,  min  Sjæl  det  hader), 

da  var  ej  Livets  Herre  Livets  Fader, 

da  var,  o  Drejer,  ikke  Gud  vor  Gud. 


—  253 

Farvel,  o  se,  vi  sidde  her  igen 
i  brusten  Kreds,  hvor  Tabet  alle  saarer 
og  mangen  Taare  falder  for  vor  Ven, 
sk0nt  der  er  ikke  megen  Tid  til  Taarer. 
II   du  forud,  bevinget  Aand,   o  il, 
frigjort  fra  St0vets  Br0st  og  Gravens  Dvale^ 
sku   Herrens  Herlighed  i  Frelsens  Sale 
og  m0d  der  engang  os  med  venligt  Smil. 


MATHIAS,   MIN   UNGE   TALER 


Mathias,  min  unge  Taler 
fra  de  kolde  Vinterlunde, 
fra    de    m0rke    Vinterb0ge 
Vall0s  S0stre   gæste   vilde. 

Gamle    Váinamöinens    Frænde, 
Loughis  gamle  S0n,  ham  fulgte, 
til    de    vilde    Danseheste, 
drukne   Folk  med  r0de   0jne. 

Postens   Folk   med   skæve   Hatte 
brede   F0dder,   lange   Hæle, 
slentrede    paa    Ringsteds    Gader 
her  og  der  med  onde  Fagter. 

,,Aldrig  hentil  Vall0s  Jomfru'r, 
aldrig  til   de  sk0nne  S0stre 
k0re  vi  den  Skalk  fra  Byen, 
Stadens  Skalk  med  r0de  Læber". 

Stak  da  op  af  Kælderhalsen, 
op  af  Hulen  under  Huset, 


—  254  — 

Hestetyv  de   lange   0ren, 
mælede   et  Ord  og  sagde : 

„Jeg  vil  k0re  dig  til  Vall0, 
til   de   sk0nne    Klosterpiger, 
til  de  unge  Vall0s  Jomfru'r, 
o,   du   Skalk   med  r0de  Læber! 

Giv  mig  nu  din  brune  Vadsæk 
med   de   glatte   S0ndagsklæder, 
med  de  hvide  H0jtidsflipper 
og  de  blanke  Nytaarsst0vler. 

Gak  du  siden  ud  paa  Marken, 
f0lg  med  Kvæget,  pas  paa  Stien, 
sæt  dig  siden  op   paa  Vognen, 
unge  Taler,  k0r  til  Vall0". 

Gik  han  siden   udpaa   Marken, 
fulgte  Kvæget,  l0b  paa  Stien, 
Váinamöinens  S0n  ham  flugte, 
Loughis  gamle  S0n  fra  Lunden. 

Steg  da  hastig  op  af  Gr0ften, 
op  af  Renden  nær  ved  Stien; 
Postens  Folk  med  skæve  Hatte, 
brede  F0dder,  lange   Hæle. 

Hestetyv  med   lange   0ren 
nærved   M0llen  skimtes  kunde, 
tæt  ved  Zampos  h0je  Værksted 
set  og  stedt  i  svarlig  Vaande. 

Váinamöinens  gamle  Frænde 
saa  de  onde  Tegn  fremdrage, 


—  255  — 

saa    de   fjendtligstemte    Magter, 
h0jnede   sin   R0st  og  sagde : 

„Stakkels  unge  Ven  fra  Staden, 
Broder  af  min  kære  Broder, 
hvorfor  græder  du  min  Taler, 
o,  du  Skalk  med  r0de  Læber?" 

,,Aarsag  har  jeg  nok  til  Taarer, 
mister  nu  min  brune  Vadsæk 
med  de  glatte  S0ndagsklæder, 
med  de  hvide  H0jtidsflipper, 
med  de  blanke  Nytaarsst0vler 
og  med  andre  smukke  Sager, 
som  jeg  ved  at  skulde  glæde 
sk0nne  Piger  udi  Vall0, 
Jomfruklostrets  unge  S0stre, 
ranke  B0rn  som  Liljens  Stængel, 
hvide  saasom  Liljens  Blade, 
r0de  som  min  unge  Læbe ; 
aldrig  Vall0s  ranke   Jomfru'r, 
aldrig  mine  sk0nne  S0stre 
skue  faa  de  tabte  Sager, 
se  min  brune  Vadsæks  Indhold". 

Postens  Folk  med  skæve  Hatte, 
brede  F0dder,   lange   Hæle, 
stode   nu   paa   Stiens   Midte 
mellem  Vadsæk,  Gr0ft  og  Vandrer. 

Satte  sig  min  unge  Taler 
ned  paa  Stenten,  tæt  ved  Vidjen, 
ved   den   glade,   ranke   Vidje, 
glad  og  ung  som  Vall0s  Piger. 


—  256  — 

Og  han  græd  saa  Taarer  trilled 
ned   paa  redelige   Brystet, 
og  fra  Brystet  ned  paa  Livet, 
og   fra   Livet   ned    paa    Knæet, 
og  fra  Knæet  ned  paa  Foden, 
og  fra  Foden  ned  paa  Marken, 
og  saa  langs  ad  Markens  Gr0fter 
ned  til   Havets  dybe   B0lger, 
bittersalte   Taarer  hede. 


EFTER    ASSEMBLÉEN. 


Ja,  vidste  min  Moder,  hvor  mangefold 
man   pr0ver  i  fremmede   Lande! 
,,Han   kastede  med   en  gylden  Bold 
og  traf  min  gl0dende   Pande". 

Og  nu  jeg  ved  hverken  ud  eller  ind 
og  styrter  igennem  Skoven, 
og  s0ger  min  hvide,  min  dejlige  Hind.  — 
Stjernerne   blinke   foroven. 

O   Guder!   saa   skuer  jeg   Jagtens   M0 
i   S0en   bag   dunkle   Lunde   — . 
Hallo!  —  Det  er  ude,  —  ak,  jeg  maa  d0! 
nu  jage   mig  Nymfernes   Hunde. 


—  257  — 
GRAVSANG. 

Oversat  fra  det  islandske. 


Af  Vejen,  h0viske  Piger  og  Mænd; 
vi  trække  et  Skrog  i  Dalen  hen, 
i   Hundedalen  til   de   andre 
maa  den  Stakkel  vandre. 

Hvad  s0gte  han  her  paa  fjerne  Kyst? 
Nu  har  han  styret  sin  Rejselyst. 
Han  tænkte  det  var  kun  liden  Vande, 
at  presse  Skat  af  Lande. 

Og  da  han  kom  til  Hitterfjæld, 
saa  gjorde  ham  ingen  Pige  Skel. 
Saa  sad  han  ved  det  dybe  Hav 
og  slog  den  gamle   af. 

Og   kommer   de   end   i  Tusindtal, 
saa  skal  de  med  ud  i  Hundedal; 
en  Samling  i  Sandet  er  anlagt  der 
af  gode   Hoveder. 


BLOMSTERKAMPEN  I  SOR0. 


Vi  sad  om  Aftensbordet 

i  Kreds  og  dyrked  vort  Fag; 

de  venlige   Damer  smilte 

og  Herrerne  uddanned  sin  Smag. 

Jeg  tav  som  en  Sten  paa  Marken, 
det  giver  mig  st0rst  Respekt, 

17 


—  258  — 

mens  Blomstergartnerens  Kunster 
blev  dr0ftede  frit  og  kækt. 

Man   stredes   om   Blomsternes   Sk0nhed 
og  regnede  mange  op, 
enkelte,   dobbelte,  fyldte, 
og  Rosens  dr0mmende  Knop. 

Naturens  værdige  Tolker 
gjorde  sig  yderste  Flid; 
ogsaa  den  ædle  Digter 
gik  tappert  frem  i  den  Strid. 

De  s0gte  helt  klart  at  vise 
med  Grunde  fra  Syd  og  Nord, 
at  Gud  har  stedse  været 
den  bedste  Gartner  paa  Jord. 

Det  var  den  unge   Mathilde, 
hun  slog  saa  det  var  en  Gru, 
og  priste  de  fyldte  Roser,  — 
se  saa!   Der  stode  de  nu. 

Og   fire   brændende    Kerter 
belyste  den  hele  Plads 
fra   skinnende   blanke  Lyrer, 
hvorpaa  de  stode  for  Stads. 

Men  jeg,  som  alt  dette  skued 
og  sad  og  uddanned  min  Smag, 
ved  at  den  enkelte  Rose 
har  vundet  det  hele  Slag. 


—  259  — 
DÆMRINGEN  ER  VELG0RENDE 


Dæmringen  er  velg0rende  for  0jnene. 
Schwarz  und  Weiss,  das  sind  Extreme. 
Grau,   das  ist   das   angenehme. 


FUGLEN  OG  MYGGEN. 


Der  sang  en  Fugl  bag  Skyens  Ryg 
og  raabte  ned   paa  Jorden: 
„Tag  dig  i  Agt,  du  usle  Myg, 
nu  kommer  der  en  Torden!" 

Da  svarte  den  Myg  saa  usselig  smaa 
„Du  kan  os  ikke  skræmme! 
Tror  du  at  Zeus  vil  Fluer  slaa, 
du    kaade   Fuglestemme?" 


TAK  FOR  „SNEDRONNINGEN". 

Til  Hr.    H.    C.   Andersen. 


Til  dig,  o  elskelige, 
hvis  gyldne  Harpe  klang 
i  min  Sjæl, 
jeg  gerne  gav  en  Sang. 

Du  stolte  Mand,  du  rige, 
jeg  fulgte  tro  din  Gang. 
Farvel ! 
Ak,  thi  du  er  for  lang! 

„Kun   en"  Pige. 


17* 


SMÁSOGUR  O.  FL. 


SÝN. 

Þú  varst  að  spyrja,  af  hverju  renni  svona  mik- 
ið  úr  augunum  í  mér.  —  Orsökin  var  þessi: 

1  nótt  eð  var,  ég  held  klukkan  2,  kvaldist  ég  of- 
an  að  sækja  ljós ;  —  ég  man  nú  hvað  illt  mér  var  í 
höfðinu,  af  því  sem  ég  barði  í  það  í  gærkveldi,  þeg- 
ar  ég  var  að  læra  Schva.  Þegar  ég  kom  upp  aftur 
með  ljósið,  snérist  allt  fyrir  augunum  í  mér  og  ég 
var  allur  einhvern  veginn  ekki  almennilegur ;  samt 
lagðist  ég  aftur  upp  í  og  fór  að  blaða  þarna  í  miðri 
Kasmussens  grammatík.  Jæja!  Þar  sem  ég  átti  von 
á  Silluk  og  Athnach  var  allt  orðið  öðruvísi ;  ég  las,  og 
þar  stóð  þá  eftirfylgjandi : 

Dári,  þú  sem  með  degi  löngum 
dillini-sveittum  yfir  mér  vöngum 
veltir,  rétt  eins  og  vitlaus  sért, 
hættu  rabbinskum  hugleiðingum, 
hyggðu  heldur  að,  hvað  þarna  er  kringum 
hálsinn  á  þeim,  mig  hefir  gertl 

Ég  rak  upp  augun,  —  það,  sem  ég  sá,  ætla  ég 
ekki  að  segja  þér  í  þetta  sinn.  —  Þú  sérð  bara  hvað 
gott  mér  er  í  augunum.  — 


—  264  — 
LEMURIBUS  SACRUM. 

(Framhald). 


Á  meðan  rann  tunglið  upp  í  há-austri;  dags- 
bjarminn  var  horfinn  með  öllu  og  Arcturus  blikaði 
við  hafsbrúnina.  Allt  í  einu  lagði  kuldagufu  um  hann 
allan;  hún  var  lík  dauðans  kulda.  —  Skyndilega  hóf 
hann  upp  augu  sín ;  —  stóð  þá  f rammi  fyrir  honum 
mannsleg  mynd,  —  hún  var  kona;  andlitið  var  fag- 
urt,  en  náfölt,  og  svipurinn  alvarlegur.  Hún  var  klædd 
í  hvítt,  með  dökku  bandi  um  sig  miðja;  sitt  hrafn- 
svarta  hár  hafði  hún  bundið  upp  með  himinbláum 
silkidregli,  og  fölnuð  eyrarrós  stóð  haglega  fram 
úr  barminum.  Við  þessa  sjón  fylltist  sál  hans  skelf- 
ingu;  hann  stóð  upp  skyndilega,  en  í  því  hann  vildi 
snarast  burtu,  var  sú  fagra,  aðkomna,  komin  upp  í 
tröppurnar,  tók  í  hönd  hans  og  mælti  svo :  „Geir !  þú 
hefir  yndi  af  skoðun  náttúrunnar,  fylg  mér  og  sjá!" 

(Framhaldið    síðar). 


SKEMMUÞJÓFURINN. 


Séra  Jón  Brynjólfsson  í  Kálfholti  skrifaði  Páli  sagnfræð- 
íngi  Melsteð  10.  VIII.  1882  bréf  um  Jónas  Hallgrímsson,  og- 
nokkrar  gamanvísur  frá  skólaárum  þeirra  fylgdu  með^  á  sér- 
stöku  blaði,  smáörk.  Á  eftir  vísunum  bætir  hann  við:  „Ég  vissi 
líka,  að  til  var  eftir  hann  skáldsaga,  sem  hét  S  k  e  m  m  u- 
þjófurinn.     Hún    byrjaði    svona: 

Stjarnan  var  rúmlega  komin  í  hádegisstað, 
þegar  herra  administrator  Álfur  Snjólfsson  á  Nóa- 
túnum  fór  að  hátta.  Guðrún,  kona  hans,  var  þá  líka 
búin  að  rekja  af  og  fór  ofan  að  loka  bæinn.  Hún 
sér  að  stóra  skemman  á  hlaðinu  stendur  opin. 


—  265  — 

í  bréfinu  sjálfu  skrifar  séra  Jón  enn  fremur:  „Til  upp- 
fyllingar  innlögtSu  blaSi  skal  ég  setja  hér  framhald  af  þræöin- 
um   í   skáldsögunni: 

Guðrún  kemur  inn  með  öndina  í  hálsinum  og 
segir:  „Skemman  stendur  opin  og  ég  held  það  sé 
þjófur  í  henni".  —  „Það  getur  ekki  skeð",  segir 
Álfur.  —  „Hvernig  talarðu,  maður;  sem  jeg  heyrði 
skurkið  til  hans".  —  Álfur  var  kominn  úr  annari 
skálminni  og  stökk  upp  og  hleypur  út,  og  dregur 
buxurnar  á  eftir  sér,  en  flækist  í  þeim  og  dettur  á 
arinhellunni ;  brýzt  samt  í  ofurhuga  út  að  skemmu- 
dyrunum  og  kallar  inn  og  spyr:  „Er  hér  nokkur?" 

—  Og  svarað  er:  „Hér  er  enginn".  —  „Ég  vissi  það 
gat  enginn  verið",  segir  Álfur  og  læsir  skemmunni ; 
staulast  síðan  draghaltur  inn  í  bæinn  og  sezt  á  rúm- 
ið  sitt.  —  Þá  segir  Guðrún:  „Var  nokkur  í  skemm- 
unni?"  —  Álfur  svarar:  „Þar  sagðist  enginn  vera". 

—  „Ertu  vitlaus,  maður?"  segir  Guðrún;  „hver  gat 
sagt  það,  nema  þjófurinn?"  —  Álfur  sansar  sig, 
stekkur  út  aftur  og  hittir  þá  svo  á,  að  þjófurinn 
er,  með  peningakistil  í  fanginu,  að  troðast  út  um 
skemmudyrnar.  Álfur  ræðst  á  hann  og  rekur  hann 
undir.  í  þessu  bili  hefur  frá  tunglinu  og  sér  Magnús 
(þjófurinn)  í  augu  Álfi  og  æpir  upp  yfir  sig: 
„Hvaða  bölvuð  augu!"  —  Álfur  kreistir  þá  að 
kverkum  hans  og  segir:  „Alls  kosti  á  ég  við  þig,  en 
ligg  nú  hérna  kyr  á  meðan  ég  sæki  ólarreipi  inn  í 
eldhúsið  til  að  binda  þig  með".  —  Hann  fer  og 
kemst  nú  varla  fyrir  helti,  því  blástur  hafði  hlaupið 
í  hnéð.  Þegar  hann  kemur  út  aftur,  er  þjófurinn 
allur  á  bak  og  burt,  og  peningakistillinn  með.  — 
Svo  var  gerð  þjófaleit,  þýfið  hittist,  maðurinn  með- 
gekk,  er  dæmdur  til  hýðingar  og  sgr.  Álfur  leggur 
sjálfur  á  hýðinguna. 

„Svona  hér  um  bil  var  g-angurinn  í  sögunni",  bætir  séra. 
Jón   við. 


—  266  — 
BROT  ÚR  GAMANLEIK. 


(Prestur:)  „. .  .  hold",  segir  Job.  Kennið  þér 
ekki  í  brjósti  um  gamlan  manninn?  Kyssið  þér  mig 
nú  einu  sinni,  madama  Anna!  —  (Vill  láta  vel  að 
henni). 

Anna  (í  því  hún  slítur  sig  af  honum):  —  Ef  þér 
ekki  látið  mig  grafkyrra  . . .  (Afsíðis):  -  Ég  er  þá 
komin  í  ljótu  vandræðin  með  karlskrattann.  (Geng- 
ur  að  glugganum  og  horfir  út):  —  Hér  kemur  maður 
ríðandi,  séra  Bessi;  nú  er  yður  eins  gott  að  fara 
á  stað. 

Prestur:  Hægt  um  það,  mín  kæra;  ég  fer  ekki 
eitt  fet,  segi  ég  enn.  (Gáir  út).  Það  er  þá  déið  hann 
Egill  skáldi !  Hann  vil  ég  ekki  sjá  og  héðan  vil  ég 
ekki  fara.  Hvern  andskotann  — ?  —  Þér  megið  til  að 
fela  mig,  Anna. 

Anna:  Að  fela  yður?  —  (Lítur  snögglega  á  drag- 
kistuskúffuna  stóru,  sem  er  dregin  fram).  —  Ja,  séra 
Bessi,  ef  þér  getið  komizt  fyrir  í  skúffunni  þeirri 
arna  á  meðan,  þá  er  yður  það  velkomið.  — 

Prestur:  ó,  mín  góða  Anna,  mitt  bezta  barn! 
Er  yður  það  alvara?  —  (Hann  leggst  fljótt  niður  í 
skúffuna).  —  Svona !  —  Svo  það  var  allt  saman  gam- 
an!  —  (í  því  Anna  er  að  læsa).  —  En  leyfið  mér,  að  ég 
offereri  yður  deshúsi  Höllu  minnar. 

Anna  (við  sjálfa  sig):  —  Frá  er  hann!  Væri  nú 
Egili  skáldi  eins  laglega  kominn  í  handraðann.  — 


GRASAFERÐ. 


,,Systir  góð!  sérðu  það,  sem  ég  sé?"  Það  var  eitt 
kvöld  um  vorið,  að  við  komum  af  stekknum,  að  ég 


—  267  — 

■sagði  þetta  við  systur  mína,  fimmtán  vetra  gamla, 
og  klappaði  saman  lófunum  af  gleði.  ,,Ég  veit  ekki, 
við  hvað  þú  átt,  drengur!"  —  „Hvað  á  ég  að  sjá?" 
sagði  hún  rétt  á  eftir  og  snéri  sér  við,  því  ég  var 
orðinn  aftur-úr  og  horfði  þegjandi  ofan  í  jörðina. 
„Hér  hefir  rignt  ormum  í  skúrinni,  en  það  var  ekki 
það,  sem  ég  átti  við".  „Þú  ert  skýrleiks-barn", 
sagði  systir  mín  hlæjandi,  „og  kemur  allténd  upp 
með  eitthvað  nýtt;  við  skulum  tala  um  ormana  þína 
seinna;  en  hvað  var  hitt,  sem  ég  átti  að  sjá?"  Ég 
var  einatt  vanur  við  að  hún  leiddi  mig,  á  meðan  ég 
var  yngri ;  en  nú  var  ég  orðinn  13  vetra  gamall  og 
þótti  vera  of  stór  til  þess ;  samt  sem  áður  f  annst  mér 
það  allténd  mesta  skemmtun,  og  vann  ég  mér  það 
stundum  inn  með  alls  konar  gamni  og  vinalátum,  þeg- 
ar  við  vorum  einhvers  staðar  á  gangi.  „Leiddu  mig 
dál'tið",  sagði  ég  og  tók  í  höndina  á  henni,  „annars 
kostar  sérðu  ekki  það,  sem  ég  bendi  þér  á.  —  Þú 
sérð  fjallið  hérna  fyrir  ofan  okkur,  gáðu  nú  að". 
„Nei,  ég  sé  ekki  f  jallið,  frændi  minn  góður !  var  það 
ekki  annað  en  fjallið?"  —  „Og  sérðu  bunurnar  bláu, 
sem  steypast  fram  af  Bröttuskeið;  það  er  eftir 
regnið  áðan;  lækirnir  hafa  allir  vaxið  og  eru  sumir 
mórauðir.  Hvernig  lízt  þér  núna  á  fjallið?"  „Ekki 
nema  vel",  sagði  systir  mín,  „það  er  fallegt  og  farið 
að  verða  sumarlegt;  en  svona  lítur  það  út  á  hverj- 
um  degi;  þú  verður  að  sýna  mér  eitthvað  meira". 
„Ég  er  að  draga  þig  dál'tið  á  því,  sem  bezt  er ;  sérðu 
nú  rindana  þarna  uppi  á  Bröttuskeið  sunnanverðri  ? 
Þeir  eru  f agurbleikir ;  manstu,  hvernig  þeir  eru  að 
sjá  í  þurki?"  Þetta  seinasta  sagði  ég  svo  borgin- 
mannlega  og  með  svo  miklum  spekingssvip,  að  það 
var  auðséð  á  öllu,  að  ég  þóttist  hafa  sagt  eitthvað 
merkilegt.  Systir  mín  horfði  stundarkorn  á  rindana, 
og  sá  ég,  hvernig  hýrnaði  yfir  henni.  „Þú  ert  mesta 


—  268  — 

gersemi",  sagði  hún  þá,  „og  bezti  frændinn,  sem  ég 
á;  —  það  eru  allt  saman  grös,  það  er  ógn  af  bless- 
uðum  grösum!"  Nú  líkaði  mér  fyrst,  hvernig  gekk. 
Systir  mín  leiddi  mig  við  hönd  sér,  lagaði  á  mér 
hattinn  og  strauk  hárið  frá  enninu  á  mér,  en  ég" 
hristi  það  jafnótt  niður  aftur,  og  horfði  ýmist  á 
hana  eða  tórnar  bleiku,  og  bað  með  öllu  móti,  að  hún 
þegði  um  grösin,  og  tæki  mig  svo  einhvern  tíma  ein- 
an  með  sér  upp  á  Bröttuskeið,  svo  við  hefðum  bæði 
tvö  sómann  af  þessari  uppgötvun,  og  grösuðum 
meira  en  dæmi  væru  til.  Hún  lofaði  mér  því  loksins, 
og  þá  var  ég  í  mínum  augum  sæll  eins  og  kóngsson- 
ur,  og  hugsaði  til  grasanna  með  hreinni  og  vonar- 
fullri  gleði.  Þess  háttar  tilhlökkun  verður  valla  lýst, 
og  engum  getur  auðnazt  að  njóta  hennar  fyllilega, 
nema  unglingum  á  mínu  skeiði. 

Þessi  systir  mín,  sem  ég  kallaði,  hét  Hildur 
Bjarnadóttir,  og  var  einkabarn  prestsins  á  B .  . . . 
Við  höf ðum  alizt  upp  saman,  f rá  því  ég  var  4  vetra ; 
þá  missti  ég  foreldra  mína,  hvort  á  eftir  öðru.  Séra 
Bjarni  tók  mig  þá  í  fóstur,  og  ól  hann  mig  upp,  eins 
og  ég  væri  hans  sonur.  Hann  hafði  átt  móðursystur 
mína,  en  missti  hana,  þegar  ég  var  barn.  Frá  þeim 
tíma  bjó  hann  allt  af  með  bústýru,  og  bar  ekki  á 
öðru,  en  það  færi  nógu  vel.  Hann  var  líka  ríkismað- 
ur,  og  fluttust  honum  föngin  víða  að,  svo  enginn  gat 
vitað,  nema  kunnugir,  þó  eitthvað  þryti  á  heima- 
búinu.  Ráðskonan  var  allt  af  heldur  ill  við  mig,  og 
kallaði  ég  hana  digru  Guddu,  þegar  ég  var  reiður,  en 
Hildi,  prestsdótturina,  kallaði  ég  aldrei  annað  en 
systur  mína,  og  prestinn  fóstra  minn,  eða  þá  stund- 
um  séra  Bjarna,  þegar  ég  átti  tal  við  ókunnuga.  Hann 
var  aldrei  harður  við  mig,  og  ekki  man  ég  til  hann 
ofbyði  mér  nokkurn  tíma,  hvað  sem  ég  átti  að  nema 
eða  vinna,  en  heldur  var  hann  strangur  í  útliti,  og- 


—  269  — 

aldrei  svo  blíður  eða  eiginlegur  í  máli,  að  ég  gæti  fest 
ást  á  honum;  mér  lá  allt  af  við  að  hræðast  hann,  og 
aldrei  var  ég  eins  glaður  eða  upplitsdjarfur  og  ég 
reyndar  átti  að  mér,  þegar  ég  sá  hann  einhvers  staðar 
í  nánd  við  mig.  Samt  sem  áður  virti  ég  hann,  eins 
og  hann  væri  faðir  minn,  og  vildi  honum  vel  af  heilum 
hug.  Ég  var  svo  lánsamur  að  koma  mór  vel  við  fólk- 
ið  á  bænum,  og  hafði  það  sumt  eftirlæti  á  mér,  en 
enginn  horn  í  síðu  minni,  nema  ráðskonan.  Bezt  féll 
mér  samt  ævinlega  við  hana  Hildi  systur  mína,  og 
henni  var  ég  þægari  en  nokkrum  manni  öðrum  á 
heimilinu. 

Það  var  einn  dag  fyrir  sláttinn,  að  ég  var  kom- 
inn  á  hvíta  brók  og  ljósbláa  sokka,  og  saumaði  þá 
upp  um  mig  fyrir  neðan  hnéð.  Að  ofanverðu  var  ég 
snöggklæddur,  á  grænum  bol  og  dúkskyrtu,  með  ný- 
legan  hatt,  sem  ég  hafði  keypt  fyrir  lamb,  og  þótti 
mér  það  vera  fallegur  hattur.  Sona  stóð  ég  úti  á 
hlaði  með  hárband  og  ljósgráan  tínupoka,  og  þar 
að  auki  var  ég  vel  útbúinn  að  snærum.  Ég  haf ði  tek- 
ið  með  mér  peysuna  mína  bláu,  og  var  að  búa  mig  til 
að  binda  bagga  úr  henni  og  pokanum,  en  dró  það 
samt,  og  horfði  heim  til  dyranna,  hvort  enginn  kæmi 
út.  Það  leið  ekki  heldur  á  löngu,  fyr  en  systir  mín 
kom  með  samanbrotinn  tínupoka  og  snjóhvíta  rósa- 
vettlinga  á  höndunum,  en  hversdagsbúin  að  öðru 
leyti,  hreinlega  og  létt,  en  þó  hlýtt,  svo  kunnugum 
var  hægt  að  sjá  hún  ætlaði  í  grasaferð.  Ég  kallaði  til 
hennar  og  sagði :  ,,Fæ  ég  að  bera  pokann  þinn,  systir 
góð !"  og  leit  svo  um  leið  niðrá  mig,  því  aldrei  þótt- 
ist  ég  hafa  verið  eins  karlmannlegur  í  vexti,  né  meira 
mannsefni  að  sjá,  en  núna  á  hvítu  brókinni.  „Heyr 
á  endemi!  ætli  þér  veiti  af  að  bera  þig  sjálfan?" 
sagði  digra  Gudda;  „það  situr  á  þér,  pattanum,  að 
þykiast  vilja  láta  eins  og  fullorðnir  mcnn!"  Hún  stóð 


—  270  — 

rétt  fyrir  aftan  mig,  og  hafði  ég  ekki  fyr  tekið  eftir 
henni.  „Ég  anza  þér  ekki",  sagði  ég  í  hálfum  hljóð- 
um,  en  systir  mín  fékk  mér  pokann  sinn  brosandi, 
og  sagðist  ekki  efast  um,  að  ég  bæri  hann  með  heiðri 
og  sóma,  ekki  sízt,  ef  hún  leiddi  mig  upp  á  móti 
brekkunni.  „Það  er  allténd  léttara",  ætlaði  ég  að 
segja,  en  digra  Gudda  stóð  við  hliðina  á  mér  og 
brosti  svo  hæðnislega,  að  ég  beit  á  vörina  og  hnýtti 
baggann  minn  þegjandi.  „Mundu  mig  um  það,  Hild- 
ur!"  sagði  ráðskonan,  ,,að  færa  mér  dálítið  af  hellu- 
hnoðra  í  kvöld,  hann  vex  nógur  í  f  jallinu,  og  allténd 
er  hann  blessaðasta  gras  að  drekka  af".  Mig  langaði 
til  að  svara  einhverri  óþægð,  en  þorði  það  ekki,  fyr 
en  ég  var  albúinn.  „Ég  skal  muna  til  þín,  Guðríð- 
ur!"  sagði  systir  mín,  „verið  þið  sæl  öll!"  „Og  ég 
skal  færa  þér  einn  eða  tvo  skollafingur,  eða  þá  dá- 
lítið  af  tóf  ugrasi",  sagði  ég  og  hljóp  á  stað  með  sama, 
því  ég  vissi  að  digra  Gudda  myndi  hafa  orðið  reið. 

Veðrið  var  blítt  og  hreint,  en  ekki  sá  til  sólar, 
því  skýjadrög  voru  um  himininn,  og  hrannaði  aust- 
urloftið.  Það  var  eins  og  sveitin  hefði  sniðið  sér 
stakk  eftir  veðrinu :  allt  var  svo  kyrt  og  blítt  yf ir  að 
líta,  túnin  græn  og  glóuðu  í  fíflum  og  sóleyjum ;  engj- 
arnar  líka  grænar,  en  þó  nokkuð  ljósbleikari,  og 
sumstaðar  hvítir  fífublettir,  tárhreinir,  eins  og  ný- 
fallinn  snjór.  Búsmalinn  dreifði  sér  um  haga  og  hlíð- 
ar,  og  ekkert  var  að  heyra,  nema  einstaka  lækjar- 
bunu  cg  árniðinn  í  dalnum,  eða  þá  stundum  fugla, 
sem  flugu  kvakandi  í  lcftinu,  ellegar  sátu  á  ein- 
hverri  hæð  og  sungu  sér  til  gamans  í  morgunkyrð- 
inni.  Lengra  í  burtu  var  að  sjá  fagurblá  fjöll  með 
sólskins-blettum,  og  það  breiddi  nokkurs  konar  gleði- 
blæ  yfir  allt  hitt,  eins  og  þegar  vonin  skín  yfir  ró- 
sama  lífstund  góðs  manns. 

Þetta  sagði  systir  mín  á  einum  stað  í  fjallinu, 


—  271   — 

þegar  við  stóðum  við  og  horfðum  yfir  dalinn  og 
sveitina ;  og  hún  sagði  það  satt,  því  að  ég  sá,  hvernig 
hýran  skein  á  andlitinu  á  henni.  En  ég  var  mest  að 
hugsa  um  grösin,  og  svaraði  heldur  óþolinmóðlega : 
,,Ég  held  það  hafi  verið  fallegt,  sem  þú  sagðir,  en 
illa  er  mér  við  sólskinið,  ef  það  kemur  hingað  í  dag; 
mér  þætti  miklu  betra,  að  við  fengjum  duglega 
skúr".  „Vertu  óhræddur",  sagði  hún,  „grösin  þín  á 
Bröttuskeið  verða  varla  svo  smá,  að  við  sjáum  þau 
ekki  nema  í  vætu;  láttu  mig  nú  leiða  þig  stundar- 
korn,  litli  frændi  minn  góður!"  Ég  þekktist  það  að 
sönnu,  og  tók  þegjandi  í  höndina  á  henni,  en  illa 
féll  mér  samt,  að  hún  skyldi  kalla  mig  „litla  frænda". 
Hún  var  farin  að  taka  upp  á  því  stundum,  eftir  að 
hún  óx  svo  mikið  yfir  mig;  enda  var  hún  orðin  full- 
tíða  kvenmaður,  og  fermd  fyrir  meira  en  ári,  en  ég 
var  barn,  að  kalla,  og  ekki  stór  á  mínum  aldri.  Þetta 
vissi  ég  allt  saman  dável,  og  sárnaði  mér  því  heldur, 
að  hún  skyldi  sona  ósjálfrátt  vera  að  minna  mig  á 
það.  Við  gengum  nú  áfram  þangað  til  við  komum 
undir  skeiðina;  ég  var  þá  orðinn  dauðþreyttur,  og 
settumst  við  niður  á  grænni  tó  og  horfðum  aftur  of- 
an  yfir  dalinn.  Nú  var  hann  enn  þá  fegri  að  s.iá  en 
áður,  þegar  við  stóðum  lægra  í  fjallinu;  allar  ójöfn- 
ur  voru  horfnar  á  láglendinu,  og  ekkert  var  að  sjá 
nema  litaskiftin.  Áin  kom  nú  öll  í  ljós,  og  leið  hún 
fram  í  bugðum  og  kvíslum,  eins  og  heiðbláir  þræðir, 
ofnir  í  fegursta  glitvefnað.  1  þetta  sinn  gaf  ég  samt 
lítinn  gaum  að  fegurð  náttúrunnar;  mér  gat  ekki 
liðið  úr  minni  „litli  frændinn",  það  lá  hræðilega  illa 
á  mér,  og  loksins  sagði  ég  upp  úr  miðiu  kafi:  „Ég 
er  ofurlítill,  Hildur  mín  góð!  aldrei  held  ég  að  ég 
verði  að  manni".  Systir  mín  hló  hátt  og  horfði  til 
mín  svo  kátbroslega,  að  ég  vissi  varla,  hvaðan  á 
mig  stóð  veðrið.  Það  var  eins  og  ég  heyrði  óminn  í 


—  272  — 

loftinu,  hvað  aumingjalega  skringilegur  ég  hefði 
verið  í  rómnum,  og  fór  það  eins  og  stundum  ber 
við,  að  hugur  minn  komst  í  aðra  stefnu  og  hló  ég 
þá  dátt  að  sjálfum  mér.  „Þetta  var  það  skrýtnasta 
sem  ég  hefi  nýlega  heyrt",  sagði  systir  mín ;  „bless- 
aður  vertu,  segðu  það  aftur  í  sama  róm  og  áðan; 
reyndu  nú  til!"  Ég  færðist  undan  fyrst  í  stað;  en 
það  fór  eins  og  vant  var,  þegar  Hildur  var  annars 
vegar,  mér  var  ekki  hægt  að  synja  henni  lengi  um 
það,  sem  hún  bað  um;  ég  varð  þá  að  fara  að  herma 
eftir  sjálfum  mér,  og  þó  það  tækist  ekki  sem  bezt, 
varð  okkur  það  samt  báðum  nægilegasta  hlátursefni. 
Hún  var  þá  svo  blíð  og  hló  að  mér  svo  dátt  og 
græskulaust,  að  mér  kom  ekki  til  hugar  að  f yrtast  við 
það  minnsta  grand.  Þegar  við  stóðum  upp,  sagði  hún 
og  var  nokkuð  alvarlegri :  „Ef  þú  vilt,  skal  ég  aldrei 
kalla  þig  litla  frænda  meir;  þú  munt  líka  bráðum 
vaxa,  ef  þú  lifir,  og  þegar  þú  ert  orðinn  stór,  mun 
ég  verða  að  venja  mig  af  því,  hvort  sem  ég  vil  eða 
ekki".  Ég  varð  einhvern  veginn  undarlegur,  þegar 
talið  snérist  svona  við;  mér  fannst  nú  lítið  til  þessa 
loforðs,  og  vissi  ekki  vel,  hverju  ég  átti  að  svara. 
„Kallaðu  mig  hvað  sem  þú  vilt",  sagði  ég  þá  heldur 
lágt,  „ég  skal  kalla  þig  systur  mína  samt",  —  og 
sona  klifruðum  við  upp  á  skeiðina.  Ég  var  að  hugsa 
hitt  og  þetta,  og  tók  lítið  eftir  veginum,  hann 
var  ekki  heldur  mjög  voðalegur;  við  fundum  á  ein- 
um  stað  klettaskoru,  og  komumst  þar  upp,  án  þess 
okkur  vildi  nokkurt  slys  til;  en  svo  var  hún  þröng, 
að  við  urðum  sumstaðar  að  renna  okkur  á  rönd,  og 
sáum  við  glöggt,  að  hún  varð  ekki  farin  aftur,  ef  við 
fengjum  nokkuð  í  pokana. 

Ég  vonast  til,  að  sumir  af  lesendum  mínum  muni 
til  sín,  þegar  þeir  hafa  í  fyrsta  sinni  fundið  svo 
mikil  grös,  að  þeir  væru  vissir  um  að  geta  tekið  þar 


—  273  — 

byrði  sína  fyrirhafnarlaust  að  kalla.  Því  er  svo  varið 
með  áhugann,  að  hann  þróast  því  meir,  sem  meiri 
er  óvissan,  og  þetta  veldur  ákefð  allra  veiðimanna 
og  annara,  sem  afla  sér  fjár  úr  skauti  náttúrunnar. 
Með  handiðnirnar  er  allt  öðruvísi  ástatt;  þeir,  sem 
eiga  að  vinna  að  því,  sem  aflað  er,  og  endurbæta 
það  og  ummynda,  vita  oftast  nær  fyrirfram,  hvað 
miklu  þeir  muni  fá  afkastað,  og  gerir  vinnan  þeim 
langtum  minni  áhuga  en  hinum;  enda  lifa  þeir 
minna  á  voninni,  og  búast  ekki  á  hverri  stundu  við 
einhverjum  feng.  Ég  var  í  þetta  sinn  í  þeirra  tölu, 
sem  gleðjast  við  að  sjá  von  sína  rætast,  og  þarf  ég 
ekki  að  lýsa  huga  mínum  fyrir  þeim,  sem  hafa  reynt 
eitthvað  líkt  því  á  mínu  reki.  Undir  eins  og  við  systir 
mín  komum  upp  á  skeiðina,  sáum  við,  að  litaskiftin 
á  tónum  bleiku  höfðu  ekki  dregið  okkur  á  tálar; 
þær  voru  allar  þaktar  í  grösum,  og  lágu  þau  í  stór- 
eflis-flekkjum,  og  svo  þétt,  að  ekkert  strá  og  öngvar 
mosategundir  voru  vaxnar  upp  á  milli  þeirra.  Það 
var  auðséð  á  öllu,  að  þar  höfðu  ekki  verið  tekin  grös 
í  margt  ár.  Við  bárum  ekki  við  að  binda  á  okkur 
pokana;  því  ekki  þurfti  langt  að  ganga  eftir  tínunni. 
Við  kipptum  bví  upp  skúf  og  skúf,  en  grösin  lágu 
laus,  að  kalla,  og  bárum  við  þau  saman  í  smáhrúgur, 
þangað  til  við  héldum,  að  við  myndum  ekki  koma 
meiru  heim.  Við  höfum  varla  verið  að  þessu  lengur 
en  svari  einu  dagsmarki,  og  þegar  öllu  var  lokið,  og 
við  búin  að  troða  í  pokana,  hefir  varla  verið  kom- 
inn  miðmundi.  „Þetta  eru  nógu  laglegir  pokar!" 
sagði  ég  þá,  „en  ógn  verður  eftir  af  grösunum; 
seztu  nú  við  og  saumaðu  fyrir  peysuna  mína,  hún 
tekur  þó  ekki  svo  lítið,  og  það  er  líka  mannalegra, 
að  koma  heim  með  bagga  í  fyrir".  „Þú  verður  þá  að 
segja  mér  sögu  á  meðan,  fyrst  ég  er  sona  eftirlát  við 
þig",  sagði  systir  mín  um  leið  og  hún  fór  að  þræða 

18 


—  274  — 

saman  peysuna.  Ég  var  fús  til  þess  og  settist  ég  við 
hliðina  á  henni,  en  þó  svo,  að  ég  sæji  vel  framan  í 
hana,  því  þá  gekk  mér  allténd  betur  að  segja  frá. 
Sona  sat  ég  stundarkorn  og  hugsaði  mig  um.  Því 
næst  spurði  ég  systur  mína,  hvort  það  ætti  að  vera 
eitthvað  um  hann  séra  Eirík  i  Vogshúsum,  eða  þá 
saga  af  útilegumönnum.  En  hún  hélt,  að  lítið  yrði  úr 
óllum  þess  háttar  sögum  í  björtu,  og  bað  mig  að 
finna  eitthvað  hentugra.  „Þá  muntu  ekki  heldur", 
sagði  ég,  „vilja  heyra  neitt  um  hann  Björn  í  Öxl, 
eða  þá  ferðasöguna  hans  Lalla,  þegar  þau  Skotta 
og  hann  sátu  saman  á  húðinni  og  óku  fram  endi- 
langa  Fnjóská,  en  Þorgeirsboli  dró,  og  það  var  húð- 
in  af  honum  sjálfum.  En  áður  en  ég  gleymi  því, 
systir  góð!  hvað  eru  þær  margar  —  skotturnar?" 
„Það  á  ég  bágt  með  að  segja  þér",  sagði  hún;  „þær 
hafa  verið  sín  í  hverri  sveitinni;  þó  eru  tvær  merki- 
legastar,  að  ég  held,  Húsavíkurskotta  og  Hvitárvalla- 
skotta,  en  þær  eru  nú  báðar  dauðar".  „Þá  þekki  ég 
mann,  sem  hefir  séð  hana  Húsavíkurskottu",  sagði 
ég;  „manstu  ekki  eftir  lækninum,  sem  var  að  segja 
honum  fóstra  mínum  frá,  þegar  hún  kastaði  selnum 
í  hann  Lalla?  —  En  var  hann  dauður,  selurinn? 
því  er  ég  nú  búinn  að  gleyma".  „Það  verður  ekki 
talað  við  þig",  sagði  hún,  og  heldur  óþolinmóðlega ; 
„þú  ert  með  tóma  útúrdúra,  og  enginn  maður  getur 
séð,  hvort  þér  er  alvara  eða  gaman".  „Mér  er  þó  al- 
vara  stundum,  en  núna  getur  mér  ekkert  dottið  í 
hug,  sem  vit  er  í;  þú  verður  að  gera  þig  ánægða 
með  nokkrar  vísur;  það  eru  tvö  kvæði  eftir  mig 
sjálfan,  og  tveimur  er  snúið".  „Ég  fer  sem  næst  um 
skáldskapinn  þinn",  sagði  systir  mín,  „það  er  sjálf- 
sagt  eitthvað  fallegt,  en  þó  ætla  ég  að  biðja  þig  að 
hafa  hinar  yfir  fyrst".  „öðru  kvæðinu  er  snúið  úr 
dönsku",  sagði  ég  þá ;  „það  er  munaðarlaus  ungling- 


—  275 


ur,  sem  búinn  er  að  missa  alla  hluti,  auð  og  metorð, 
og  unnustu  með  glóbjart  hár  og  fagurblá  augu;  það 
var  um  kvöldtíma,  að  hann  settist  einsamall  á  leiði 
móður  sinnar,  og  þá  kvað  hann  þetta: 


Bíum,   blum, 

barnið   góða! 

sofðu  nú   sætt 

og  sofðu   lengi, 

þ6  að  höll 

og  hægindislaus 

og  grafkyr 

í   grundar  skauti 

vagga   þln    standi; 

vertu   í  ró. 

Heyrirðu   stynja 
storminn  úti 
yfir  mínum 
missi   þunga 
og   átfreka 
yrmlinga-fjöld 
furu-kistu 
kroppa  þína? 

Nú  kemur  inn  hljóðfagri 

næturgali. 

Heyrirðu   mjúkan 

munaðarklið? 

Var  það  áður, 

er  þú  vaggaðir  mér; 

nú  skal  ég,  veslingur! 

vagga   þér   aftur. 

Hresstu   hug   þinn 
hans  við    söng; 
allt   skal    eg  þér 
til  yndis  velja; 
heyrirðu   dimma 
við   dauðans   hlið, 
barn    mitt,    hringja 
bjöllu  þína? 


Sé  ei  hjarta  þitt 
hart   sem   steinn, 
sjáðu,    móðir! 
mlna  iðju: 

ég   skal    af   grátviðar 
grein    þessari 
hljóðpípu  smíða 
handa  þér. 

Hresstu   hug  þinn 
við  hennar  róm, 
er  hún  einmana 
úti    kvakar, 
eins  og  vindur 
á   vetrarnótt 
villur   vakandi 
1   votum   greinum. 

Verð   ég  að   víkja 
vöggu  þinni   frá; 
kalt  er  að   btia 
við   brjóst  þitt,  móðir! 
og  ég  á  mér 
ekkert  hæli 
aftur   að    verma 
inni  mig. 

Bíum,    bíum, 

barnið    góða, 

sofðu   nú   sætt 

og    sofðu    lengi, 

þó  að   höll 

og  hægindislaus 

og   grafkyr 

í    grundar   skauti 

vagga    þín    standi; 

vertu   í  ró. 


„Ég  þekki  þessar  vísur",  sagði  systir  mín;  „en 
þeim  er  ekki  vel  snúið,  þú  hefðir  ekki  átt  að  hafa 

18* 


—  27G  — 

f ornyrðalagið,  og  ....".  „Hitt  var  ekki  vinnandi 
vegur",  sagði  ég  í  mestu  ákefð  og  gleymdi  mér  öld- 
ungis;  „hefði  ég  átt  að  fara  eftir  frumkvæðinu  og 
hafa  sömu  stuðlaföll,  þá  hefði  mér  tekizt  enn  ver; 
en  hver  hefir  sagt  þér,  að  ég  hafi  snúið  því?"  „Nú 
hefirðu  sagt  það  sjálfur",  svaraði  hún  mér  brosandi;. 
„en  svo  ég  gegni  því,  sem  þú  ætlaðir  að  segja,  þá. 
held  ég  leikinn  maður  hefði  getað  haldið  hvoru- 
tveggja,  bragarhættinum  og  efninu.  Þegar  snúið  er 
í  annan  bragarhátt,  fær  skáldskapurinn  oftast  nær 
annan  blæ,  þó  ef nið  sé  reyndar  hið  sama ;  og  víst  er 
um  það,  að  þetta  kvæði  hefir  dofnað,  ég  veit  ekki  í 
hverju;  það  er  nokkurs  konar  inndæl  og  barnaleg 
angurblíða  í  öllu  frumkvæðinu,  og  hennar  sakna  ég 
mest  hjá  þér,  frændi  minn!  enda  tekstu  of  mikið  í 
fang,  að  reyna  þig  á  öðrum  eins  skáldskap  og  þessi 
er".  „Það  held  ég  nú  líka",  sagði  ég;  „en  þó  hefi  ég 
vitað  suma  takast  meira  í  fang;  það  er  nú  til  a& 
mynda  hitt  kvæðið,  sem  ég  ætlaði  að  hafa  yfir;  má 
ég  lofa  þér  að  heyra  það?"  Hún  gegndi  mér  öngu 
og  horfði  ofan  í  saumana,  eins  og  hún  hefði  ekki 
heyrt,  hvað  ég  sagði.  „Hana  grunar  eitthvað",  hugs- 
aði  ég  með  sjálfum  mér,  en  lét  samt  ekki  á  mér 
bera  og  f ór  að  þylja  kvæðið.   Það  er  svona : 

Dunar  í  trjálundi,  dimm  þjóta  ský;  — 
döpur   situr  smámeyja   hvamminum   í; 
bylgjurnar  falla  svo   ótt,   svo  ótt; 
öndinni   varpar  á  koldimmu-nótt 
brjóstið    af   grát-ekka    bifað. 

„Heimur    er   tómur   og   hjartað,    það    deyr; 
hvergi  finnst  neitt.  að  ég  æski  þess  meir. 
Heilaga!   kalla  mig  heim,  ég  er  þreytt, 
hefi  eg  þess  notið,  sem  jörðin  fær  veitt; 
því   eg   hefi   elskað    og  lifað". 

,,Tárin    að    ónýtu    falla   á   fold, 

fá   hann   ei   vakiö,   er   sefur   í   mold. 


—  277  — 

SegSu    hvað    hjartanu    huggunar   ljær, 
horfinnar  ástar  er  söknuSur   slær; 
á  himnum  þess  hygg  eg  at5  leita." 

„Tárin   að   ónýtu   falli   á  fold, 
fái  hann  ei  vakið,  er  sefur  í  mold; 
mjúkasta  hjartanu   huggun   það    ljær, 
horfinnar  ástar  er  söknuður   slær, 
hennar  aS  minnast  og-  harma." 

Systir  mín  sat  kafrjóð  og  kepptist  við  að  sauma. 
„Þessu  er,  held  ég,  betur  snúið",  sagði  ég  þá,  „og 
þú  hefur  náð  bragarhættinum  dável;  það  hef  ég  séð, 
þó  ég  skilji  ekki  sjálft  kvæðið.  Þú  átt  gott  að  geta 
skilið  þjóðverskuna,  og  það  væri  vel  gert  af  þér  að 
kenna  mér  dálítið  líka.  Mér  er  kvöl  í  að  skilja  ekkert 
af  því,  sem  þeir  hafa  gert,  hann  Schiller  og  aðrir  á 
Þjóðverjalandi".  „Hvar  hefirðu  náð  þessum  vísum?" 
sagði  systir  mín,  og  sá  ég  hún  var  bæði  sneypt  og 
reið;  „ég  hefi  allt  af  haldið  mér  væri  óhætt  að  trúa 
þér,  og  þú  myndir  ekki  taka  neitt  í  leyfisleysi".  Mér 
varð  bilt  við  þetta.  „Það  hefi  ég  ekki  heldur  gert", 
sagði  ég  og  var  stuttur  í  svari;  „þú  gafst  mér  um 
daginn  nokkrar  sveskjur,  eins  og  þú  líklega  manst, 
og  vafðir  kvæðinu  utan  um  þær;  það  var  að  sönnu 
uppkast,  en  ég  hélt  mér  væri  leyfilegt  að  lesa  það, 
fyrst  þú  leyndir  því  ekki  meir  en  sona.  Ég  hefi  aldrei 
haft  það  yfir  fyr  en  núna,  og  því  síður  hefi  ég  sagt 
frá,  að  þú  hafir  snúið  því".  „Blessaður!  ég  ætla  að 
biðja  þig  að  gera  það  ekki  heldur.  Mér  er  ekki  mikið 
um  það  breiðist  út,  að  ég  sé  að  fást  við  þess  hátt- 
ar;  það  hefir  aldrei  þótt  mikil  prýði  á  kvenfólki". 
„Vertu  öldungis  óhrædd",  sagði  ég  svo  blíðlega,  sem 
ég  gat;  „en  takist  þér  ekki  ver  í  annað  sinn,  held 
ég  þú  ættir  að  bera  það  oftar  við ;  ég  skal  hjartans- 
feginn  eigna  mér  allt,  sem  þú  gerir,  —  en  það  er 
samt  reyndar  skömm ;  þessu  ráði  verð  ég  að  sleppa". 
„Þér  er  það  held  ég  óhætt",  sagði  systir  mín,  og  var 


—  278  — 

nú  orðin  eins  hýr  og  áður.  „Ég  yrki  varla  svo  mik- 
ið,  að  okkur  verði  vandræði  úr  skáldskapnum  mín- 
um.  En  þú  hafðir  eitthvað  eftir  sjálfan  þig,  það 
held  ég  verði  gaman  að  heyra".  „Já,  það  er  satt", 
sagði  ég;  „það  voru  tvö  smákvæði;  annað  er  síðan  í 
hittifyrra,  og  það  er  um  þig,  en  hitt  gerði  ég  um  lóu 
í  gær  eða  fyrradag;  það  eru  nógu  falleg  kvæði,  sér 
í  lagi  endinn  á  þínu".  „Ég  held  ég  muni  úr  þér  bull- 
ið",  sagði  systir  mín;  „lof'  mér  samt  að  heyra  það 
seinna".  „Mig  langar  til  að  heyra  hitt  fyrst",  sagði 
ég;  „það  er  bezt  ég  fari  með  þau  bæði".  Hildur  gat 
ekki  gert  að  sér  að  hlæja,  en  ég  gaf  mig  ekki  að  því 
og  fór  að  þylja  kvæðið  það  í  hittifyrra : 

SáutS    þið    hana  systur  mína 
sitja  lömb  og  spinna  ull? 
Fyrrum   átti   ég  falleg   gull; 
nú   er  ég  búinn   að    brjóta   og   týna. 

Einatt  hefir  hún  sagt  mér  sögu; 
svo  er  hún  ekki  heldur  nízk: 
hún   hefir  gefið   mér   hörpudisk 
fyrir  að  yrkja  um  sig  bögu. 

Hún    er   glöö    á   góSum   degi, 
—  glóbjart  liíSast  hár  um   kinn  ■ — 
og  hleypur,   þegar  hreppstjórinn 
finnur  hana  á  förnum  vegi. 

„Gaman  hafði  ég  af  þér  þá",  sagði  ég  kank- 
brosandi,  og  byrjaði  undir  eins  á  hinu  kvæðinu ;  það 
var  reyndar  ekki  merkilegt;  það  er  sona: 

Snemma  lóan   litla  í 
lofti   bláu   „dírrindí" 
undir  sólu   syngur: 
„LofiÖ  gæzku  gjafarans, 
grænar  eru   sveitir  lands, 
fagur  himinhringur. 

Ég  á  bú  í  berja-mó, 
börnin   smá,   í   kyrð   og  ró, 


—  279   — 

heima  í   hreiðri   bíða; 
mata   eg-   þau   af   móðurtryggð, 
maðkinn   tíni   þrátt  um  byggð 
eða  flugu  fríða". 

Lóan   heim   úr   lofti   flaug, 
(ljómaði   sól   um  himinbaug, 
blómi  grær  á  grundu) 
til   að    annast   unga   smá.  — 
—  Alla  étið  hafði  þá 
hrafn   fyrir  hálfri  stundu! 

„Það  er  nú  svo",  sagði  systir  mín;  „sástu  til  ló- 
unnar,  sem  þú  gerðir  þetta  um?"  „Það  trúi  ég  ekki", 
svaraði  ég  henni,  „en  sona  mun  það  hafa  farið  samt, 
annars  hefði  mér  varla  dottið  það  í  hug".  „Þú  talar 
svo  undarlega,  frændi!"  sagði  Hildur;  „en  nú  er 
peysan  búin;  við  skulum  fara  og  tína  í  hana,  alt 
hvað  við  getum".  Þetta  starf  var  skjótt  af  hendi 
leyst;  við  fylltum  peysuna  með  grös,  bundum  hana 
við  annan  pokann,  og  að  svo  búnu  settumst  við  nið- 
ur  aftur.  Þá  var  komið  sólskin  niður  um  dalinn,  en 
uppi  hjá  okkur  bar  skugga  á;  hægur  blær  á  sunnan 
rann  um  fjallið  og  flutti  með  sér  líf  og  yl.  Við  sát- 
um  þegjandi  og  skemmtum  okkur  við  að  sjá  skugg- 
ana,  sem  liðu  í  ýmsum  myndum  yfir  engjar  og  haga, 
eftir  því  sem  skýin  losnuðu  og  bárust  á  burt  um 
himininn. 

„Vildirðu  ekki  vera  svo  léttur",  sagði  systir 
mín,  „að  þú  gætir  sezt  á  einhvern  fallegasta  skugg- 
ann  þarna  niður  frá,  og  liðið  svo  yfir  landið,  sveit 
úr  sveit,  og  séð  það,  sem  fyrir  ber?"  „Ekki  væri  það 
óskemmtilegt",  svaraði  ég;  „en  ef  skýin  þarna  uppi 
eyddust,  þegar  ég  væri  kominn  norður  á  Sléttu,  þá 
færi,  held  ég,  skugginn  líka,  og  svo  hefði  ég  ekkert 
að  sigla  á  aftur  heim  til  þín".  Systir  mín  leit  við 
mér  einhvern  veginn  skrýtilega,  að  mér  þótti,  eins 
og  hún  væri  að  virða  mig  fyrir  sér,  og  sagði  heldur 


—  280  — 

seint:  „Þá  gætirðu  sezt  að  á  Sléttunni,  þangað  til 
þú  ert  orðinn  nógu  stór  til  að  geta  gengið  heim  aft- 
ur  og  vaðið  árnar  á  leiðinni".  Þetta  svar  sárnaði 
mér,  eins  og  von  var  til,  og  ætlaði  ég  mér  að  borga 
það  með  einhverjum  meinyrðum;  en  í  sama  bili 
heyrðum  við  voðalegan  dynk,  rétt  fyrir  ofan  okkur, 
og  síðan  hvern  af  öðrum,  svo  f  jallið  skalf  og  titraði. 
„Guð  varðveiti  mig!",  sagði  systir  mín;  „varaðu  þig, 
blessaður!  það  er  grjóthrun".  Ég  rauk  á  fætur  og 
ætlaði,  held  ég,  að  flýja,  en  þegar  mér  varð  litið 
npp,  fleygði  ég  mér  í  fangið  á  henni,  og  sagði  með 
öndina  í  hálsinum:  „Ég  er  hræddur  við  steininn, 
systir  góð!"  I  þessu  vetfangi  flaug  stóreflis-bjarg 
fram  hjá  okkur;  það  hófst  í  háa  loft  og  hjó  upp 
torfur  úr  rindanum,  þar  sem  við  stóðum,  og  fyr  en 
augað  eygði,  var  það  horfið  fram  af  skeiðinni,  en 
dynkirnir  ukust  nú  um  allan  helming  og  gráblár 
reykur  og  eldlykt  gusu  upp.  „Tarna  er  óttalegur 
skruðningur",  sagði  systir  mín  og  hélt  fast  utan  um 
mig;  en  þó  ég  raunar  væri  hræddur,  sá  ég  samt,  að 
steinninn  var  floginn  fram  hjá,  og  fór  mér  þá  að 
sýnast  ráðlegast  að  bera  mig  karlmannlega.  „Heyr- 
ist  þér  það?"  sagði  ég,  „en  þér  er  samt  óhætt  að 
sleppa,  því  þær  eru  allar  í  skeiðinni  fyrir  neðan  okk- 
ur;  —  þú  varst  býsna  hrædd".  1  því  ég  sagði  þetta, 
snéri  ég  mér  undan  um  leið,  til  þess  að  þurka  af  mér 
svitann  og  lofa  guð  í  hálfum  hljóðum;  því  ég  sá 
glöggt,  að  við  höfðum  verið  í  lífshættu.  „Þarna  ertu 
kominn !",  sagði  systir  mín,  og  vissi  ekki,  hvort  hún 
átti  að  fyrtast  eða  hlæja;  „hleypur  fyrst  í  fangið  á 
mér  af  hræðslu,  og  segir  svo  ég  skuli  vera  óhrædd 
og  mér  sé  óhætt  að  sleppa,  þegar  hættan  er  um  lið- 
in".  Ég  lét  eins  og  ég  heyrði  ekki  þetta,  en  bar  mig 
að  snúa  talinu  við.  „Veiztu  þá  af  hverju  grjóthrunið 
kemur?"  sagði  ég,  og  var  býsna  spekingslegur ;  „það 


—  281  — 

eru  sumir  steinar,  sem  sitja  framan  í  brekkunni  og 
tolla  ekki  á  neinu,  nema  leir  og  sandi,  sem  runnið 
hefir  í  kring  um  þá.  Nú  þegar  regnið  kemur,  skolast 
allur  leirinn  í  burtu,  og  þá  losnar  steinninn  og  fer  á 
stað,  eins  og  þér  gefur  að  skilja".  „Allténd  ertu  nógu 
skýr",  sagði  systir  mín;  „það  hefir  sjálfsagt  verið 
regnið  í  dag,  sem  losaði  bjargið  áðan".  „Eða  þessi 
þá",  sagði  ég,  og  benti  upp  fyrir  okkur;  þar  stóð 
maður  á  klettasnös,  og  bar  við  himininn.  Nú  fengum 
við  nóg  að  hugsa  um  annað  en  grjóthrunið.  Við  gát- 
um  ekki  gizkað  á,  hvaða  maður  þetta  gæti  verið,  og 
hvað  hann  væri  að  gera  upp  um  tinda.  „Það  getur 
"varla  verið  útilegumaður",  sagði  ég,  og  fór  að  halda 
mér  í  handlegginn  á  systur  minni;  „fjallið  hérna 
liggur  milli  sveita,  og  er  ekki,  svo  ég  viti,  áfast  við 
jöklana  eða  Ódáðahraun.  Vilt'  ekki  koma,  systir 
góð !  við  skulum  flýta  okkur  á  stað !"  1  þessu  bili  fór 
maðurinn  aftur  í  hvarf,  eins  og  hann  hefði  gengið 
til  fjalls.  „Þér  er,  held  ég,  óhætt  að  sleppa",  sagði 
systir  mín,  og  hermdi  eftir  mér;  „útilegumaðurinn 
þinn  er  farinn" 


SALTHÓLMSFERÐ. 


Sendibréf   herra  Jónasar  Hallgrímssonar  til   sinna 

samferðamanna. 


Hæstvirtu  herrar  og  meðb .  .  .  .  r ! 
Ég  er  nú  á  ferðinni  til  Salthólms  og  verð  að  rita 
ferðabók,  sosem  eins  og  við  værum  allir  á  inni  miklu 
ferð  til  Hveneyjar.  Ég  er  nú  á  ferðinni  til  Salthólms, 
og  rita  þetta,  eins  og  þið  getið  nærri,  úti  hjá  fagurri 
kvinnu  í  gulu  húsi,  eins  og  þið  getið  nærri.  Ég  lagði 


—  282  — 

á  stað  úr  Khfn.  um  miðdegi  og  nú  er  varla  ein  stund 
til  náttmála,  enda  hefi  ég  náð  3  eða  4  dauðum  dýr- 
um  af  ættstofni  lindýranna,  sem  ég  hefi  aldrei  áður 
séð.  Þau  sátu  föst  á  kalksteini  gráum  og  fornum, 
rétt  fyrir  utan  skemmuna,  sem  meistari  Lindberg 
prédikar  í.  Hvur  em  eg,  að  eg  líki  mér  við  Lindberg? 
—  Piltar  góðir,  þetta  ætlar  að  verða  undarleg  sjó- 
ferð.  Ég  er  búinn  að  reykja  tvær  tóbakspípur  og 
drekka  sosem  hálfan  pela  af  frönsku  brennivíni,  en 
vindurinn  hefir  verið  á  móti  mér,  so  ég  er  ekki  kom- 
inn  lengra  en  þetta.  Áður  en  ég  fór  af  stað,  taldi 
ég  í  sjóðnum,  eins  og  Hindenburg  hefir  fyrir  mælt. 

Þar  voru    3rd.  68  sk. 

Þar  að  auki  í  pjáturstokki  brauð  og  smér 

fyrir    "     18 

f rakkneskt  brennivín  fyrir  "     16 

tóbak  fyrir "     11 

tinnur  og  tundursvampur  fyrir   "       2 


með  öllu  og  öllu  4rd.  19  sk. 

Þetta  hafði  ég  til  ferðarinnar  og  er  nú  farinn  að 
eyða  af  því  öllu  saman;  þegar  ég  kem  í.  náttstað  í 
kvöld,  skal  ég  reyna  til  að  virða  það  og  rita  ykkur 
greinilega,  hvað  mikið  hefir  eyðzt.  Ég  hefi  ekkert 
séð  merkilegt,  nema  hjólskip  mikið  og  fagurt  (lík- 
lega  svenskt),  og  mórauðan  sauð,  íslenzkan,  sem 
stappaði  niður  fætinum,  þegar  hann  sá  mig.  Ég  hefi 
líka  reynt  að  geta  mér  til,  hvað  margir  faðmar 
af  eldiviði  væru  í  trjánum  á  leiðinni,  það  hafa  verið 
tveir  og  þrír  faðmar  og  mest  6  og  hálfur,  eins  og 
])ið  getið  nærri.  Ég  gleymdi  að  bera  tólg  á  posteriora, 
áður  en  ég  fór  á  stað.  Hvur  em  eg,  að  ég  líki  mér 
við  Hindenburg? 


—  283  — 

Skrifað  á  Táralæk,  27.  Júlí  1836. 
Nóttin  er  liðin,  herra,  og  morgunroðinn  ljómar 
þarna  úti.  Ég  hefi  sofið  vært  í  4  eða  5  tíma,  nema 
hvað  bræður  okkar  vöktu  mig,  svínin  á  Táralæk, 
mikil  og  feit  og  gullfallegt  búsílag.  Sængurkonan 
eða  konan,  sem  þjónar  mér  til  sængur,  hún  er  so  góð 
í  sér  og  viðkunnanleg,  að  ég  get  ekki  gert  gys  að 
henni  í  þessum  reikningi.  Reikningurinn  er  36  skl. 
með  öllu  og  öllu,  mjólk  og  brauð  og  sætt  kaff i ;  stall- 
meistarinn  á  Táralæk  segir  að  það  sé  gott.  —  12  skl. 
handa  Bagge  á  Bellevue  og  skammir  um  landið !  Það 
var  nóg  handa  honum!  So  hefi  ég  séð  Markús  guð- 
spjallamann  og  undarlegan  kola  í  fjörunni,  en  hafði 
ekki  tíma  til  að  kryf  ja  hann. 


Geologisk  Excursion,  safnað  steinum  og  skeljum 
og  skoðaðir  bakkarnir  frá  Táralæk  og  út  undir 
Strandmyllu.  Galerites  albogalerus  í  mergillagi  fyrir 
ofan  bláleirinn. 

Strandmyilan  er  hefðarhús; 
hriktir  þar  allt  og  skrjáfar; 
ég  sá  fló  og  færilús 
á  fuglinum  honum  Láfa. 

„Du  slaaer  ikke  4 — 5  Kegler !"  sagði  Ólaf ur ;  „þú 
hnekkir  trauðlega  7  ballarstrýtum  í  högginu",  sagði 
ég.  Þá  kom  hugur  í  báða  og  fórum  að  hnekkja  strýt- 
unum ;  —  einn  skl.  fyrir  höggið,  og  sona  vann  ég  42. 
Því  næst  át  ég  sauðarkjamma  og  blóðrauðan  graut 
hjá  Þórði  mínum  Daníelssyni,  horfði  yfir  landið  og 
sjóinn,  sá  pappírinn  verða  til,  —  að  ógleymdri 
fjölinni,  sem  álabörnin  skríða  á.  Strandmyllan  er 
hefðarhús,  hriktir  þar  alt  og  skrjáfar! 


—  284  — 

Geologisk  Excursion.  Kalkhellur  og  mergillög  í 
sandgröfinni  fyrir  sunnan  Vedbekk  og  fallegt  dýr  í 
tinnu   (galerites?). 


Vedbekk  —  um  nónbilið;  —  lærðar  viðræður, 
falleg  stelpa  og  kaffi  á  8  skl.  Berfættur  samferða- 
maður.  Æfintýrið  í  Fuglehave-gaard  og  gryfjurnar 
þar  í  skógnum. 


Hirschholm.  Brauð  og  tevatn  fyrir  11  skildinga 
(Thevandsknegten!).  Kirkjan  og  ekkjan.  Geologisk 
Excursion  til  mógrafanna.  Þaðan  ók  ég  spölkorn 
með  bónda  og  gaf  honum  8  skl.  Skógurinn. 

Gekk  ég  í  Gribbskógi, 
gola  þaut  í  blöðum, 
örn  flýgur  yfir, 
ormur  skríður  í  mosa: 
þá  var  dauflegt, 
er  dagskvöldi  á 
vargar  góu 
hjá  viðarrótum. 

Ein  sat  hún  úti 

augna-hýr 

og  mjúkhent 

á  mosaþúfu, 

þar  sem  lambkind 

lék  sér  í  rjóðri; 

kyssti  ég  kotbarn, 

það  kostar  ekki  par. 


—  285  — 

Friðriksborg  28.  júlí  um  morguninn.  Þetta  er 
undarleg  sjóferð,  piltar  góðir!  Ég  er  nú  á  ferðinni 
til  Salthólms,  so  það  er  ekki  að  kynja,  þó  ég  væri 
votur  eins  og  skolaköttur,  þegar  ég  kom  hingað  í 
gærkvöldi.  Ég  ætlaði  að  finna  herra  Ulriksen,  en 
villtist  inn  í  sjónarleikahúsið  hans  herra  Bekkers. 
Þar  var  verið  að  ljúka  við  „Kotzebues  Mord,  Mi- 
misk-plastisk  Forestilling  i  12  Billeder".  Guð  sé  oss 
næstur!  Ég  hefi  sofið  í  alla  nótt  og  hér  er  falleg 
stelpa,  en  ég  hefi  ekkert  að  kalla  getað  talað  við 
hana.  Nú  fer  ég  að  borða  árbitann  minn  og  so  að 
skoða  bæinn.  Veðrið  er  mesta  óhræsi. 


Veðrið  er  að  skána,  ég  er  búinn  að  borða  og 
herra  Ulriksen  hefir  fengið  hjá  mér  85  skl.  Það 
var  of  mikið  handa  hönum  og  nóg  handa  mér.  Nú 
fer  ég  að  skoða  bæinn,  og  þyrfti  þó,  ef  vel  væri,  að 
bíða  dál'tið  enn,  til  að  erta  herra  Ulriksen,  hann  er 
hræddur  um  konuna  sína  eins  og  ég  væri  tigris 
aspera  Gaetulusve  leo,  síðan  hann  heyrði  ég  væri  ís- 
lendingur.  Ólafur  karlinn  mun  hafa  hvekkt  hann, 
vesaling.  Konan  er  hér  um  bil  17  vetra,  lítil  og 
snyrtileg  og  glaðleg;  ég  uppgötvaði  hana  í  morgun  í 
eldhúsinu.  Múrmeistarinn  segir  um  ólaf  vorn  „han 
rendte  bestandig  her  over  til  os;  —  det  er  en  munter 
Herre,  den  samme  Johnsen;  hils  ham  ellers  meget 
flittig  fra  mig,  naar  de  kommer  til  Kj0benhavn." 

ólafur  sjóli  einn  í  borg 
alla  verta  þreytir. 
ólafur  rólar  einn  um  torg 
Afmors  kerta  beitir, 
Ólafur  tóla  einn  með  dorg 
æðir  í  sterta  leitir, 


—  286  — 
Ólafur  stólar  upp  á  Borg*) 


Ég  hefi  reynt  til  að  ná  í  jómfrú  Lichtenstein,  en  það 
var  ekki  hægt. 


Sólin  upprunnin  er 
á  austursíðu, 
fjalltinda  forgyller, 
með  hálsahlíðum. 

Fjalltindarnir  eru  tumarnir  hérna  í  Baksverði, 
(því  nú  er  ég  hér  kominn)  og  hálsahlíðarnar,  þær 
eru  líklega  rassinn  á  vertinum,  sem  stendur  álengd- 
ar  og  snýr  að  mér  bakinu,  en  gefur  mér  samt  auga 
við  og  við,  af  því  hann  sér  ég  er  að  rita  í  dagbók- 
ina  mína.  Hindenburg  segir,  að  króarvertum  sé  ekki 
um  það.  Þetta  er  um  morguninn  29.  júlí.  Ég  hefi 
ekki  komið  því  við,  að  skrifa  neitt  fyrr  en  hér.  — 
So  ég  víki  aftur  til  Friðriksborgar,  þá  skoðaði  ég 
borgina  utan  vel  og  vandlega.  Utan!  Aumur  maður, 
komst  ekki  inn  fyrir  peningaleysinu.  So  spurði  ég 
mig  fyrir  um  kalknámurnar  og  fór  af  stað. 


Lítill  jarðfræðingur  4  vetra  og  mjólkin  hans 
Povelsens.  Upplýsingar  um  herra  Ulriksen.  Ég  gekk 
nefnilega  sama  veg  og  ég  kom,  gegnum  „Prestevan- 
gen"  og  „Frederiksborg-Dyrehave"  til  Paulsens,  skóg- 
arfógetans.  Þaðan  gegn  um  Lilleröd  til  Lynge  og 
á  króna  til  Madömu  Andersen,  því  maðurinn  var 
ekki  heima;  brauð  og  brennivín  og  kaffe  fyrir   18 


)    Crediten   leve! 


—  287  — 

skl.  Upplýsingar  um  herra  Ulriksen  og  Slotsforvalt- 
arann.  Christjana  með  óyndið,  og  eitt  lítið  eldhús- 
æfintýri.  Forstraad  Lund. 


Geologisk  Excursion  í  Þorkelskóg;  tveggja  eykta 
bið.  Kalkof narnir ;  samanburður  milli  kalksins  í 
„Therkelskow"  og  Salthólma-kalksins.  Efunarmál, 
hvurt  Forchhammer  segir  satt. 


Farum-kró.  Rom  og  sykur,  vatn  og  mjólk  fyrir 
10  skl. ;  —  vitlaus  stelpa  og  bölvandi  kerling,  feitari 
«n  djöfullinn.  Skógurinn  prestsins,  ágætlega  falleg- 
ur  og  skemmtilegur. 

Nóg  er  í  Nórskógi, 
nýtar  gæsir, 
prjónameyjar 
og  píknafjöld. 

Barnið  á  skógarhorninu,  sem  hafði  brotið  ölglasið. 

Sá  ég  í  Hárskógi 
hindir  bíta 
grasið  væna 
og  gullinknappa ; 
þá  voru  blöðrur 
á  báðum  fótum 
og  iljar  illsárar 
á  aumum  mér. 

Þá  kom  ég  til  Baksvarðar  og  beiddist  gistingar. 
Pegursta  kvöld  eitt  fyrir  sig,   sem   ég  man  til   ég 


—  288  — 

hafi  lifað.  Meðallagi  vinnukonur,  tevatn,  brauð  og 
brennivín.  Jómfrúin  og  0retvisten. 

Undur  og  skelf ing !  Voldugur  f rúkostur  og  hesta- 
læknir,  manna  mestur  og  kátastur,  að  skemmta  mér. 
Hann  minntist  á  Magnús  Hákonarson,  fullur  af  lotn- 
ingu,  og  segir,  að  þá  hafi  sér  verið  mest  skemmt  á 
ævi  sinni,  þegar  Magnús  hafi  verið  að  hvolfa  úr 
herra  Sörensen.  „Han  vendte  ham,  Gud  straffe  mig, 
saa  pænt,  at  det  var  en  Lyst  at  se  paa".  Reikning- 
urinn  minn  er  1  rd.  og  5  skl.,  með  tóbaki  fyrir  6  skl. 
Guð  sé  oss  næstur!  og  þó  veit  ég  ekki,  hvurt  það< 
er  of  mikið.  Þetta  er  undarleg  sjóferð,  piltar  góðir! 
Ég  er  nú  á  ferðinni  til  Salthólma. 


Fjárkonu  hjá  — 

fjárkonu  hjá 

að  (paga  av, 

ekki  munu  það  allir  fá; 

illt  er  mér  í  stóru-tá, 

ég  ligg  á  legustóli, 

hann  er  so  rauður,  hann  er  so  rauður; 

hvað  það  er  bágt  að  vera  dauður! 

því  sætt  er  að  liggja  Scháffer  hjá 

á  sona  mjúku  bóli. 

Þetta  1  i  g  g  j  a  h  j  á  má  ekki  misskiljast,  þvf 
það  þýðir  ekki  nema  að  1  i  g  g  j  a  eins  og  ég  lá. 
um  árið,  þegar  ég  stóð  í  panti,  vesalingur. 

Ég  fór  á  stað  úr  Baksverði  um  dagmál,  og  skoð- 
aði  sandgrafirnar  fyrir  norðan  bæinn.  Þaðan  fór  ég 
til  Friðriksdals  og  Lyngbæjar,  þaðan  til  Jægers- 
borgar  og  Ordrups,  og  drakk  á  leiðinni  mjólk  og 
rommblöndu  fyrir  10  skl.  Á  þessari  leið  talaði  ég  við 
nokkura  bændur  um  vegabæturnar.  Þeir  mega  hafa 


—  289  — 

á  spöðunum  og  mæta  með  hesta  og  vagn,  hvur  aum- 
inginn  8 — 12  daga  á  ári,  eftir  því  sem  þeir  sögðu 
mér. 

„Ormurinn  kemur,  —  ekki  má!"  hér  koma  bölv- 
aðir  gestir,  so  ég  verð  að  fara  á  fætur  og  hætta  að 
skrifa  og  reykja,  og  nú  hefi  ég  ekkert  að  gera,  nema 
ef  það  skyldi  vera  að  skoða  gatið,  sem  þjófarnir 
skáru  á  tjaldið  hans  herra  Nielsens  í  nótti  var.  Þá 
var  Ari  of  f  jærri  að  gæta  tjaldsins.  Madama  Scháf- 
fer  hefir  nálgazt  hund,  og  lætur  hann  vera  í  sínu 
tjaldi,  so  enginn  grandar  því  eða  neinu,  sem  hún  á. 
—  Hvur  em  eg,  að  ég  líki  mér  viÖ  madömu  Scháffer? 
(Kaffi  10  skl.). 


Þarf  eg  einn  að  arka 
á  utanfótar-jarka 
yfir  leið   [og  laut], 
þó  að  blöðrur  bláar 
á  belli  minnar  táar 
kenni  kvala[-þr]aut. 

Laufin  gr[ænu  gróa] 

og  grösin    [út  um  móa]  ; 

háar  eikur    [una  sér], 

og  litlar   [liljur  dey]ja, 

láta  mig   [einan]   þreyja, 

—  ef  að    [hæli]    eg  hefði  mér. 

Bezt  er   [heim]  að  halda; 
huldar   gættir  tjalda, 
so  ekkert  úr  þeim  næst. 
[Eg]  kann  ekki  að  stela 
og  illt  er  mér  í  bela, 
því  ekkert  í  hann  fæst. 

19 


—  290  — 

Þetta  er  undarleg  sjóferð,  piltar  góðir!  Nú  er 
klukkan  ...  og  ég  er  aftur  kominn  í  gula  húsið  og 
lýk  þar  við  ferðabókina,  sem  ég  byrjaði. 


HREIÐARS-HÓLL. 


Á  einum  stað  í  Norðurlandi  stendur  haugur 
fram  til  dala,  og  er  ýmist  kallaður  Hreiðarshóll  eða 
Hreiðurhóll.  Það  hefir  farið  með  nafnið  á  þessum 
haugi,  eins  og  vant  er  að  fara  með  örnefni,  að  þegar 
þau  fyrnast,  og  það  er  gleymt,  sem  þau  voru  við 
kennd,  þá  ruglast  örnefnin,  og  enginn  maður  veit, 
hvað  þau  merkja.  Sumir  segja  Hreiðarshóll  sé  rétt- 
ara,  og  sé  nafnið  dregið  af  fornmanni,  sem  þar  hafi 
verið  heygður;  aftur  segja  sumir,  að  þetta  sé  rangt, 
og  færa  það  til  síns  máls,  að  á  hverju  sumri  verpi 
sólskríkjur  og  steindeplar  í  urðinni  fyrir  ofan  hól- 
inn,  svo  hitt  sé  réttnefni,  að  kalla  hann  Hreiðurhól. 
Höfundur  þessara  blaða  er  ekki  fær  um  að  skera  úr 
svo  mikilvægri  þrætu,  en  lætur  sér  nægja  að  skora 
á  alla  fornfræðinga,  að  þeir  noti  þetta  tækifæri,  til 
að  reyna  skarpleikann  og  sýna  lærdóminn,  og  eyða 
þessu  þrætuefni  fyrir  þeim  í  Grímstaða*)-hrepp,  svo 
þeir  fái  tíma  til  að  keppa  um  eitthvað,  sem  þeim  er 
nákomnara  og  sveitinni  gæti  orðið  hagur  að.  Til- 
gangur  þessara  blaða  er  einungis  að  segja  rétt  og 


*)  Þessu  bæjarnafni  er  breytt,  og  eins  verður  gert  á  hverj- 
um  stað  í  þessari  sögu,  þar  sem  nefna  þarf  menn,  sem  annað- 
hvort  eru  lifandi  eCa  nýdánir;  þetta  þótti  varlegra,  til  að  kom- 
ast  hjá  að  styggja  neinn.  íslendingar  eru,  enn  sem  komið  er, 
svo  óvanir  við  að  sjá  nafn  sitt  nefnt  eða  gjörða  sinna  getið  á 
prenti,  að  þeir  fælast  bækurnar,  eins  og  „gapastokk",  en  vara 
sig  ekki  á,  að  tungurnar  allt  í  kring  um  þá  eru  bæði  fjölmælt- 
ari  og  verri  viðfangs  en  bækurnar;  því  bækurnar  geta  ekki  bor- 
ið  A  móti  því.  sem  þær  hafa  sagt,  heldur  verða  að  ábyrgjast  það. 


—  291  — 

einfaldlega  frá  nokkrum  viðburðum,  sem  orðið  hafa 
í  manna  minnum  og  eru  svo  eftirtektarverðir  og  að 
nokkru  leyti  svo  hryggilegir,  að  ég  vona  lesandinn 
virði  mér  til  vorkunnar,  þó  ég  hafi  í  upphafinu 
staldrað  við  naf nið  á  Hreiðarshól ;  því  þessi  „bústað- 
ur  enna  dauðu",  hvað  sem  þeir  hafa  heitið,  er  feður 
vorir  lögðu  þar  til  hvíldar,  hann  er  undarlega  riðinn 
við  forlög  þeirra  manna,  sem  mest  verða  nefndir  í 
sögunni. 

Það  var  um  sumarið  1817  —  þegar  hið  danska 
stjórnarráð  var  búið  að  lýsa  friðhelgi  yfir  legsteini 
Kjartans  Ólafssonar,  og  öðrum  fornmenjum  á  Is- 
landi,  og  verið  var  að  hvetja  prestana  til,  að  grennsl- 
ast  eftir  öllu  þess  konar  í  sóknum  sínum  og  senda 
skýrslur  um  það  til  nefndarinnar  í  Kaupmannahöfn, 
sem  á  að  varðveita  fornleifar  ríkisins  — ,  að  farið 
var  að  minnast  á  Hreiðarshól,  og  hvort  það  myndi 
vera  áræðandi  að  grafa  í  hann.  Hóllinn  stendur  í 
Grímstaða-landareign,  og  það  var  alkunnugt  í  sveit- 
inni,  að  hinn  forni  eigandi  Grímstaða  hafði  selt  und- 
an  sér  jörðina  1783,  og  dáið  rétt  á  eftir,  og  um  sama 
leytið  þóttust  menn  hafa  séð  vegsummerki,  að  reynt 
hefði  verið  til  að  grafa  í  hauginn;  en  enginn  vissi 
meira  um  þetta  efni,  né  hvernig  á  því  hefði  staðið. 
Einhvers  konar  óskýr  grunur  hafði  samt  tengt  alla 
þessa  atburði  saman,  og  upp  frá  þeim  degi  lék  það 
orð  á,  að  enginn  myndi  komast  klaklaust  af,  sem 
dirfðist  að  brjóta  Hreiðarshól,  og  sækja  haugbúann 
heim  eða  „vekja  Hreiðar  undir  viðarrótum".  Sumir 
sögðu  um  þær  mundir,  að  presturinn  í  sveitinni 
hefði  líka  snefil  af  þessari  almenningstrú,  en  sumir 
báru  á  móti  því,  og  kölluðu  hann  vera  hyggnara 
prest  en  svo,  að  hann  hræddist  moldir  dauðra  manna, 
en  gátu  hins  til,  að  honum  myndi  þykja  of  mikil 
fyrirhöfn  og  tímatöf,  að  grafa  sundur  hóla.  og  fá 

19* 


—  292  — 

svo  ekkert  í  ómakslaun,  nema,  þegar  bezt  léti,  af- 
gamla  öxi  eða  ryðgað  sverð,  er  varla  yrði  notað  í 
tálguhníf.  Mér  þykir  samt  líkast  til,  að  hvorugir 
þessara  manna  hafi  verið  svo  heppnir  að  geta  sér  rétt 
til  um,  af  hverju  presturinn  hafi  ekki  viljað  láta 
ónáða  Hreiðarshól.  Þetta  ræð  ég  af  ýmsum  atvikum, 
sem  getið  skal  verða  seinna,  þar  sem  bezt  á  við.  En 
skjátlist  mér  í  þessu  efni,  þá  er  samt  eftir  að  vita, 
hvort  aðrir  hvorir  hinna  hafa  rétt  fyrir  sér  að  held- 
ur ;  að  minnsta  kosti  þykir  mér  líklegt,  að  haf i  prest- 
urinn  verið  „hygginn",  eins  og  þeir  segja  með  ber- 
um  orðum,  er  geta  til  þess,  að  hann  hafi  séð  í  tíma- 
töfina,  þá  skjátlist  þeim  í  því,  hvað  sem  öðru  líður, 
að  hann  hafi  haldið  fornleifar  vor  Islendinga  væru 
ekki  dýrmætari  en  svo,  að  þær  væru  helzt  notandi 
til  að  smíða  úr  þeim  eitthvert  áhald,  til  að  mynda 
hníf  eða  ljá,  því  slíka  fásinnu  get  ég  varla  ætlað 
neinum  bónda  um  þessar  mundir ;  miklu  f remur  býst 
ég  við,  að  hver  íslendingur,  sem  annað  hvort  hefir 
nú  að  varðveita  einhvern  fornan  grip,  eða  kynni  að 
eignast  hann  eftirleiðis,  muni  meta  allt  þess  háttar 
svo  sem  dýrmætar  menjar  feðra  vorra  og  þjóðareign, 
er  ekki  má  selja  úr  landi,  þó  gull  væri  í  boði,  og 
því  síður  glata  því  eða  spilla  svo * ) . 

Veleðla  herra  stúdíósus! 

ástar  heilsun. 
Nú  er  einasta  efni  miðans,  að  þakka  yður  fyrir 
allt  gamalt  og  gott  og  góða  viðkynning,  mér  auð- 
sýnda,  sem  ég  jafnan  vildi  minnugur  vera  til  hins 
bezta.  Fátt  er  nú  í  fréttum  að  segja,  utan  mína  bæri- 
lega  vellíðan,  1.  s.  g.  Og  þó  hefði  ég  ekki  núna  farið 
að  tefja  mig  frá  heyinu,  ef  öngvar  væru  fréttirnar 


*)    Hér  vantar   í   söguna. 


—  293  — 

að  skemmta  yður  með.  Nóg  er  í  f réttum,  vinur  minn ! 
og  svo  fáið  þér  sendingu  þar  á  ofan,  ef  kaupmaður- 
inn  tekur  hana  af  mér,  og  kynlega  sendingu,  sem 
enginn  veit  hvað  þýðir,  fyr  en  ég  er  búinn  að  skýra 
frá  því  öllu  saman,  og  þér  eruð  búinn  að  brjótast 
fram  úr  tilskrifinu,  því  það  má  segja  um  mig:  „bet- 
ur  rita  krummaklær",  o.  s.  frv.,  eins  og  kveðið  var 
á  Bægisá  einhvern  tíma.  Þér  munuð  hafa  heyrt,  að 
faðir  minn  er  nú  dáinn,  og  að  ég  hefi  tekið  við  bú- 
inu  eftir  hann.  Það  gengur  svona  og  svona ;  árf erðið 
er  svo  bágt,  að  ég  hefi  lítið  getað  aðhafzt,  sem  fram- 
tak  sé  í,  og  veit  ekki,  að  kalla  má,  enn  sem  komið 
er,  hvort  ég  fyrir  nokkurn  hlut  megi  teljast  dugandi 
bónda-efni.  Hann  bróðir  minn,  sem  guð  tók,  var  í 
öllu  mér  fremri,  og  hefði  hann  lifað,  þori  ég  að  segja 
Knappstaðir  hefðu  bráðum  orðið  bezta  jörðin  í  þess- 
ari  sveit;  en  nú  ætla  ég  hún  muni  níðast,  eins  og 
aðrar  fleiri.  En  því  ætli  ég  sé  að  minnast  á  missinn, 
fyrst  hann  verður  ekki  bættur;  mér  datt  hann  sona 
í  hug,  hann  Sigurður  heitinn,  út  úr  ]>ví,  sem  ég 
ætlaði  að  fara  að  segja  yður  frá.  Þér  munið  eftir 
Hreiðarshól.  1  ungdæmi  mínu  fórum  við  bræður  einu 
sinni  að  grafa  í  hann.  Fólkinu  á  bænum  var  ekki  um 
það,  og  faðir  minn  taldi  okkur  af  því,  en  bannaði 
það  samt  ekki  með  öllu,  því  hann  var  enginn  hjá- 
trúarmaður;  en  vildi  heldur  láta  okkur  vinna  fyrir 
gýg,  en  vekja  okkur  grun  um,  að  hann  væri  hræddur 
um,  að  reiði  haugbúans  yrði  okkur  að  grandi.  Við 
fórum  þá  að  grafa,  og  gekk  það  slysalaust  fyrsta 
daginn.  Um  kvöldið  töluðum  við  bræður  um,  að  nú 
myndi  haugbúi  birtast  okkur  í  draumi  um  nóttina, 
og  líklega  hóta  okkur  reiði  sinni.  Ekkert  varð  samt 
af  því.  Þegar  við  vöknuðum  um  morguninn,  hafði 
okkur  ekkert  dreymt,  og  fórum  við  til  verks  okkar, 
eins  og  fyrra  daginn.  En  þegar  leið  að  dagmálum, 


—  294  — 

kom  maður  ríðandi,  og  þekktum  við  bráðum,  að  það 
var  presturinn.  Hann  heilsaði  okkur  vinsamlega,  og 
sagðist  vera  kominn  að  finna  okkur.  Við  hættum  þá 
að  grafa,  og  settumst  við  allir  niður,  sunnan  undir 
hólnum.  „Ég  vissi  ég  myndi  hitta  ykkur  að  þessu 
verki",  sagði  presturinn,  „og  er  nú  kominn  til  þess 
að  biðja  ykkur  að  hætta  því;  ætlið  þið  munið  láta 
það  að  orðum  mínum?"  Sigurður  varð  fyrri  til 
svars ;  hann  var  líka  eldri :  „Ég  veit  ekki,  prestur 
góður!"  sagði  hann,  dálítið  kímilega;  „það  held  ég 
samt  varla,  nema  ef  þér  gjörið  svo  vel  að  segja 
okkur,  hvers  vegna  þér  beiðizt  þess".  „Það  geri  ég 
þess  vegna",  sagði  presturinn,  „að  ég  veit  víst,  að 
ykkur  er  til  einskis  að  rjúfa  hauginn;  þið  finnið 
ekkert  í  honum,  því  haugurinn  er  rændur  áður". 
Þetta  þótti  okkur  kynleg  saga.  „Hvernig  farið  þér 
að  vita  það?"  sagði  bróðir  minn;  „það  verðið  þér 
að  segja".  Prestur  svaraði  því  ekki,  en  spurði  aftur 
á  móti:  „Hvernig  haldið  þið  ég  hafi  vitað,  hvað  þið 
voruð  að  hafast  að?  Enginn  hefir  farið  á  milli  síðan 
í  gær,  og  getað  sagt  mér  frá  því".  Þetta  áttum  við 
bágt  með  að  skilja,  því  við  vissum,  að  presturinn 
sagði  satt;  við  gegndum  honum  engu.  „Mig  dreymir 
stundum",  sagði  hann  þá;  „í  nótt  til  að  mynda 
dreymdi  mig  mann;  ég  þarf  ekki  að  lýsa  honum 
fyrir  ykkur,  því  ég  ætla  hvorugan  ykkar  að  hræða; 
en  útlit  hans  bar  allt  saman  með  sér,  að  hann  var 
kominn  þaðan,  sem  enginn  hverfur  aftur  til  vakandi 
manna;  hann  gekk  að  rúminu,  þar  sem  ég  lá,  og 
kvað  þessa  vísu: 

Heygður  var  eg  í  haugi, 
hægir  mundu  draugi 
draumar  um  dimma  grímu 
og  dags-höfginn  þungi. 


—  295  — 

Nú  er  eg  barinn  af  báru, 
baugum  er  stolinn  haugur, 
horgreip  og  hryggur  er  barinn. 
Hreiðar  á  sér  ekki  leiði, 
Hreiðar  á  sér  ekki  leiði. 

Af tur  vil  eg  hverf  a, 
sem  eg  áður  var, 
undir  græna 
grundar  skýlu ; 
beri,  beri 
bleikar  kjúkur 
Hreiðars  í  haug 
að  höfði  mínu,  — 

og  þarf  ekki  að  brjóta  tóman  haug",  sagði  myndin; 
,,en  gjarna  vildi  ég  vera  heim  borinn.  Nú  gjör 
fyrir  mín  orð,  og  bið  þá  hina  ungu  menn,  að  þeir 
láti  kyrt  um  sinn,  en  rjúfi  þá  hauginn,  er  þeir  hafa 
fundið  mig  áður;  mun  þeim  vænna  til  hamingju  að 
bera  bein  mín  til  moldar  en  brjóta  nú  híbýli  mín 
með  ránshug  og  fíkjast  þar  til  fjár,  sem  ekki  er". 
„Þetta  dreymdi  mig",  sagði  prestur,  „og  vildi  ég 
þið  létuð  nú  að  orðum  mínum,  og  hættuð  þar  sem 
komið  er,  en  segðuð  ekki  öðrum  frá  viðtali  okkar 
fyrst  um  sinn;  því  mér  kunna  að  verða  lagðar  mis- 
jafnt  út  tillögur  mínar;  skuluð  þið  mega  biðja  mig 
bónar  aftur  á  móti  einhvern  tíma,  þegar  ykkur  lízt". 
Við  bræður  vissum  ekki,  hvað  við  áttum  að  hugsa 
um  sögu  prestsins  en  létum  samt  að  orðum  hans; 
mokuðum  við  þá  moldinni  ofan  í  gröfina,  og  var  það 
ekki  langrar  stundar  verk.  Prestur  þakkaði  okkur 
auðsveipnina  og  fór  nú  aftur  heim  til  sín;  við  fór- 
um  líka  heim,  og  sögðumst  hafa  hætt,  af  því  við 
hefðum  komið  ofan  á  grjót  og  möl;  en  aðrir  sögðu, 


—  296  — 

við  hefðum  hlaupið  burtu,  af  því  okkur  hefði 
sýnzt  bærinn  vera  að  brenna.  Nú  leið  og  beið  — ; 
presturinn  fór  í  burt  á  annnað  brauð,  bróðir  minn 
varð  úti,  faðir  minn  sálaðist,  og  ég  er  orðinn  bóndi 
á  Knappstöðum.  Einu  sinni  í  sumar  var  ég  að  vitja 
um  silunganet  í  ánni,  skammt  f yrir  neðan  Hreiðarshól. 
Straumurinn  hafði  borið  það  upp  undir  bakkann  og 
fest  það  um  hnaus.  Ég  reyndi  að  kraka  netið  upp 
með  stöng,  og  gekk  það  ekki  greitt;  því  eitthvað 
þungt  var  í  því,  og  hélt  ég  fyrst  það  væri  hnaus  eða 
steinn;  en  þegar  það  kom  upp,  sá  ég,  að  þetta  var 
beinabaggi,  vandlega  reyrður  með  snæri,  og  var  svo 
fúið,  að  bagginn  losnaði  allur  í  sundur,  þegar  ég 
fór  að  hrófla  við  honum.  Jeg  sá,  að  þetta  voru 
mannsbein  gömul  og  skinin,  og  vantaði  höfuðið. 
Þetta  þótti  mér  kynleg  veiði,  og  gat  ég  með  engu 
móti  skilið  í,  hvernig  á  henni  stóð. 


KLAUFLAXINN. 


„Sjö  sinnum  sjö  eru  49",  sagði  Hallur  í  Skolla- 
fit;  ,,það  er  föstutíminn,  og  þá  má  enginn  nefna 
kjöt;  —  varaðu  þig,  maður,  á  að  syndga!" 

Ég  hefi  komið  að  honum  í  tunglsljósi,  þar  sem 
hann  sat  á  eldhúsglugga  og  seildist  inn  á  rárnar,  og 
talaði  við  sjálfan  sig  í  hálfum  hljóðum.  —  Hann 
sagðist  liggja  á  dorg  og  vera  að  veiða  og  hélt  það 
væri  hverjum  manni  heimilt.  — 

Og  þegar  hann  kom  á  þingið  og  sýslumaður- 
inn  sagði  hann  hefði  stolið,  þá  bar  hann  ekki  á 
móti  því,  nema  hvað  hann  neitaði,  það  hefði  verið 
kjöt.  „Ég  hefi  tekið  klauflax",  sagði  þjófurinn,  „og 


—  297  — 

býst  við  að  verða  hýddur;  en  það  er  bezt  að  bera 
sig  karlmannlega!" 

Það  bar  ekki  heldur  á  honum,  að  hann  væri 
sérlega  daufur.  En  þegar  honum  var  lesin  upp 
þingbókin  og  hann  heyrði  þar  stóð  ,,fimm  f jórðung- 
ar  af  kjöti",  þá  fór  hann  að  gráta  og  sagði  við  dóm- 
arann:  ,,Krofið  var  fimm  fjórðungar;  en  hitt  voru 
ekki  mín  orð;  skrifið  þér  heldur  6  fjórðunga  og 
setjið  þér  klauflax". 


AÐ  TYGGJA  UPP   Á   DÖNSKU. 


Nú  er  orðinn  siður  fyrir  austan  að  tyggja  með 
framtönnunum ;  en  það  eru  ekki  allir,  sem  vita,  af 
hverju  það  kemur  til. 

Mér  var  sagt  á  einum  bæ,  þetta  héti  að  tyggja 
upp  á  dönsku,  og  þá  fór  ég  að  reyna  það  líka ;  þá 
varð  ég  allt  í  einu  þolinmóður  og  iðinn  að  nema,  og 
þó  ég  væri  lúinn  í  kjálkunum  og  yrði  að  éta  hálf- 
tuggið  á  daginn,  þá  bættist  mér  tvöfalt  upp  á  nótt- 
unni.  Mig  dreymdi  þá,  ég  væri  kominn  á  kjóí  og 
kynni  að  tyggja  upp  á  dönsku,  og  hló  þá  stundum 
hátt  upp  úr  svefninum,  þegar  ég  sá  hunda  bíta  bein, 
eða  bændur  á  peysu,  sem  tuggðu  með  jöxlunum. 

Prestsdóttirin  átti  bágara  en  ég:  hún  var  bæði 
ung  og  fríð,  og  hafði  viðkvæma  samvizku,  en  þrek- 
ið  vantaði  og  styrkleika  sálarinnar  til  að  leggja 
hart  á  sig  og  læra  það,  sem  mest  á  reið:  að  tyggja 
upp  á  dönsku,  eins  og  faðir  hennar;  þegar  hún 
hugsaði  út  í  það,  flóði  hún  stundum  öll  í  tárum  og 
sagði,  guð  hefði  ekki  gefið  sér  jaxlana  til  annars 
en  syndga.  Þá  kom  Hjörleifur  sterki  á  mórauðri 
úlpu  og  hafði  bundið  reipi  um  sig  miðjan.   Hann 


—  298  — 

kenndi  í  brjóst  um  stúlkuna  og  huggaði  hana,  eins 
og  hann  gat.  Hann  stakk  atgeirnum  á  kaf  ofan  í 
jörðina,  setti  frá  sér  50  fjórðunga  kistu,  sem  hann 
bar  á  bakinu,  og  stökk  upp  á  bæjarkampinn,  þar 
sem  við  sátum,  prestsdóttirin  og  ég,  og  tók  svo  til 
crða:  ,,Þú  átt  ekki  að  gráta,  fuglinn  minn!  þó  þér 
hafi  orðið  það  á  að  tyggja  með  jöxlunum;  ég  skal 
segja  þér,  hvernig  þessi  hinn  nýi  siður  er  kominn 
upp  í  sveitinni.  Hér  kom  maður  útlendur  og  hafði 
misst  jaxlana  í  Danmörku;  hann  varð  þá  að  nota 
framtennurnar,  vesalingur,  og  tyggja  með  þeim, 
eins  og  hann  gat.  En  svo  komu  prestar  og  sáu  það 
til  hans  og  tóku  það  eftir  honum,  og  síðan  hver  af 
öðrum.  Þessum  mönnum  hefnist  nú  fyrir,  og  hafa 
gjört  sig  að  athlægi,  af  því  að  þeir  fóru  að  tyggja 
upp  á  dönsku". 


STÚLKAN  1  TURNINUM. 


Einu  sinni  var  fátækur  fiskimaður  og  átti  sér 
dóttur;  hún  var  ung  og  fríð.  Eitt  kvöld  gekk  hún 
niðrí  fjöru,  til  að  vita,  hvort  hún  sæi  föður  sinn 
koma  að.  Þá  spruttu  þar  upp  víkingar  og  ætluðu 
að  taka  hana  og  hafa  hana  á  burt  með  sér.  En 
stúlkan  fiýtti  sér  og  hljóp  undan,  eins  og  fætur 
toguðu.  Skamt  í  burtu  þaðan  var  gamall  turn,  og 
farinn  víða  að  hrynja.  Enginn  maður  þorði  að  koma 
nærri  honum,  af  því  menn  héldu  hann  væri  fullur 
með  drauga  og  forynjur.  En  stúlkan  var  svo  hrædd, 
að  hún  hugsaði  ekki  eftir  því,  og  hljóp  inn  í  turn- 
inn,  og  ofan  stiga,  þangað  til  hún  kom  niður  í 
jarðhús.  Þar  voru  blóðslettur  um  gólfið  og  járn- 
hlekkir  í  veggjunum.  Hún  hljóp  í  ósköpum  fram 


—  299  — 

hjá  þessu  öllu  saman,  og  upp  einn  skrúfstiga,  og 
inn  um  dyr  inn  í  klefa  í  turninum.  Þar  sat  stór  og 
hræðileg  ugla  og  starði  á  hana  og  brann  úr  aug- 
unum.  Stúlkan  snéri  við  og  ætlaði  að  flýja;  en  í  því 
bili  datt  stiginn  niður.  ,,Þú  verður  nú  að  vera  hér", 
.segir  uglan,  ,,og  þú  skalt  eiga  fullgott.  Ég  ætla  að 
kenna  þér  að  una  betur  nóttunni  en  deginum.  Hér 
liggja  nokkur  epli;  þegar  þú  borðar  eitt  þeirra,  þá 
fer  af  þér  hungur  og  þorsti ;  og  hérna  er  rúm,  sem 
þú  getur  sofið  í,  þegar  þú  vilt.  Ég  sef  allan  daginn, 
og  þá  máttu  ekki  bæra  á  þér,  svo  ég  hrökkvi  ekki 
upp ;  ellegar  ég  steypi  þér  út  um  vindaugað".  Síð- 
an  flaug  uglan  í  burt,  en  stúlkan  sat  eftir  grátandi. 

Skömmu  síðar  kemur  uglan  aftur  og  hefir 
með  sér  mikinn  hóp  af  leðurblökum.  Þær  fljúga  all- 
ar  fram  hjá  stúlkunni  og  inn  um  vegginn,  rétt  á 
móti  vindauganu.  Hún  stóð  upp  og  fann  á  veggn- 
um  átthyrnda  smugu  og  ofinn  yfir  dordingulsvef. 
Hún  gægðist  inn  um  þetta  gat  og  sá  þaðan  langt 
í  burt,  eins  og  í  þoku,  bjartan  sal,  og  allt  ljómandi, 
eins  og  sæi  á  silfur  og  gull,  og  margar  myndir  í 
skínandi  klæðum  bæra  sig  til  og  frá.  Á  þetta  starði 
hún  langa  stund,  þangað  til  að  dimmdi  allt  í  einu; 
síðan  settist  hún  niður  og  hugsaði  um  þennan  fyr- 
irburð.  Litlu  síðar  flýgur  aftur  uglan  og  leðurblök- 
urnar  fram  hjá  henni  út  um  vindaugað.  Þegar  dag- 
aði,  kemur  ugla  heim,  sezt  út  í  horn  og  fer  að  sofa. 
Stúlkan  var  að  horf  a  út  í  dagsbirtuna ;  en  svo  var 
hún  hátt  uppi,  að  ekki  sá  til  jarðar,  heldur  að  eins 
loftið  og  ólgusjóinn. 

Þegar  hana  svengdi,  borðaði  hún  dálítið  epli, 
og  varð  södd  af  því.  Síðan  varð  hún  syfjuð  og  hall- 
aði  sér  út  af.  Að  aflíðandi  hádegi  vaknaði  hún  aft- 
ur,  og  horfði  á  loftið  og  sjóinn  og  illfyglið,  þar  sem 
hún  svaf .  Hún  sat  grafkyr  og  þorði  ekki  á  sér  að  bæra 


—  300  — 

og  þótti  þetta  leiðinleg  ævi.  Uglan  vaknaði,  þegar 
fór  að  dimma,  og  tók  svo  til  orða:  ,,Hvort  unir  þú 
betur  nóttunni  eða  deginum?"  Deginum",  sagði 
stúlkan ;  þá  flaug  uglan  út  og  sótti  leðurblökurnar. 
Síðan  fór  allt  fram  eins  og  hina  fyrri  nótt,  og  gekk 
svo  nokkrar  nætur,  nema  hvað  allt  var  að  færast 
nær,  og  verða  skýrara  fyrir  henni.  salurinn  með 
ljósunum  og  fallegt  fólk  á  björtum  klæðum,  sem 
borðaði  dýrar  krásir  við  fagurt  borð  og  ríkulega 
búið.  Á  hverju  kvöldi  spurði  uglan  hana,  við  hvort 
henni  væri  betur,  nóttina  eða  daginn ;  en  hún  sagði 
allt  af,  að  sér  væri  betur  við  daginn.  En  þó  fór 
hún  að  hika  sér  meira  og  meira,  eftir  því  sem  á 
leið,  þangað  til  uglan  segir  við  hana:  „Undir  eins 
og  þú  svarar  mér  því,  að  þér  sé  betur  við  nóttina, 
þá  skaltu  komast  í  veizluna  með  okkur  og  sitja  þar 
við  borðið  hjá  skrúðbúna  fólkinu  og  fá  eins  fögur 
klæði  eins  og  það". 

Morguninn  eftir  gat  stúlkan  ekki  sofið  og  var 
einlægt  að  hugsa  um,  hverju  hún  ætti  að  svara 
uglunni  um  kvöldið.  Þá  heyrði  hún  á  baki  sínu  vera 
sagt  í  hálfum  hljóðum:  ,,Stúlka  litla!  unntu  meir 
deginum,  eins  og  þú  hefir  gjört".  Hún  vissi  ekki, 
hvað  þetta  var,  snéri  sér  við  og  spurði,  hver  talaði. 
,,Þei,  þei",  sagði  röddin,  ,,vektu  ekki  ugluna".  Þá 
sagði  stúlkan  í  hálfum  hljóðum  :  .,Segðu  mér,  hver 
þú  ert".  Þá  segir  röddin:  ,,Ég  hefi  verið  ungur 
maður  og  varð  fyrir  því  óláni  að  vilJast  hingað  inn, 
eins  og  þú ;  ég  var  nærri  dauður  af  leiðindum  og 
fór  út  með  uglunni  eina  nótt,  en  um  morguninn 
varð  ég  að  þessari  leðurblöku,  og  þoli  nú  ekki 
framar  að  horfa  í  blessaða  dagsbirtuna.  Mig  lang- 
ar  til  að  frelsa  þig;  þess  vegna  hefi  ég  nú  falið  mig; 
—  hafðu  ekki  hátt!  nú  vaknar  ókindin". 


—  301   — 

Uglan  varð  bálreið,  þegar  stúlkan  svaraði 
henni  því,  að  sér  væri  betur  við  daginn.  Hún  skók 
að  henni  vængina,  og  eldur  brann  úr  augum  henn- 
ar.  Þegar  allur  hópurinn  var  floginn  inn  um  vegg- 
inn,  þá  kom  leðurblakan  aftur  út  úr  skoti  sínu. 
,,Ætlar  þú  ekki  inn  líka?"  sagði  stúlkan.  „Nei", 
sagði  leðurblakan,  „þangað  ætla  ég  ekki  oftar  að 
fara,  og  gerðu  það  fyrir  mig,  að  fara  ekki  að  smug- 
unni  til  að  horfa  inn".  Stúlkan  sagði  þá:  „Getum 
við  með  engu  móti  losnað?"  „Jú",  sagði  leðurblak- 
an,  „þú  getur  losnað,  ef  þú  hefir  hug  til  að  drepa 
ugluna.  Þegar  hún  sefur,  verðurðu  að  læðast  aftan 
að  henni,  taka  báðum  höndum  utan  um  hálsinn  og 
kyrkja  hana ;  en  það  er  þinn  bani,  ef  hún  vaknar, 
áður  en  þú  nærð  utan  um  hálsinn".  Stúlkan  svar- 
aði:  „Mér  leiðist  þessi  ævi;  þess  vegna  ætla  ég  að 
reyna  það". 

Mcrguninn  eftir,  meðan  uglan  svaf,  stóð  hún 
hægt  á  fætur,  en  skalf  þó  af  hræðslu,  að  uglan 
myndi  vakna.  Hún  gat  komizt  aftan  að  henni  og 
tók  utan  um  hálsinn  báðum  höndum  eins  fast  og 
hún  gat.  Óvinurinn  hamaðist,  þandi  út  klærnar, 
barðist  um  með  vængjunum  og  ranghvolfdi  í  sér 
augunum  svo  voðalega  aftur  á  bak,  að  stúlkan  var 
nærri  búin  að  sleppa  henni  af  hræðslu.  Þá  kom 
leðurblal^an  og  breiddi  vængina  yfir  augun  á  henni, 
þangað  til  hún  var  kyrkt.  Stúlkan  var  svo  máttfar- 
in,  að  hún  gat  ekki  staðið  fyrir  þreytu ;  en  í  sama 
bíli  hrundi  turninn  og  varð  að  engu.  og  þegar  hún 
vaknaði  við,  stóð  hún  á  grænu  grasi  í  björtu  sól- 
skini ;  við  hliðina  á  henni  stóð  ungur  maður,  og 
sagði  við  hana:  „Ég  er  leðurblakan,  sem  talaði  við 
þig,  og  þú  hefir  frelsað  mig;  faðir  minn  er  ríkur 
konungur;  förum  til  hans  og  gerum  brúðkauD  okk- 
ar".  Síðan  gengu  þau  fyrst  heim  í  kofann,  til  for- 


—  302  — 

eldra  hennar,  og  beiddu  að  lofa  sér  að  eigast,  og 
þaðan  heim  í  kóngsríki  og  fengu  góðar  viðtökur,. 
eins  og  þið  getið  nærri. 


FÍFILL  OG  HUNANGSFLUGA, 


Einu  sinni  var  hunangsfluga  og  bjó  í  veggjar- 
holu,  og  fífill  og  bjó  í  hlaðbrekku.  Hunangsflug- 
an  vissi,  hvað  lífið  var;  hún  hafði  einhvern  tíma 
verið  ung  og  fríð  og  unað  við  blóm  og  grænan  völl 
og  aldrei  dreymt  á  nóttunni,  nema  um  sumar  og 
sólskin;  en  nú  var  hún  orðin  sett  og  reynd  kona, 
eða,  réttara  sagt,  ekkja  og  einstæðingur,  og  átti 
mörg  börn  fyrir  að  sjá;  nú  var  hún  vakin  og  sof- 
in  að  draga  til  búsins  og  safna  vaxi  og  hunangi. 
Fífillinn  var  nýsprottinn  út;  hann  hafði  dreymt 
morgunroðann,  og  vaknað,  þegar  sólin  kom  upp, 
en  aldrei  séð  kvöld  og  f orsælu ;  hann  leit  ekki  í 
kring  um  sig,  en  horfði  brosandi  í  sólina,  og  sólin 
kyssti  hann  þúsund  sinnum,  eins  og  móðir  kyssir  ný- 
vaknað  barn;  og  hann  roðnaði  af  gleði  í  sólaryln- 
um  og  hlakkaði  til  að  lifa  og  verða  stór.  Þá  kom 
flugan  út  í  holudyrnar  og  skoðaði  til  veðurs. 
„Ósköp  eru  á  mér",  sagði  flugan;  „hvað  ætli  ég~ 
hugsi,  að  vera  ekki  komin  út;  völlurinn  glóir  allur 
í  blómum,  sem  lokizt  hafa  upp  í  blíðviðrinu;  ef  ég 
væri  yngri  og  minna  farin  að  þreytast,  þá  gæti  mér 
orðið  björg  að  slíkum  degi;  rækarls  mæðin  og  fóta- 
dofinn!  —  en  blessuð  börnin  spyrja  ekki  að  því!" 
Nú  þandi  flugan  út  vængina  og  snaraðist  fram  yf- 
ir  hlaðið  —  brumm  birr  bumm  —  og  svo  var  hún 
komin  í  hlaðbrekkuna,  saug  blómin  í  óða-kappi,  og 
safnaði  vaxinu  í  bolla,  sem  hún  hefir  innanvert  á. 


—  303  — 

fótunum,  þangað  til  hún  var  orðin  svo  afturþung, 
að  henni  þótti  vanséð  hún  kæmist  heim,  og  hugsaði 
sér  að  hvíla  sig.  Hún  hafði  öngvar  sveiflur  á  því, 
nema  settist  á  fífilinn  unga ;  lét  fæturna  hanga  út 
af  röndinni  á  fífilshöfðinu,  baðaði  vængjunum  og 
suðaði.  Það  má  nærri  geta,  hvernig  aumingja  fífl- 
inum  hafi  orðið  við,  þegar  skyggði  fyrir  sólina,  og 
hlassið  settist  á  hann,  svo  blöðin  svignuðu  fyrir 
undir  þessum  ofurþyngslum.  Þegar  mæðin  rann  af 
flugunni,  þefaði  hún  úr  kollinum  á  fíflinum,  og 
sagði  svo  hátt,  að  hann  heyrði:  ,,Hvaða  blessaður 
ilmur!  ekki  get  ég  setið  á  mér  að  sjúga  þig,  karl- 
kind!  svo  litlu  er  mér  óhætt  að  bæta  á  mig". 
,,Gerðu  það  ekki,  fluga  mín  góð!"  sagði  fífillinn  og 
skalf  og  titraði  af  hræðslu,  „sjúgðu  mig  ekki,  bless- 
uð  mín!  ég  er  svo  ungur  og  langar  til  að  lifa  og 
veroa  stór".  ,,Ekki  get  ég  gert  að  því",  sagði  flug- 
an;  ,,ég  er  að  draga  til  búsins  og  verð  að  sjá  um 
mig  og  börain  mm;  ég  sýg  blómin,  af  því  jeg  þarf 
þess  með,  en  kvel  þau  ekki  eða  drep  að  gamni 
mínu ;  við  segjum,  hunangsflugurnar,  að  þið  séuð 
sköpuð  handa  okkur,  og  förum  þó  betur  með  ykk- 
ur,  en  mennirnir  fara  með  dýrin  og  hverjir  með 
aðra".  ,,Ég  er  svo  einfaldur  og  ungur",  sagði  fíf- 
illinn,  ,,og  get  ekki  borið  neitt  á  móti  því,  sem  þú 
segir,  en  mig  langar  ógn  til  að  lifa;  ég  hefi  aldrei 
séð  kvöld  né  forsælu".  „Þú  talar  eins  og  barn". 
sagði  flugan,  ,,og  veizt  ekki  hvað  það  er,  sem  þú 
hlakkar  mest  til;  en  ég  er  harðbrjósta  að  bæla  þig 
niður  —  brumm  birr  bumm  —  og  svo  lagði  hún  á 
stað  með  byrði  sína,  og  fífillinn  horfði  aftur  í  sól- 
ina,  og  hún  kyssti  hann  þúsund  sinnum,  eins  og 
móðir  kyssir  nývaknað  barn.  Skömmu  seinna  kom 
flugan  aftur  fliúgandi  ocr  suðandi  að  sækja  meira. 
til  búsins;  fífillinn  kallaði  þá  til  hermar  og  sagði: 


—  304  — 

,,Kærar  þakkir,  fluga  mín  góð!  fyrir  það  þú  vægð- 
ir  mér  og  saugst  mig  ekki  svo  ungan ;  ég  skal  bera 
mig  að  borga  þér  einhvern  tíma,  og  blessuð  sólin 
vermi  þig!"  ,,Ég  tek  viljann  fyrir  verkið,  vesaling- 
ur!"  sagði  flugan;  „  en  með  hverju  ætli  þú  getir 
borgað  mér?  þú  ert  fastur  á  rótinni,  og  verður  að 
standa  þar  sem  þú  ert,  þangað  til  bóndinn  fer  að 
slá,  eða  börnin  slíta  af  þér  höfuðið".  „Æ,  ég  veit 
ekki,  hvað  þú  talar  um",  sagði  fífillinn,  ,,en  mig 
langar  til  að  lifa". 

„Sæll  vertu,  fífill  minn!"  sagði  flugan  morg- 
uninn  eftir;  ,,nú  hefirðu  séð  kvöld  og  forsælu, 
hvernig  lízt  þér  á?"  „Minnstu  ekki  á  það",  sagði 
fífillinn;  „mér  ógnar,  þegar  ég  hugsa  til  þess!  Þeg- 
ar  sólin  blessuð  hvarf  og  forsælunni  skelldi  yfir,  — 
þá  kom  yfir  mig  hrollur  og  dauðans  þungi ;  ég  lagði 
þá  saman  blöðin  og  lokaði  höfðinu  og  sofnaði;  en 
mig  hefir  dreymt  í  alla  nótt  ljósið  og  sólarylinn; 
tefðu  mig  nú  ekki,  meðan  sólin  er  á  lofti;  en  ég 
má  ekki  hugsa  til  kvöldsins;  —  samt  langar  mig  til 
að  lifa,  svo  ég  geti  borgað  þér".  Flugan  brosti  við 
og  flaug  lengra  ofan  á  völlinn. 

Nú  leið  lengi  og  þau  heilsuðust  á  hverjum 
morgni,  þegar  flugan  fór  út.  Fífillinn  eltist  fljótt 
og  var  loksins  orðinn  að  gráhærðri  biðukollu  og 
meir  en  fullsaddur  á  lífinu,  en  samt  sem  áður  sagði 
hann  allt  af  sig  langaði  til  að  lifa,  til  að  geta  borg- 
að  flugunni,  og  stóð  nú  á  því  fastara  en  fætinum, 
að  hann  skyldi  gera  það,  áður  en  hann  skildi  við; 
en  flugan  gerði  ekki  nema  hló  að  honum  og  kall- 
aði  hann  örverpi  og  biðukollu,  og  ráðlagði  honum 
að  leggjast  út  af  og  deyja.  „Hafðu  þolinmæði, 
heillin  góð!"  sagði  fífillinn;  „þakklátsemin  heldur 
mér  við;  þó  ég  sé  köld  og  grá  biðukolla,  og  sólin 
gleðji  mig  ekki  meir,  og  forsælan  og  myrkrið  hræði 


—  305  — 


mig  ekki,  af  því  ég  er  tilfinningarlaus,  þá  langar 
mig  samt  til  að  lif a ;  og  nú  vaki  ég  bæði  dag  og 
nótt  og  sofna  aldrei  dúr,  og  er  allt  af  að  hugsa 
um  þetta  sama.  ,,Vertu  sæl,  biðukolla!"  sagði  flug- 
an.  ,,Vertu  sæl,  fluga  mín  góð!  og  blessuð  sólin 
vermi  þig!" 


FUNDURINN. 

(Eftir    J.    P.    HEBEL), 


Það  eru  nú  meir  en  sjötíu  ár  síðan  ungur 
járnnemi  í  Falúnum  kyssti  unnustu  sína,  unga  og 
fríða  stúlku,  og  sagði  við  hana  um  leið:  ,,Á  Lúsíu- 
messu  skal  presturinn  lýsa  yfir  okkur  blessuninni; 
svo  verðum  við  hjón  og  komum  upp  kofa  yfir  höf- 
uðið  á  okkur."  ,,Og  ást  og  eindrægni  skulu  búa 
undir  því  þaki",  svaraði  stúlkan  brosandi;  ,,því  þú 
ert  mér  fyrir  öllu;  og  heldur  vildi  ég  liggja  í 
grófinni  en  eiga  að  lifa  þar,  sem  þú  ert  ekki". 
En  þegar  presturinn  kallaði  í  annað  sinn  af  stóln- 
um  og  sagði:  „viti  nokkur  meinbugi  á  þessari  gift- 
ingu,  segi  hann  til  í  tíma,  eða  þegi  síðan",  —  þá 
kom  dauðinn  og  sagði  til ;  því  morguninn  eftir,  þegar 
ar  ungmennið  gekk  um  hlaðið  hjá  unnustu  sinni, 
klappaði  hann  að  vísu  á  gluggann  og  bauð  henni 
góðan  dag,  en  hann  kom  aldrei  síðan  og  heilsaði 
henni  að  kvöldi  dags.  Hann  kom  aldrei  framar  upp 
úr  námunum;  og  það  var  til  lítils,  þó  hún  væri 
um  morguninn  að  falda  svartan  klút  með  rauðum 
teinum  handa  unnusta  sínum  á  brúðkaupsdaginn; 
því  þegar  hann  kom  aldrei  aftur,  lagði  hún  klút- 
inn  afsíðis  og  grét  unnusta  sinn  og  gleymdi  hon- 
um  aldrei.   Sona   liðu   stundir.   —  Lissabon   féll   í 

20 


—  306  — 

jarðskjálfta,  sjö  ára  stríðið  var  háð,  Pólínaríki  var 
skift  í  parta,  Teresía  drottning  andaðist  og  Strúen- 
see  var  hálshöggvinn.  Vesturálfan  náði  frelsi  sínu 
og   frakkneskur    og   spánskur   her   varð    að   hverfa 
aftur    frá   Gibraltarkastala.    Tyrkjar   byrgðu    Stein 
hershöfðingja  inni  í  Kappahelli  á  Ungaralandi  og 
Jósep  keisari  andaðist,  Gústaf  Svía-konungur  lagði 
undir  sig   Finnland,   frakkneska   stjórnarbyltingin 
hófst  og  langvinn  stríð  og  mörg,  sem  þar  af  leiddi, 
og  Leópold  keisari  annar  lagðist  í  gröfina,  Napóle- 
on   herjaði   á   Prússaveldi   og  Englendingar  skutu 
sprengikúlum  á  Kaupmannahöfn;  akuryrkjumenn- 
irnir  sáðu   og  skáru  upp,  mylnumaðurinn  malaði, 
smiðurinn    smíðaði    og    málmnemarnir    leituðu    að 
auðæfum  í  skauti  jarðarinnar.   En  sumarið   1809, 
um  jónsmessuleytið,  þegar  járnnemarnir  í  Falún- 
um  voru  að  grafa  göng  undir  jörðunni,  þrjú  hundr- 
uð  álna  djúp  eða  meira,  fundu  þeir  fyrir  sér  ung- 
lings    líkama,    hulinn   sandi   og   viktrilsvatni ;   hann 
var  óskaddaður,  svo  hver  maður  gat  séð  svip  hans 
og  andlitsfall,  og  á  hvaða  aldri  hann  var,  eins  og 
hann   væri    dauður   fyrir   stundarkorni,    eða    hann 
hefði  sofnað  út  af  frá  vinnu  sinni.  En  þegar  komið 
var  með  hann  upp  í  birtuna,  sáu  menn,  að  faðir 
hans  og  móðir  og  vinir  og  kunningjar  voru  allir 
dauðir;    enginn  gat   kannazt  við   ungmennið,   sem 
svaf,  og  enginn  vissi  neitt  um  slysför  hans,  þangað 
til  stúlkan  kom  þar  að,  sem  fyrrum  var  lofuð  járn- 
nemanum,  er  eitt  sinn  gekk  til  náms  og  kom  það- 
an  aldrei  síðan.  Nú  kom  hún  gráhærð  og  hrum  og 
gekk  við  hækjur,  og  þekkti  þar  unnusta  sinn.  Þá 
hallaðist  hún  niður  að  líkinu,  og  fremur  þó  af  gleði 
enn  trega;  og  þegar  hún  kom  til  sjálfrar  sín,  svo 
að  hún  gat  farið  að  tala,  sagði  hún:  „Það  er  unn- 
usti  minn,  sem  ég  hef  syrgt  í  fimmtíu  ár  og  guð 


—  307  — 

leyfir  mér  nú  að  sjá  aftur  áður  en  ég  dey;  viku 
á  undan  brúðkaupi  sínu  fór  hann  niður  í  jörðina 
og  kom  aldrei  upp  aftur  þaðan  í  frá".  Þá  viknuðu 
þeir,  sem  við  voru  staddir  og  táruðust,  þegar  þeir 
sáu  brúðina,  sem  nú  var  fölnuð  og  ellihrum,  og 
brúðgumann  ungan  og  fagran,  og  hvernig  ástin 
var  aftur  vöknuð  eftir  full  fimmtíu  ár;  en  hann 
lauk  ekki  upp  munninum  til  að  brosa,  né  augunum 
til  að  sjá  unnustu  sína,  og  allir  grétu,  þegar  hún 
bað  málmnemana  að  bera  hann  inn  í  húsið  sitt; 
því  hann  átti  ekkert  annað  heimili  og  ekkert  tilkall 
til  hælis,  þangað  til  honum  yrði  grafin  gröf  í  kirkju- 
garðinum.  Og  þegar  gröfin  var  albúin  daginn  eft- 
ir  og  málmnemarnir  sóttu  líkið,  lauk  brúðurin  upp 
fallegum  kistli  og  tók  upp  svartan  silkiklút  með 
rauðum  teinum  og  hnýtti  um  hálsinn  á  unnusta 
sínum,  sem  væri  það  hennar  brúðkaup,  en  ekki 
greftrun  hans;  því  þegar  menn  lögðu  líkið  í  gröf- 
ina,  sagði  hún:  ,,Sofðu  nú  sætt  einn  eða  tvo  daga 
í  þinni  köldu  brúðarsæng  og  láttu  þér  ekki  leiðast; 
ég  á  nú  lítið  eftir  að  gjöra  og  kem  bráðum,  og 
bráðum  fer  aftur  að  birta  af  degi".  Og  enn  fremur 
sagði  hún,  um  leið  og  hún  gekk  frá  gröfinni  og 
leit  aftur  á  hvíldarstað  unnusta  síns:  „Því  sem 
jörðin  hefir  eitt  sinn  skilað,  skilar  hún  líka  í  ann- 
að  sinn." 


LEGGUR  OG  SKEL. 

(Æfintýri,  nokkurn  veginn  eftir  H.  C.  Andersen). 


Einu  sinni  voru  leggur  og  skel ;  þau  lágu  bæði 
í   gullastokki    innan    um    barnagull,    og   svo    sagði 

20* 


—  308  — 

leggurinn  við  skelina:  „Eigum  við  ekki  að  taka 
saman,  fyrst  að  við  á  annað  borð  liggjum  hér  í 
sama  stokknum?"  En  skelin  var  úr  sjó  og  þóttist 
töluvert,  rétt  eins  og  ung  heimasæta,  —  en  hún  var 
samt  ekki  heimasæta,  —  og  vildi  ekki  gegna  því 
neinu.  Þar  var  líka  í  stokknum  gömul  gjarðar- 
hringja,  slitin  og  fornfáleg;  en  hún  var  samt  úr 
eir.  Hún  sagði  við  skelina:  ,,Ekki  vænti  ég  þú  vilj- 
ir  heyra  mér  út  í  horn?"  og  skeiin  sagði  „jú",  og 
svo  fóru  þau  bæði  út  í  horn.  Þá  sagði  hringjan: 
„Ekki  vænti  ég  þú  viljir  eiga  þér  mann,  ríkan  og 
forstöndugan,  ekki  svo  mikið  upp  á  bókarament?" 
En  skelin  var  úr  sjó  og  skildi  ekki  þessa  kurteisi, 
þóttist  líka  töluvert,  rétt  eins  og  ung  heimasæta, 
og  þagði  eins  og  steinn.  Þá  sagði  hringjan:  „Æ! 
segðu  nú  já,  hjartans  lífið  mitt  góða!"  En  skelin 
sagði  ekki  annað  en  „nei",  og  svo  töluðu  þau  ekki 
meira  saman. 

En  nú  kom  drengurinn,  sem  átti  gullastokk- 
inn,  og  tók  legginn  og  batt  um  hann  rauðum  þráð- 
arspotta  og  reið  honum  um  pallinn,  og  seinast  tók 
hann  látúnsbólu  og  rak  í  endann  á  honum ;  það  var 
ekki  mjög  ljótt  að  sjá  skína  á  bóluna,  þegar  leggn- 
um  var  riðið.  „Líttu  nú  á  mig",  sagði  hann  við  skel- 
ina;  „hvernig  lízt  þér  nú  á?  ættum  við  nú  ekki 
að  taka  saman?  hjónasvipur  er  með  okkur;  þú  ert 
úr  sjó,  og  ég  úr  lambsfæti;  ég  sé  ekki  betur,  en 
það  geti  farið  vel  á  með  okkur".  „Á!  haldið  þér 
það?"  sagði  skelin;  „þér  munið  líklega  ekki  eftir, 
að  ég  er  rekin  á  fjöru,  og  er  orðin  forfrömuð; 
kaupmaðurinn  hefir  fundið  mig  sjálfur  og  étið  úr 
mér  fiskinn,  og  ég  hefi  komið  á  meir  en  einn  postu- 
líns-disk".  „Satt  er  það",  sagði  leggurinn;  .,en  ég 
er  líka  úr  golmögóttum  lambsfæti,  og  hefi  verið 
súrsaður,  blessuð  mín!  og  presturinn  hefir  borðað 


—  309  — 

af  mér  sjálfur,  og  nú  er  búið  að  setja  bólu  í  end- 
ann  á  mér,  eins  og  þú  getur  séð".  „Er  það  nú  víst?" 
sagði  skelin.  „Svei  mér,  ef,  —  fari  ég  þá  sem,  — 
skammi  mig,  ef  ég  skrökva",  sagði  leggurinn.  „Þér 
getið  komið  fyrir  yður  orði",  sagði  skelin,  „en  ég 
má  það  ekki  samt;  ég  er  hálflofuð,  að  kalla  má; 
það  er  fífill  í  hlaðbrekkunni,  eins  og  þér  vitið,  og 
þegar  drengurinn  ber  okkur  út,  gullin  sín,  hef ir 
hann  oftar  en  einu  sinni  lagt  mig  niður  hjá  fíflin- 
um,  og  þá  hefir  fífillinn  sagt:  „Viljið  þér  koma  til 
í  það?"  og  ég  hefi  þá  sagt  „já"  svona  í  huga  mín- 
um  innanbrjósts,  og  það  álít  ég  hálfgildings  lofun. 
En  því  lofa  ég  yður,  að  ég  skal  aldrei  gleyma  yð- 
ur".  „Það  er  nú  til  nokkurs",  sagði  leggurinn,  og 
svo  töluðu  þau  aldrei  saman. 

Daginn  eftir  kom  drengurinn,  sá  sem  átti 
gullastokkinn,  og  tekur  hann  og  fer  með  allt  sam- 
an  út  í  hlaðbrekku.  Þá  var  sólskin  og  sunnanvind- 
ur,  skýskuggar  flugu  yfir  engin,  og  fífan  hneigði 
sig  á  mýrinni  í  hvert  sinn  og  hún  dökknaði,  og  það 
gekk  eins  og  bárur  yfir  puntinn  á  túninu,  dalurinn 
skein  allur  í  grösum  og  blómum.  Skelin  lenti  hjá 
fíflinum,  eins  og  vant  var,  því  börn  eru  oft  vana- 
föst  í  leikum;  hann  leit  á  hana  stundarkorn  og 
sagði:  „Viltu  eiga  mig,  hróið  mitt?"  „Það  vil  ég 
fegin",  sagði  skelin.  En  fífillinn  sagði:  „Þú  færð 
það  nú  samt  ekki,  góðin  mín!"  og  svo  horfði  hann 
aftur  í  sólina,  nærri  því  eins  brosandi  og  áður.  Þá 
kom  sláttumaðurinn  með  orf  og  ljá  og  fór  að  bera 
út.  Drengurinn  varð  að  flýta  sér  burtu  með  gullin 
sín,  og  skelin  varð  óvart  eftir  í  hlaðvarpanum. 

„Hvað  er  orðið  af  skelinni  minni?"  sagði  dreng- 
urinn ;  „ég  var  með  hana  úti  í  varpa,  þegar  f  arið  var 
að  slá".  En  fólkið  sagði:  „Hún  hefir  farið  í  heyið; 
hún  finnst,  ef  til  vill,  þegar  gefið  er  kúnum,  eða  þá 


—  310  — 

i  moðinu  í  vor".  En  leggurinn  heyrði  allt,  sem  fólk- 
ið  sagði,  og  honum  sveið  það  sárt.  Hann  hugsaði 
með  sér:  ,,Nú  hefir  skelin  átt  fífilinn  í  heyinu ;  það 
er  útséð  um  það".  Og  því  lengur  sem  hann  hugsaði 
um  þetta,  því  meira  sárnaði  honum,  og  það  kom  til 
af  því,  að  hann  gat  ekki  fengið  skelina  sjálfur;  svo 
óx  ástin  dag  frá  degi;  þetta:  að  eiga  annan,  það 
var  svo  óbærilegt.  Leggurinn  lá  og  kúrði,  og  vildi 
feginn  geta  sofið,  en  það  gat  hann  ekki,  og  ekk- 
ert  nema  hugsað  um  skelina;  allt  af  varð  hún 
fallegri  og  fallegri;  veturinn  leið,  og  svo  voru  það 
orðnar  fornar  ástir;  því  leggurinn  hafði  elzt  og 
var  nú  f arinn  töluvert  að  f ramast ;  drengurinn  hætti 
einu  sinni  að  ríða  honum  og  fleygði  honum  út  í 
skot;  en  ein  vinnukonan  fann  hann  og  litaði  hann 
fagurgrænan,  eins  og  við  þekkjum,  og  vatt  svo 
upp  á  hann  þráð;  og  nú  fjekk  hann  bæði  embætti 
og  nafnbót,  og  var  kallaður  þráðarleggur ;  það  var 
nú  ofurlítill  munur!  En  svo  hvarf  hann  um  vorið, 
og  enginn  vissi,  hvað  af  honum  varð ;  það  var  leit- 
að  og  leitað,  af  því  hann  var  þráðarleggur,  en  hann 
fannst  hvergi.  Hvað  var  þá  orðið  af  þessum  embætt- 
islegg  með  nafnbót,  sem  enginn  lifandi  maður  gat 
fundið?  Það  skal  ég  segja  þér:  hann  lá  úti  á  haugi; 
hann  hafði  óvart  verið  borinn  út  í  sorpinu.  Þar  var 
lítið  um  dýrðir,  gamlir  íleppar  og  skóvörp  og  ann- 
að  þaðan  af  verra.  Leggurinn  gaut  hornauga  til  þessa 
samsafnaðar,  og  sagði  eins  og  von  var:  ,,Jú,  jú!  ég 
er  fallega  settur  innan  um  allan  þennan  hroða!" 
En  svo  sér  hann  skel,  ef  svo  mætti  kalla,  kol- 
mórauða  og  skörðótta,  og  gott  ef  ekki  rifna,  og 
það  var  sama  skelin,  sem  árinu  áður  hafði  legið  í 
sólskininu  frammi  í  varpa,  og  ætlað  sér  að  eiga 
fífilinn,  og  farið  í  heyið.  ,,Fegin  verð  ég",  sagði 
skelin,  ,,að  einhver  kemur  hér,  sem  talandi  er  við. 


—  311  — 

Komið  þér  sælir!"  sagði  hún,  og  virti  legginn  fyrir 
sér;  „ég  er  raunar  úr  sjó  og  rekin  á  fjöru  og  hefi 
verið  forfrömuð;  kaupmaðurinn  hefir  fundið  mig 
sjálfur  og  borðað  úr  mér  fiskinn,  og  ég  hefi  komið 
á  meir  en  einn  postulíns-disk ;  nú  er  það  ekki  á 
mér  að  sjá;  ég  var  rétt  komin  að  því  að  eignast 
fífil;  en  svo  var  slegið  túnið,  og  ég  lenti  í  heyinu, 
og  svo  í  moðinu  og  fjóshaugnum,  og  var  borin  á 
völl  og  borin  af  aftur,  þegar  hreinsað  var;  það  er 
löng  bið,  eins  og  þér  skiljið,  fyrir  unga  stúlku". 
En  leggurinn  svaraði  engu ;  hann  var  að  hugsa  um 
unnustu  sína,  sem  verið  hafði;  og  eftir  því,  sem 
hann  heyrði  skelina  tala  lengur,  sá  hann  allt  af 
betur  og  betur,  að  þetta  væri  sama  skelin,  og  sé 
nú  þar  komin.  Þá  kom  vinnukonan  að  kasta  úr 
sorptrogi.  ,,Hér  er  þá  leggurinn  minn",  sagði  hún, 
og  svo  tók  hún  hann  upp  og  bar  hann  inn  í  bæ; 
og  hann  var  allur  þveginn  og  þótti  fallegur  enn, 
og  varð  aftur  þráðarleggur  og  var  geymdur  lengi, 
og  bólan  sat  allt  af  í  endanum  á  honum,  sem  dreng- 
urinn  hafði  rekið  í;  en  skeljarinnar  er  ekki  getið, 
og  leggurinn  nefndi  hana  aldrei  á  nafn.  Ástin 
fyrnist,  þegar  unnustan  hefir  farið  í  moðið  og  f  jós- 
hauginn,  og  verið  borin  á  völl ;  maður  þekkir  hana 
ekki  aftur,  þegar  maður  rekst  á  hana  í  sorpinu. 


MARlUBARNIÐ. 

(Úr    þjóSversku). 


Einu  sinni  var  fátækur  kolamaður.  Hann  bjó 
úti  við  skóg  og  átti  sér  konu  og  eitt  barn;  það  var 
þrevetur  stúlka.  Þau  áttu  svo  bágt,  að  þau  höfðu 
ekki  málungi  matar,  og  vissu  ekki,  hvað  þau  áttu 


—  312  — 

að  gefa  barninu.  Þá  gekk  kolamaðurinn  út  í  skóg 
til  vinnu  sinnar,  áhyggjufullur  í  huga.  En  meðan 
hann  var  að  kurla,  sá  hann  konu  mikla  og  fagra 
standa  fyrir  sér;  hún  hafði  á  höfði  sér  skínandi 
stjörnuhring  og  mælti  svo  til  hans:  „Ég  er  María 
mey,  móðir  guðs-sonar;  þú  ert  fátækur  og  hjálpar- 
þurfi;  færðu  mér  dóttur  þína;  ég  ætla  að  taka 
hana  með  mér,  og  vera  henni  í  móður  stað  og  ann- 
ast  hana."  Kolamaðurinn  sótti  barnið  heim  og  fékk 
það  í  hendur  Maríu  mey;  en  hún  tók  við  því  og 
fór  með  það  upp  til  himna.  Þar  átti  barnið  gott  og 
borðaði  sætabrauð  og  drakk  nýmjólk  og  var  í 
gull-legum  klæðum  og  lék  sér  við  englana.  Þeg- 
ar  það  var  orðið  fjórtán  vetra  gamalt,  kallaði 
María  mey  einu  sinni  á  það  og  sagði:  „Barnið  gott! 
ég  á  langa  för  fyrir  höndum.  Geymdu  þessa  lykla, 
—  þeir  ganga  að  þrettán  sölum  himnaríkis;  þú 
mátt  ljúka  tólf  af  þeim  upp,  og  horfa  á  þeirra  feg- 
urð.  og  dýrð,  en  þrettándu  dyrnar,  sem  litli  lykill- 
inn  gengur  að,  eru  þjer  bannaðar,  og  varastu  að 
ljúka  þeim  upp,  eða  það  verður  þér  til  óhamingju." 
Stúlkan  lofaði  að  vera  henni  hlýðin;  og  þegar 
María  mey  var  komin  af  stað,  fór  hún  að  skoða 
bústaði  himnaríkis,  og  lauk  upp  einum  á  dag, 
þangað  til  tólf  voru  búnir.  I  hverjum  sal  sat  einn 
postuli,  og  þar  var  svo  mikill  ljómi,  að  hún  hafði 
ekki  á  ævi  sinni  séð  slíka  dýrð  og  prýði,  svo  hún 
var  frá  sér  numin  af  gleði,  og  englarnir  voru  allt  af 
hjá  henni  og  samfögnuðu  henni.  Nú  voru  ekki  eft- 
ir  nema  þrettándu  dyrnar,  sem  henni  voru  bann- 
aðar,  og  langaði  hana  ógn  til  að  vita,  hvað  þar 
væri  inni  fyrir,  og  sagði  við  englana:  „Jeg  ætla 
ekki  að  ljúka  þeim  upp  til  fulls,  en  opna  ofur-lítið 
svo  við  getum  horft  inn  um  rifuna."  „Æ,  nei", 
sögu    englarnir,     „það    væri    rangt;    María    hefir 


—  313  — 

foannað  það,  og  það  getur  orðið  þér  til  óláns."  Þá 
þagnaði  hún,  en  löngunin  og  forvitnin  þögnuðu 
ekki;  og  einu  sinni,  þegar  englarnir  voru  ekki  við, 
hugsaði  hún  með  sér:  „Nú  er  ég  alein  og  engin 
sér  til  mín",  og  sótti  lykilinn  og  stakk  honum  í 
skráargatið  og  sneri  honum.  Þá  hrökk  hurðin  upp 
og  hún  sá  heilaga  þrenningu  sitja  þar  í  eldlegum 
ljóma  og  snerti  ljómann  að  eins  með  einum  fingri, 
en  fingurinn  fékk  á  sig  gullslit.  Þá  varð  hún  dauð- 
hrædd  og  skelldi  aftur  hurðinni  og  hljóp  burt. 
Hræðslan  gat  ekki  farið  af  henni;  hvað  sem  hún 
gerði  til,  barðist  í  henni  hjartað  og  gat  ekki  verið 
kyrt,  og  gullið  sat  á  fingrinum  og  fór  ekki  af, 
hvernig  sem  hún  þvoði  hann. 

Að  fám  dögum  liðnum  kom  María  mey  heim 
aftur,  kallaði  á  stúlkuna  og  sagði:  „Fáðu  mér  aft- 
ur  himinslyklana."  Um  leið  og  hún  rétti  henni 
lyklakerfið,  horfði  María  á  hana  og  sagði:  „Hef- 
irðu  ekki  lokið  upp  þrettándu  dyrunum?"  „Nei", 
sagði  hún.  Þá  lagði  María  höndina  á  brjóstið  á 
henni  og  fann,  hvernig  hjartað  barðist,  og  sá,  að 
hún  hafði  brotið  boðorðin  og  lokið  upp  dyrunum. 
Þá  sagði  hún  aftur:  „Er  það  víst,  að  þú  hafir  ekki 
gert  það?"  „Nei",  sagði  stúlkan  í  annað  sinn.  Þá 
varð  Maríu  litið  á  gullroðna  fingurinn,  sem  komið 
hafði  við  himinljómann,  og  sá  hún  þá  fyrir  víst, 
að  stúlkan  var  sek,  og  sagði  í  þriðja  sinn:  „Hefirðu 
ekki  gert  það?"  „Nei",  sagði  stúlkan  í  þriðja  sinn. 
Þá  sagði  María  mey:  „Þú  hefir  ekki  hlýtt  mér  og 
skrökvað;  þú  verðskuldar  ekki  að  vera  lengur  í 
himnaríki." 


ATHUGASEMDIR  OG  SKÝRINGAR 


Bls.  3.  —  ORT  HEIMA  1827—32.  —  A  að  vera  1826—32.  — 
Kvæðunum  er  í  þessari  útgáfu  skipt  í  5  deildir,  þannig,  að  gam- 
anvísurnar  eru  sér  í  deild,  brot,  þýðingar  og  kvæði  á  dönsku 
sömuleiðis.  Jafnframt  er  gerð  tilraun  til  að  skipa  kvæðunum  í 
aðaldeildinni,  fyrstu  deild,  hinum  frumsömdu,  heillegu  og  alvar- 
legu  kvæðum  á  íslenzku,  í  4  flokka  eftir  aldri.  —  Kvæðin  í  fyrsta 
flokki,  sem  munu  ort  heima  á  íslandi  áður  en  höfundurinn  sigldi 
til  Kaupmannahafnar  sumarið  1832,  eru  til  með  hans  hendi, 
hreinrituð  í  lítið  kver,  og  eru  þau  þeirra,  sem  sett  eru  í  þennan 
flokk,  tekin  hér  eftir  sömu  röð  og  þau  eru  þar,  í  kverinu;  eru 
líkur  til,  að  þau  séu  mestmegnis  ort  í  þeirri  röð.  Einungis  eitt 
kvæði,  „Ferðalok",  er  tekið  hér  með,  auk  þeirra,  sem  eru  í  þessu 
litla  ljóðakveri;  verður  gerð  grein  fyrir  því  hér  á  eftir.  —  Af 
kvæðinu  „Nótt  og  morgunn"  er  einnig  til  annað  eiginhandarrit. 
—  Ljóðakverið  litla  mun  vera  frá  síðustu  skólaárum  Jónasar, 
1826 — 29,  og  fyrstu  stúdentsárum  hans,  er  hann  dvaldi  í  Reykja- 
vík,  1829 — 32.  Hann  hefir  skrifað  kvæðin  í  það  smátt  og  smátt, 
og  er  rithöndin  ekki  eins  á  þeim  öllum.  Einkum  skiptir  um,  er 
byrja  kvæðin,  sem  hafa  orðið  til  eftir  að  skólaverunni  á  Bessa- 
stöðum  var  lokið.  Kverið  er  í  litlu  8  bl.  broti  (14,4  X  9  cm), 
bundið  í  alskinn.  Á  fremsta  blaði  (skjólblaðinu)  og  þrem  öftustu 
blöðunum  eru  athugasemdir  og  kvæða-uppköst  eftir  Jónas  frá 
síðustu  árum  hans;  sumt  skrifað  fám  vikum  áður  en  hann  dó. 
Kvæðin  eru  á  2. — 49.  blaði,  og  eru  þau  blöð  helmingur  kversins; 
hin  blöðin  eru  auð.  —  Þegar  Jónas  var  fallinn  frá,  tóku  vinir 
hans,  þeir  Brynjólfur  Pétursson  og  Konráð  Gíslason,  „þau  ljóð- 
mæli,  sem  fundust  eftir  hann".*)  Árið  1847  gáfu  þeir  flest  ljóð- 
mælin  út,  og  settu  þau  frumsömdu  kvæði  fremst  (bls.  1 — 46;  sbr. 
bls.  III),  sem  eru  í  þessu  kveri,  og  þó  ekki  í  sömu  röð.  Það  var 
síðan  í  vörzlum  Konráðs  og  er  nú  nr.  31  b  I  í  handritasafni  því, 
er  hann  ánafnaði  gjafastofnun  Árna  Magnússonar  eftir  sinn  dag. 


*)  Sjá  ritið  „Skírslur  og-  Reikningar  vidvíkjandi  hinu  íslenzka 
Bókmentafélagi  1845",  sem  fylgir  20.  árg.  Skírnis,  1846,  bls.  XI; 
sbr.  bls.  VIII. 

21* 


—  318  — 

Bls.  5-7.  -  BATTERÍSKI  SYNDARINN.  -  Ehr.  í  G.  K.  31  b 
I,  1.  kv.  —  1.  útg.  í  Ljóðm.  1847,  bls.  10—13.  —  Yfirskriftin  er 
greinileg  í  ehr.,  ekki  „Baktriski"( !),  eins  og  er  í  1. — 3.  útg.  í 
yfirskriftinni  og  1.  er.  er  átt  við  „Batteríið",  er  svo  hét,  litla 
grasi  vaxna  hæð  við  sjó  frammi,  fyrir  norðan  Arnarhól  í  Reykja- 
vík.*)  „Herborg"  sú,  sem  átt  er  við  í  1.  er.,  var  virki  („batterí"), 
sem  Jörgen  Jörgensen  lét  hlaða  þar  í  Júlí  1809  („Fort  Phelps") 
og  rifið  var  í  næsta  mánuði.**)  Þjóðfundarsumarið  1851  hlóðu 
danskir  hermenn,  er  hingað  voru  sendir  þá,  virkið  að  nýju.***) 
Stóðu  rústir  þess,  vallgrónar,  enn  hina  f yrstu  tugi  þessarar  aldar. 

Svo  er  sagt  í  2.  (og  3.)  útg.****),  að  kvæði  þetta  sé  „um 
verzlunarmann  í  Reykjavík,  sem  ekki  þótti  sem  siðferðisbeztur" 
(2.  útg.,  bls.  389),  og  í  Almanaki  Þjóðvinafélagsinsl925,bls.  97, er 
sagt  berum  orðum,  að  það  sé  ort  um  Edvard  Thomsen,  er  síðar 
varð  verzlunarstjóri  í  Vestmannaeyjum.  Ekki  munu  þó  neinar 
sönnur  á  þessu  og  líklega  er  enginn  fótur  fyrir  því,  að  kvæðið 
sé  ort  um  hann.  Hann  var  19  ára,  er  það  var  gert,  að  líkindum, 
og  mun  ekki  hafa  verið  í  Reykjavík  á  þeim  árum  (1825 — 28), 
heldur  búðarmaður  hjá  T.  Thomsen,  kaupmanni  í  Hafnarfirði. 
í  kvæðinu,  9.  er.,  nefnir  Jónas  þann  mann  Berg,  sem  hann  yrkir 
það  til  eða  um  og  gefið  hefir  tilefni  til  þess.  Minnir  það  nafn  á 
annan  danskan  verzlunarmann,  búðarmann,  sem  var  hjá  Th.  H. 
Thomsen,  verzlunarstjóra  við  Flensborgar-verzlunina  í  Reykjavík. 
Hann  var  frá  Flensborg  og  21  eða  22  ára  vorið  eða  snemma  sum- 
ars  1826,  er  kvæðið  virðist  hafa  verið  ort.  I  lok  næsta  árs  var 
hann  farinn  frá  Reykjavík;  hefir  sennilega  horfið  utan  aftur 
sumarið  1827.  En  nú  verður  ekkert  fullyrt  um  það,  hvort  átt  sé 
við  hann  í  kvæðinu. 

Rithátturinn  á  þessu  kvæði  í  ehr.,  og  sömuleiðis  á  fleiri 
kvæðum  í  sama  hr.,  er  fornlegur;  upphafið  t.  a.  m.  svona:  Hæþ 
veit  ec  standa  —  þat  var  Herborg  áþur.  Verður  því  ekki,  né 
rithætti  handritanna  yfirleitt,  fylgt  algerlega  í  þessari  útgáfu. 

1.  er.,  3. — 5.  1.,  sbr.  Grímnismál,  12.  er.,  3. — 5.  1.  —  3.  er., 
3.  1.,  „Þá  er",  ehr.  „þá".  —  5.  er.,  sbr.  Vafþrúðnismál,  37.  er.  — 
9.  er.,  6.  1.  er  tekin  óbreytt  úr  Sólarljóðum,  62.  er.  —  11.  er.,  5. 
1.,  „er",  ,  ehr.  „þá";  6.  1.,  „fyr",  ehr.  „for";  ljóðlínan  tekin  úr 
fornkvæðunum,  Skírnismálum   (35.  er.),  Lokasennu   (63.  er.)    og 


*)    Arnarhóll    sjálfur    var    aldrei    nefndur    „Batteríið",    eins    og 
stendur  í   Eimreiðinni,   6.   ár,   bls.   82 — 83. 

**)    Sbr.  sögu  Jörundar  Hundadagakóngs,  eftir  Jón  Þorkelsson, 
Kh.    1892,    bls.    50   og   82. 

***)    Sbr.   t.  a.   m.  Eimr.,   6.   ár,   bls.   82—83. 
****)    2.  útg.   1   Kh.   1883,   3.   útg.   í   Rv.    1913. 


—  319  — 

Fjölsvinnsmálum   (26.  er.).  —  12.  er.,  5.  1.,  „sá  er",  ehr.   „sá". 
6.  1.  er  tekin  óbreytt  úr  Sólarljóðum,  68.  er. 

Bls.  7-8.  -  AD  MATREM  ORBATAM.  -  Ehr.  í  K.  G.  31  b  í, 
3.  kv.  Þessi  latínska  fyrirsögn  er  þar,  en  í  1. — 3.  útg.  er  þýðing 
af  henni  sett  í  staðinn:  Til  konu,  sem  misst  hafði  barn  sitt.  — 
Réttara  væri:  Til  móður,  sem  misst  hafði  son.  —  Kvæðið  er 
vafalaust  ort  haustið  1826  til  frú  Ragnheiðar  Bjarnadóttur  í 
Sviðholti,  konu  Björns  Gunnlaugssonar;  þau  misstu  (úr  kíg- 
hósta)  1.  Nóv.  3  vikna  gamlan  dreng,  sem  Helgi  hét  (f.  10.  Okt.). 

Bls.  8.  -  TIL  KEYSERS.  -  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I,  5.  kv.  -  Jakob 
Rudolf  Keyser  prófessor,  sagnfræðingurinn  norski  (f.  1.  Jan. 
1803,  d.  9.  Okt.  1864),  dvaldi  hér  frá  því  um  vorið  1825  bangað 
til  í  Ágúst  1827.*)  Þeir  Jónas  og  Keyser  hafa  orðið  góðir  vinir; 
sbr.  II.  b.,  bls.  3  og  5,  og  V.  b.,  bls.  XXXVIII.  —  Blómið  Kattar- 
auga  (Katte0je,  mysosotis)  kallast  stundum  á  dönsku  Forglem- 
mig-ej  eftir  þeirri  merkingu,  sem  það  hefir  fengið;  sbr.  nýja,  ís- 
lenzka  heitið  munablóm.  —  „In  prom.",  skammstöfun  fyrir  in 
promtu,  merkir,  að  vísan  sé  mælt  af  munni  fram. 

Bls.  9.  -  IN  AQUILONEM  NOCTURNUM.  -  Ehr.  í  K.  G. 
31  b  I,  6.  kv.  Fyrirsögnin  er  þar  svo,  á  latínu,  þ.  e. :  Til  landnyrð- 
ings  að  næturlagi.  Vísan  hefir  verið  nefnd  „Vindvísa"  í  útgáfun- 
um.  —  Síðar  gerði  Jónas  margar  veðurvísur;  eru  þær  hér  aft- 
ar,  bls.  173 — 74.  —  4.  1.,  „langar  eru",  í  ehr.  „langarro". 

Bls.  9.  -  AÐ  BÓN  JÓHANNS  ÁRNASONAR.  -  Ehr.  í  K.  G. 
31  b  I,  8.  kv.  Uppskrift  í  hrs.  Jóns  Sigurðssonar,  129  fol.,  gert 
fyrir  1.  útg.,  en  þó  sleppt  úr  henni  og  2.  útg.  einnig;  er  í  3.  útg., 
bls.  29-30,  með  fyrirsögninni  „Eftir  börn".  -  Jóhann  Árnason  var 
skólabróðir  og  jafnaldri  Jónasar,  sonur  Árna  stúdents  Davíðs- 
sonar  í  Belgsholti,  útskrifaður  úr  Bessastaðaskóla  1826.  Hann 
var  skrifari  hjá  Hoppe  stiftamtmanni  næsta  ár  og  þá  hefir  hann 
beðið  Jónas  um  að  yrkja  þessi  eftirmæli,  eflaust  eftir  tvo  drengi, 
sem  Ólafur  Hannesson  Finsen  sýslumaður  missti  haustið  1827; 
eldri  drengurinn  hét  Hannes  Christian  Steingrímur,  og  dó  hann 
3.  Okt.,  sex  ára  gamall,  en  hinn  yngri  hét  Ole  Peter,  og  dó  hann 
9.  s.  m.,  tveggja  ára;  báðir  jarðaðir  í  Reykjavík  13.  s.  m.**)  — 
Jóhann  Árnason  varð  síðar  sýslumaður  í  Þingeyjarsýslu.  Hann 
dó  26.  Marz  1840.  —  2.  er.,  4.  1.,  „hvar",  í  3.  útg.  „þar",  og  „?" 
sleppt  á  eftir  6.  1.,  en  í  ehr.  er  „hvar"  og  „?".  —  4. — 5.  1.,  „þið", 


*)    Sbr.  t.  a.   m.  Afmælisrit  til  drs.   Kr.  Kálunds,   Kh.   1914,   bls. 
16—17. 

**)    Sbr.    e.    fr.    Sýslumannaæfir,    IV.,    185 — 87. 


—  320  — 

ehr.  „þér".  —  3.  er.,  1. — 2.  1.,  sbr.  5. — 6.  1.  í  síðasta  er.  í  Sakn- 
aðarljóðum,  bls.  48;  þær  eru  eins. 

Bls.  10—11.  —  SKRADDARA-ÞANKAR  UM  KAUPMANN- 
INN.  —  Ehr.  K.  G.  31  b  I,  10.  kv.  Fyrir  neðan  fyrirsögnina  stend- 
ur:  („En  Variation"),  sem  merkir  sama  og  „breytt  kvæði",  eins 
og  Jónas  orðaði  það  síðar  um  sum  önnur  kvæði  (útlögð  og  breytt). 
Ókunnugt  er,  hvaða  kvæði  hefir  legið  til  grundvallar.  —  Heyrzt 
hefir  það  haft  eftir  dr.  Jóni  Hjaltalín,  landlækni,  að  hann  hafi 
gert  kvæðið.  Þó  mun  lítið  mark  takandi  á  þessu,  og  vissulega 
hefir  hann  ekki  gert  það  svo  sem  það  er  í  þessu  ljóðakveri  Jón- 
asar,  K.  G.  31  b  I.  Jón  var  raunar  jafnaldri  og  skólabróðir  Jón- 
asar,  og  Halldór  Kr.  Friðriksson  telur  hann  hafa  verið  „skáld- 
mæltan  vel"  og  lagt  allmikla  stund  á  það  í  æskunni.*)  Kvæðið  er 
prentað  hér  eftir  ehr.  Þar  eru  endurtekningarmerki  sett  um  5. 

I.  í  hverju  er.,  —  með  tilliti  til  lagsins,  sem  er  alkunnugt  enn.  — 
í  fyrri  útgáfum  hefir  nokkrum  orðum  verið  breytt,  sbr.  3.  útg., 
bls.  12 — 13;  fyrir  „mega"  í  3.  er.,  4. 1.,  er  þar  sett  „hljóta  að",  fyr- 
ir  „klingi"  í  5.  er.,  6.  1.,  er  þar  sett  „gjalli"  og  fyrir  „landsmenn" 
í  7.  er.,  3.  1.,  er  þar  sett  „bændur".  í  8.  er.,  6.  1.,  er  í  ehr.  „guð- 
dóms  veldið  gulli",  en  hér  er  farið  eftir  l.( — 3.)  útg. 

Bls.   11—18.   —  AD    AMICUM.   —   Ehr.   í    G.    K.    31    b   I, 

II.  kv.  Fyrirsögnin  er  útlögð  í  1. — 3.  útg. :  „Til  vinar  síns" 
(„míns"  í  3.  útg.).  Jónas  nefnir  þennan  vin  sinn  Gísla  (í  20.  er.), 
og  er  sagt  í  3.  útg.,  bls.  40,  að  kvæðið  sé  ort  til  Gísla  Hjálmars- 
sonar,  síðar  læknis.  Jónas  hefir  þó  ekki  getað  verið  búinn  að 
kynnast  honum,  er  kvæðið  virðist  hafa  orðið  til;**)  það  mun  ort 
sem  sumarkveðja  eða  sumargjöf  á  sumardaginn  fyrsta  1828,  sbr. 
15.  er.  (3.  er.  á  bls.  15)  og  21.  er  (2.  er.  á  bls.  17),  og  til  Gísla 
ísleifssonar  (yfirréttardómstjóra  Einarssonar).  Gísli  var  venju- 
lega  nefndur  Gísli  Einars  (fyrir  Einarsen),  og  af  sumum  „jun- 
kerinn",  eflaust  í  spaugi,  er  rætt  var  um  foreldra  hans  og  f jöl- 
skyldu.***)  Hann  var  skólabróðir  Jónasar  og  mikill  vinur  hans; 
hann  var  rúmum  2  árum  yngri,  f.  31.  Jan.  1810.  Jónas  minnist 
á  vináttu  þeirra  í  bréfum  til  Tómasar  Sæmundssonar,  dags.  í 
Febr.  1828  og  Marz  1829  (sbr.  II.  b.,  bls.  3  og  9),  og  til  Gísla 
orti  Jónas,  sennilega  vorið  1829,  „iðrunarvísur",  sem  til  er  1  er. 
af  (sjá  bls.  187).  Gísli  útskrifaðist  ári  síðar  en  Jónas,  sigldi  til 
háskólans  og  lagði  stund  á  lögfræði,  og  þá  voru  þeir  Jónas  sam- 


*)   Andvari,  XI.,   12.  —  Sbr.   nú   e.  fr.   Vísi,   24.   ár.   3.   tbl. 
**)   Nægir   að    vísa   til    æviminningar    Gísla;    hún    kom    út    18S0; 
prentuö   í   Kh. 

***)   Sbr.  Dægradvöl,  bls.   38. 


—  321  — 

býlismenn  á  Garði,  sbr.  V.  b.,  bls.  LX.  Er  faðir  Gísla  dó,  árið 
1836,  hætti  Gísli  námi  og  kom  aftur  til  íslands  1837.  Næsta  ár 
fór  hann  að  búa  á  Selalæk,  en  10  árum  síðar  vígðist  hann  prestur 
að  Kálfholti,  1848,  og  þar  dó  hann  10.  Júlí  1851.*) 

í  1. — 3.  útg.  eru  nokkur  orð  breytt;  í  1.  er.,  5.  1.,  „veli"  f. 
„völ",  2.  er.,  3.  1.,  „falst"  f.  „faldist",  og  í  6.  1.  „um"  f.  „of " ; 
Jónas  hefir  fyrst  skrifað  „um",  en  síðan  strikað  yfir  það  og  sett 
„of".  í  6.  er.,  5.  1.,  er  „nauðugur  naut"  f.  „nauðgur  um  naut", 
og  í  7.  1.  „helmings  eins"  f.  „helftar  einnar",  en  í  8.  1.  „þar"  f. 
„þess";  í  9.  er.,  2.  1.,  er  í  ehr.  „hvurfu".  —  14.  er.;  móðir  Jónasar 
var  Rannveig  Jónasdóttir,  en  systur  átti  hann  tvær,  Rannveigu 
og  Önnu;  hann  mun  eiga  við  hina  fyrri  hér.  Bróðir  hans  var 
Þorsteinn,  síðar  bóndi  á  Hvassafelli.  Sjá  um  bau  mæðgin  öll  í 
ævisögu  Jónasar  í  V.  b.,  bls.  VII— IX,  XXIV,  XXVI,  XLVII  og 
víðar.  —  í  18.  er.,  8.  1.,  er  í  ehr.  „hvaðan  væntak"  f.  „er  eg 
vænti  af".  í  20.  er.,  9.  1.,  er  í  1.  og  2.  útg.  „vinur"  f.  „Gísli". 
í  21.  er.,  1.  1.,  er  „minnist"  f.  „minnumst",  og  í  22.  er.,  1.  1., 
„Hvert"  f.  „Hvat",  og  er  sú  breyting  ekki  til  bóta. 

Bls.  18—20.  —  KVÖLDDRYKKJAN.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I, 
14.  kv.  —  3.  er.,  4.  1.,  „það  er",  ehr.  „þat";  5.  er.,  1.  1.,  „End 
ekki",  ehr.  „Endattu",  og  7.  1.  „stel  ekki",  ehr.  „stelattu";  víðar 
eru  fornar  orðmyndir  í  ehr.,  „Brettarro"  í  2.  er.,  1.  1.,  „sæfðak" 
í  6.  er.,  2.  1.,  o.  s.  frv.  í  6.  er.,  4.  1.,  er  í  ehr.  skrifað  „vaki"  í 
ljóðlínuna,  en  „v.  vakni"  („v."  =  vel,  þ.  e.  eða)  skrifað  aftan- 
við  línuna.  í  8.  er.,  6.  1.,  er  í  ehr.  „mót"  f.  „við". 

Bls.  20.  —  OCCIDENTE  SOLE.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I,  15. 
kv.  Fyrirsögnin  svo,  á  latínu,  í  ehr. ;  í  1. — 3.  útg.  þýðing:  „Við 
sólsetur,  til  vinar  míns".  6.  1.  „þeim  er",  ehr.  „þeim".  —  Tilvitn- 
unin  neðanmáls  (á  bls.  21)  er  tekin  úr  2.  bók  kvæða  Horatíusar, 
17.  kvæði,  8. — 9.  1.,  og  merkir:  „Sá  dagur  hvorttveggja  flytur 
fall,  þ.  e.  „dauðadagur  þinn  verður  okkar  beggja  banadægur".  — 
Horatius  orti  kvæðið  til  Mæcenasar,  vinar  síns,  er  Mæcenas 
var  veikur. 

Bls.  21.  —  SUMARDAGSMORGUNINN  FYRSTA.  —  Ehr. 
í  K.  G.  31  b  I,  16.  kv.  1.  er.,  3.  1.,  „ligg  eg  ei",  ehr.  „eg  ei  ligg", 
og  2.  er.,  5.  1.  „himins  er  það",  ehr.  „það  er  himins",  og  11.  1. 
„sefur  auga",  ehr.  „auga  svaf",  og  svo  í  12.  1.  „syrgði".  Breyt- 
ingarnar  hafa  verið  gerðar  vegna  lagsins  („Movits  bláste  en 
konsert"). 

Bls.  22—23.  —  UNDIR  ANNARS  NAFNI.  —  Ehr.  í  K.  G. 
31  b  I,  17.  kv.  —  2.  er.,  4.  1.,  ehr.  „margirro";  3.  er.,  4.  1.,  ehr. 


)    Sbr.   e.   fr.   Bréf   Tóm.   Sæm„   Rv.   1907,    bls.   20. 


—  322  — 

„sorgfría",  og  í  5.  1.  „sofniro";  4.  er.,  4.  1.,  „þar  er",  ehr.  „hvar- 
um";  5.  er.,  3.  1.,  „máttu  ei",  ehr.  „máattu".  —  í  2.  er.,  3.  1.,  er 
í  1. — 3.  útg.  „láðbyggja",  en  í  ehr.  „láðbyggjenda". 

Bls.  23—25.  —  FERÐALOK.  —  Ehr.  í  nr.  13  fol.  í  hrs- 
Bókmfél. ;  er  það,  nr.  13  fol.,  safn  af  ýmsu  óskyldu,  bréfum  til 
Jónasar,  drögum  til  íslands-lýsingar,  kvæðum  o.  fl.  Hafa  þeir 
Konráð  Gíslason  og  Brynjólfur  Pétursson  hirt  þetta  eftir  Jónas 
dáinn  og  komið  því  í  hendur  forseta  Bókmenntafélagsins,  ásamt 
fleira  slíku,  eins  og  rétt  var.  —  Það,  sem  nú  er  í  K.  G.  31  a-b, 
og  ýmislegt,  sem  varð  innlyksa  hjá  Jap.  Steenstrup,  hefði  helzt 
einnig  átt  að  ganga  til  Bókmentafélagsins.  í  þessu  safni,  BmL 
13.  fol.,  er  m.  a.  hefti  í  4.  bl.  br.  með  ýmsum  kvæðum,  alls  11 V2 
blað.  Hefir  Jónas  skrifað  kvæðin,  flest  eða  öll,  í  heftið  síðasta 
veturinn,  sem  hann  lifði;  sum  voru  þá  gömul,  t.  a.  m.  Skipkoma, 
frá  1830  (sjá  bls.  157),  sum  ný,  t.  a.  m.  Stökur  og  Sólhvörf,  frá 
21.  og  22.  Des.  1844   (bls.  141—42). 

Ferð  þá,  er  Jónas  á  við  í  kvæðinu,  fór  hann  sumarið  1828, 
og  af  því  að  líkur  eru  til,  að  hann  hafi  ort  kvæðið  heima  á 
Steinsstöðum  skömmu  eftir  að  þeirri  ferð  var  lokið,  eins  og  hann 
lætur  sjálfur  í  ljós  í  1.  og  10.  er.,  er  það  sett  hér  í  flokk.  ■ — 
Bragarhátturinn  bendir  einnig  öllu  fremur  til  þess,  það  sé  frá 
hinum  fyrri  en  frá  hinum  síðustu  árum  Jónasar,  þótt  það  kæmi 
að  sönnu  fyrir,  að  hann  notaði  ljóðahátt  þá.  E.  fr.  virðast  hinar 
lifandi  lýsingar  frá  ferðalaginu,  sem  eru  aðalefni  kvæðisins,  og* 
allur  andi  þess,  eðlilegri  að  þeim  atburðum  ný-afstöðnum  en 
hefðu  þeir  gerzt  fyrir  16  árum.  —  En  Jónas  hefir,  ef  til  vill, 
breytt  kvæðinu,  eitthvað  meira  en  nú  verður  séð,  frá  því,  sem 
það   var  í   fyrstu;    um  það   verður   ekkert  fullyrt. 

Stúlkan,  sem  hann  yrkir  til,  var  Þóra,  dóttir  séra  Gunnars 
Gunnarssonar  í  Laufási.  Þau  feðgin  og  Jónas  urðu  samferða  frá 
Reykjavík  norður  í  Eyjafjörð.  Fengu  þau  Jónas  og  Þóra  ást 
hvort  á  öðru,  en  faðir  hennar  vildi  ekki  heita  honum  dóttur 
sinni  þá  þegar,  enda  var  hún  þá  aðeins  16  ára  að  aldri,  og  Jónas 
ekki  útskrifaður  úr  skóla.  —  Sbr.  e.  fr.  ævisögu  Jónasar  í  V.  b., 
bls.  XL— XLI  og  víðar.*) 

Fyrst  hefir  Jónas  gefið  þessu  kvæði  sínu  yfirskriftina  „Ást- 
in  mín".  Hann  hefir  síðan  strikað  yfir  þá  fyrirsögn,  ekki  kunn- 
að  við  hana  að  svo  komnu  sem  var,  er  hann  skrifaði  kvæðið  upp, 
það  ehr.,  sem  til  er  af  því.  —  Þóra  var  þá  orðin  prófastsfrú 
norður  í  Þingeyjarsýslu  fyrir  tíu  árum,  og  liðin  voru  16  ár,  síð- 
an  þau  Jónas  urðu  samferða  um  sumarið.  Hann  gaf  nú  kvæðinu 


)    Einnig-  Iðunni   1925,   bls.   169 — 74,   og   1928,   bls.   277—80. 


—  323  — 

heitið  „Gömul  saga".  —  En  endurminningin  var  enn  svo  lifandi 
að  þessi  „saga"  var  enn  sem  ný.  Hann  skrifaði  þriðju  íyrirsögn- 
ina :  „Ferðalok".  Hún  átti  við,  og  það  í  fleiri  merkingum  en  einni. 

Kvæðið  kom  út  í  Fjölni,  VIII.  árg. ;  er  þar  á  bls.  54 — 57.  ■ — 
Enn  var  það  „Ferðalok";  æviferðinni  mun  hafa  verið  nær  því 
lokið,  þegar  það  kom  út.  —  Sjálfsagt  er  að  hafa  það  óbreytt 
svo  sem  höfundurinn  gekk  frá  því  í  Fjölni,  hvað  sem  ehr.  líður. 
Sama  máli  gegnir  um  önnur  kvæði  hans,  er  hann  hafði  látið 
prenta.  Þó  ber  að  taka  tillit  til  orða  þeirra  Brynjólfs  og  Konráðs 
í  formálanum  fyrir  1.  útg.,  þar  sem  þeir  taka  það  fram,  að  þeir 
hafi  vitað  til,  að  Jónas  hafi,  eftir  að  kvæðin  voru  prentuð  fyrst, 
verið  búinn  að  breyta  þeim  sumum  áður  en  hann  dó.  —  Hér  skal 
þó  bent  á  ýmislegt  í  ehr.,  sem  ekki  kemur  fram  í  útgáfunum: 
7.  er.,  3.  1.,  „okkarn  skildu",  ehr.  „skildu  vorn";  8.  er.,  5.  1.,  „var- 
ið",  ehr.  „friðað";  í  4.  1.  hefir  Jónas  breytt  „gæti"  í  „geti",  en 
haft  þó  „gæti"  í  útg.  í  Fjölni;  11.  er.,  6.  1.,  „að  skilið",  ehr.  „að- 
skilið".  —  Jónas  hefir  gert  fáeinar  breytingar  í  ehr.;  hann  hefir 
t.  a.  m.  breytt  „hvert"  í  sérhvert"  í  3.  er.,  4.  L,  „brostu",  „blik- 
uðu",  „roðnaði"  í  „brosa",  „blika",  „roðna",  og  „stjörnur"  í 
„sjónstjörnur"  í  9.  er. ;  og  í  10.  er.,  4. — 6.  1.,  hefir  hann  fyrst 
sett  1. — 3.  1.  af  1.  er.  óbreyttar;  fyrir  ofan  orðið  „kalda"  í  7.  er., 
5.  1.,  hefir  hann  skrifað  „hreina",  en  dregið  yfir  það  aftur. 

Þess  skal  getið,  að  Galtará,  sem  nefnd  er  í  9.  er.,  fellur  í 
Blöndu  að  austanverðu  á  Eyvindarstaðaheiði.  Sbr.  IV.  b.,  bls. 
220  og  257.  Hafa  þau  Jónas  farið  norður  Sand,  eins  og  venja 
var  til  (sbr.  IV.  b.,  bls.  260).  Jónas  fór  norður  að  Steinsstöðum 
í  Öxnadal;  þar  bjó  þá  móðir  hans.  Hann  á  við  þann  dal  í  1.  og 
10.  er.;  há  fjöll  eru  beggja  megin  dalsins.  Hraundrangi  er  upp  af 
Hrauni;  hann  ber  við  himin  í  suð-vestur  að  sjá  frá  Steinsstöð- 
um.*)  I  ritgerð  sinni  um  Jónas,  sem  er  framan-við  2.  útg.  ljóð- 
mæla  hans,  komst  Hannes  Hafstein  svo  að  orði  um  Hraundranga: 
„Þegar  menn  koma  framan  Öxnadal,  sjá  þeir  dranga  bera  við  him- 
in,  háan  og  snarbrattan,  eins  og  turn.  Það  er  sagt,  að  gullkista 
sé  uppi  á  honum,  og  sá  megi  eiga,  sem  nái.  Þegar  lengra  dregur 
út-eftir,  sést  tún  og  bær  irman  um  grjótið  undir  f  jallinu.  Það  er 
Hraun,  fæðingarstaður  Jónasar.  Og  þegar  ferðamanninum  verð- 
ur  svo  litið  upp  til  Hraundranga,  sem  gnæfir  beint  upp  undan 
bænum,  dettur  honum  ósjálfrátt  í  hug:  Náttúran  sjálf  hefir  reist 
elskhuga  sínum  þennan  minnisvarða.  Landar  hans  hafa  engan 
reist  honum". 

Þetta  kvæði  hefir  verið  lagt  út  á  dönsku  af  Olaf  Hansen 


)    Sbr.  e.  fr.  V.  b.,  bls.  XIII— XIV 


—  324  — 

(Isl.  Renæssance,  116 — 17,  Ny-isl.  Lyrik,  48 — 51,  Udv.  isl.  Digte, 
160 — 62)  og  á  þýzku  af  J.  C.  Poestion  (Isl.  Dichter  d.  Neuzeit, 
362 — 64,  Eislandblúten,  45 — 47)  og  Margr.  Lehmann-Filhés 
(sbr.  Valt.  Guðm.,  Island,  175—76). 

Bls.  26.  —  GALDRAVEIÐIN.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I,  18.  kv. 

—  Óvíst  mun,  við  hvern  Jónas  hefir  átt  með  stöfunum  E.  T.  í 
2.  er.,  6.  1.  —  í  3.  útg\,  bls.  19,  er  fullyrt,  að  E.  T.  merki  E. 
Thomsen,  þ.  e.  Edvard  Thomsen,  verzlunarstjóra  síðar  á  Vest- 
mannaeyjum,  sbr.  bls.  318  hér  að  framan.  Kona  hans  var  Christi- 
ane,  dóttir  Laurits  kaupmanns  Knudsens  í  Reykjavík.  Giftust 
þau  29.  Okt.  1832,  en  sagt  var,  að  Jónas  hefði  viljað  fá  hennar, 
og-  hefir  það  þó  ekki  komið  til  mála  fyr  en  1831 — 32.  En  kvæðið 
mun  Jónas  hafa  ort  1828,  sennilega  um  sumarið,  norður  á  Steins- 
stöðum  í  Öxnadal  (sbr.  1.  er.) ;  munu  tildrögin  nú  ókunn  og  við 
hvað  eða  hvern  hann  hefir  átt  með  kvæðinu  eða  stöfunum  E.  T. 
. —  Að  vísu  má  benda  á  mann  í  héraðinu,  sem  átti  sömu  upp- 
hafsstafi  og*  var  systursonur  afa  Jónasar  (sbr.  3.  er.),  enda  átti 
afi  þess  manns  (langafi  Jónasar)  í  ærnum  þrætum  og-  mála- 
vastri.  Eig-i  að  síður  verður  allt  óljóst  um  það,  sem  Jónas  á  við. 

—  í  síðara  hluta  4.  er.  á  hann  við  frásögnina  í  Gylfaginningu, 
um  það,  er  Loki  hinn  lævísi  varð  fanginn  í  laxlíki  undir  Fár- 
angursfossi.  —  Viðv.  upphafi  kvæðisins,  sbr.  upphaf  1.  og*  2. 
er.  í  kvæðinu  „Fagnaðarósk"  eftir  Jón  Þorláksson,  í  Ijóðabók 
hans,  II.,  444. 

Bls.  27.  —  MÖÐRUVALLA-STEINHÚS.  —  Ehr.  í  K.  G. 
31  b  I,  20.  kv.  —  Húsið  var  í  smíðum  sumarið  1828,  er  Jónas  var 
heima,  og-  varð  fullgert  næsta  ár.  ■ —  Amtmannsstofan  hafði 
brunnið  nóttina  milli  6.  og  7.  Febr.  1826;  við  það  á  Jónas  í  1.  vg 
2.  er.  —  Rannveig  á  Steinsstöðum,  móðir  Jónasar,  var  þann 
vetur  ráðskona  á  Möðruvöllum,  og*  var  Anna,  dóttir  hennar,  þar 
með  henni.  Missti  Rannveig  töluvert  af  eigum  sínum  við  brun- 
ann.  —  Steinhúsið  (og  jafnframt  allur  staðurinn)  var  kennt  við 
Friðrik  konung  6.  og  nefnt  Friðrikgáfa  (sbr.  m.  a.  Lovsaml.  f. 
Isl.,  IX.,  408,  og  „Dægradvöl",  bls.  41).  Það  brann  1874,  nóttina 
milli  20.  og-  21.  Marz.  —  í  1.  og  3.  er.  á  Jónas  við  Grím  Jónsson 
(Johnsen),  sem  var  amtmaður  á  þeim  árum,  er  gamla  húsið 
brann  og  steinhúsið  var  reist.  —  í.  2.  er.,  6.  1.,  er  í  1. — 3.  útg. 
„mænir"  f.  „mælir".  —  í  4.  er.  er  „frá"  aftast  í  5.  1.  í  ehr. 

Bls.  28—29.  —  NÓTT  OG  MORGUNN.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b 
I,  21.  kv.  og  í  J.  S.  (handrs.  Jóns  Sigurðssonar)  129,  fol.  Hið 
síðar-nefnda  ehr.  er  laust  blað,  eitt  af  mörgum  í  J.  S.  129,  fol., 
og*  hefir  verið  bætt  við  hin  blöðin  eftir  daga  Jóns;  er  skrifað  á 
það:   „Frá  Páli  Melsteð  til  Landsbókasafnsins  23.  Apríl  1890". 


—  325  — 

Blaðið  er  hálft  arkarblað  („Pro  Patria"),  grænleitt,  brotið  sam- 
an  svo,  að  myndast  smáörk  með  4  blaðsíðum  (st.  16,9  X  10,1  cm). 
Hún  hefir  verið  brotin  saman,  og  hefir  efri  hluti  öftustu  síðu 
sölnað  af  reyk.  Neðst  á  þeirri  síðu  hefir  verið  eyða  á  eftir  kvæð- 
inu,  og  þar  er  þessi  athugasemd  eftir  Pál,  sett  í  sviga:  „Sbr. 
Ljóðmæli  og  önnur  rit  Jónasar,  Kh.  1883,  bls.  1  og  athugasemdir, 
bls.  388.  ■ —  En  blað  þetta  fann  eg  í  rusli  á  Bessastöðum  vorið 
1829.  Mórauði  bletturinn  er  reykjarlitur  frá  því  er  hjá  mér 
brann  á  Brekku  1844.  —  Rv.  23.  Apr.  1890.  P.  M.".  En  aths.  á 
bls.  388  í  2.  útg.  er  svona:  „Nótt  og  morgnnn.  Það  kvæði  kvað 
Jónas  í  skóla,  og  fann  Páll  Melsteð  það  og  geymdi.  Þegar  beir 
bjuggu  saman  á  Garði,  sýndi  hann  Jónasi  kvæðið,  og  tók  hann 
við  því  og  sagði,  svona  væri  það  ekki  gott,  en  gjöra  mætti  úr 
því  tvö  kvæði.  Aldrei  varð  samt  úr  því,  og  fékk  Páll  það  aftur". 

I  hvorugu  ehr.  er  fyrirsögn  fyrir  kvæðinu.  Brynjólfur  og 
Konráð  hafa  sett  hana,  svo  sem  hún  er,  í  1.  útg.  Kvæðið  er  eins, 
að  heita  má,  í  báðum  ehr.  í  1.  er.  er  8.  1.  svo  í  þeim  báðum:  „Ing- 
ólfs  gleymda  stóð  á  kempu-haug",  en  strik  er  dregið  ofan-við 
„kempu-"  í  K.  G.  31  b  I,  og  hefir  Jónas  ætlað  að  breyta  því  orði. 
Þeir  Brynjólfur  og  Konráð  hafa  línuna  eins  og  hún  er  sett  hér, 
—  með  tilliti  til  orða  þeirra  í  formálanum:  „Við  vissum,  að  höf- 
undurinn  var  búinn  að  breyta  þeim  þannig",  ■ —  einstöku  orða- 
tiltækjum.  —  í  2.  er.  er  5.  1.  sett  hér  eins  og  hún  er  í  K.  G.  31  b 
I,  en  í  J.  S.  129,  fol.,  er  hún  svona:  „Hvarf  þá  ljós,  en  hrikti  í 
dægra  grindum".  —  í  4.  er.,  7.  1.,  er  „förumk"  í  báðum  ehr., 
sömuleiðis  „Greipur",  en  staðurinn  hét  raunar  Greipar,  og  hefði 
verið  réttara  að  prenta  nafnið  svo  í  útg.,  ef  rímið  hefði  leyft. 

Kvæðið  er  ort  undir  sama  bragarhætti  og  „Sumarkveðja" 
eftir  Sveinbj.  Egilsson,  sem  prentað  hafði  verið  í  Klausturpóst- 
inum  1822  (bls.  72 — 74)  ;*)  má  hafa  sama  lag  við,  en  einnig  önn- 
ur  alkunn  lög.  —  Það  er  vafalaust  ort  síðari  hluta  vetrar  eða 
snemma  um  vorið  1829.  —  Taka  nú  við  kvæði,  sem  Jónas  hefir 
ort  eftir  að  hann  var  útskrifaður  úr  Bessastaðaskóla. 

Bls.  29—31.  VIÐ  BURTFÖR  HOPPE.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I, 
26.  kv.  Uppskrift  í  J.  S.  129,  fol.,  gerð  fyrir  1.  útg.,  en  þó  sleppt 
úr  henni.  Prentað  í  Eimreiðinni,  18.  árg.  (1912)  á  99.  bls.  og 
síðan  í  3.  útg.,  bls.  20 — 24.  —  Peter  Fjeldsted  Hoppe  var  hér 
stiftamtmaður  5  ár,  skipaður  22.  Júlí  1824  og  kom  í  Ágústmán- 
uði  s.  á.  Hann  var  skipaður  amtmaður  í  Vaðla-amti  í  Danmörku 
8.  Nóv.  1828,  en  fór  ekki  héðan  fyr  en  í  Ág.  n.  á.  Hann  var  af 
alkunnri  danskri  aðalsætt  í  föðurkyn;  faðir  hans  var  kammer- 


)    Sbr.   Rit  Svb.  Eg.,  II.,   23—25. 


—  326  — 

herra  Johan  Christopher  H.  (1772 — 1835),  mjög  merkur  sjóliðs- 
foringi  (Kommandör  og  Kontreadmiral),  sonur  konferenzráðs 
Peder  H.,  hæstaréttardómara ;  en  móðir  P.  Hoppe  stiftamtmanns, 
kona  Hoppe  kammerherra,  var  Johanne  Magdalene  Fjeldsted  frá 
Niðarósi,  dóttir  Þorkels  Fjeldsteds,  stiftamtmanns  í  Þrándheimi, 
Jónssonar,  prests  að  Kvíabekk,  Sigurðssonar.  Peder  Hoppe  stift- 
amtmaður  var  (eldri)  bróðir  kammerherra  Þorkels  (Thorkils) 
Abrahams  H.,  sem  varð  hér  stiftamtmaður  1841 — 47.  ■ —  Kvæðið 
er  ort  undir  nafni  skólans  á  Bessastöðum.  Stiftamtmaður  hafði 
nú  aðsetur  í  Reykjavík,  en  hefir  borið  hag  skólans  fyrir  brjósti 
og  að  sjálfsögðu  komið  oft  að  Bessastöðum.*) 

I  Eimr.  og  3.  útg.  eru  ýmsar  villur,  bæði  í  sjálfu  kvæðinu  og 
athugasemdunum  við  það.  —  Endirinn  á  5.  1.  í  4.  er  er  ógreini- 
legur  í  ehr.,  en  ætla  má,  að  svo  muni  Jónas  hafa  viljað  hafa 
hann  sem  hér  er  sett.  —  Fyrsta  orð  í  4.  1.  í  9.  er.  er  í  ehr.  greini- 
lega  „það"  (ekki  „hvað"). 

Bls.  31—32.  —  LA  BELLE.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I,  27.  kv. 
Þar  er  fyrirsögnin  svo,  á  frönsku.  „La  belle"  merkir  hin  fagra, 
eða  „meyjan  væna".  í  1. — 3.  útg.  hefir  1.  1.  verið  höfð  að  fyrir- 
sögn,  dálítið  breytt. 

Sennilega  hefir  Jónas  átt  við  ástmey  sína,  Þóru  Gunnars- 
dóttur  í  Laufási,  er  hann  orti  þessa  vísu  og  næsta  kvæði  hér  á 
eftir.  Vísan  mun  gerð  haustið  1829.  —  Dönsk  þýðing  er  til  af 
henni,  gerð  af  Olaf  Hansen  (Isl.  Renæssance,  31). 

Bls.  32—33.  —  SÖKNUÐUR.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I,  29  kv.. 
Jónas  mun  hafa  skrifað  það  þar  veturinn  1829 — 30,  líklega  um 
áramótin  og  þá  nýort.  Enga  fyrirsögn  hefir  það  í  ehr.  En  mörg- 
um  árum  síðar,  12.  Apríl  1843,  lét  hann  lesa  það  á  fundi  í  Fjöln- 
isfélagi  og  sagði,  að  það  væri  „breytt  kvæði".  Var  það  tekið  með 
öllum  atkvæðum  til  útgáfu  í  Fjölni,  VI.  árg.,  sem  bá  var  verið 
að  prenta;  er  það  þar  á  18. — 19.  bls.,  og  að  sönnu  „breytt"  :?rá 
því,  sem  það  er  í  ehr.  En  Jónas  mun  ekki  hafa  átt  við  það,  eða 
ekki  það  eitt,  heldur,  að  hann  hafi  stælt  kvæði  W.  v.  Goethe, 
„Náhe  des  Geliebten  („Ich  denke  dein").  Getur  það  þó  ekki  lalizt 
meira  en  að  mjög  litlu  leyti  (1.  r.) ;  sbr.  frumkvæðið  og  þýðing 
Matthíasar  Jochumssonar  í  Ljóðmælum  III.,  bls.  203.  —  Hér 
hefir  ekki  annað  þótt  við  eiga  en  að  setja  kvæðið  eins  og  höf- 
undurinn  gekk  frá  því  í  Fjölni.  Helztu  breytingarnar  eru  þessar: 


*)  Sbr.  Sunnanpóstinn,  II.,  92:  „Hann  er  minnisstæöur  maður 
hér  fyrir  þá  fötSurlegu  umhyg-gju,  sem  hann  bar  fyrir  ekölalæri- 
sveinunum  á  Bessastööum,  að  sjá  þeim  fyrir  góðri  aðhlynningu  og. 
hjúkrun,   þá  sjúkir  voru". 


—  327  — 

1.  er.,  2.  L,  „er  hin"  f.  „þá  in";  3.  1.  „í  heiði"  f.  „á  himni";  4.  1. 
.„er"  f.  „þá";  3.  er.,  2.  1.,  „vill"  f.  „keppir";  3.-6.  1.  er  þannig  í  ehr.: 

Guðs  á  góðri  jörðu:         blíðum  augum  stjörnur, 
brosi  þínu  blómstur,         lilja  ljósri  hönd. 

Því  næst  er  erindi,  sem  sleppt  hefir  verið  úr: 

„Skær  eru  in  háu  unir  auga 

himinljós,  ímynd  þinni, 

fögur  foldar  blóm;  saknar  sjálfrar  þó". 

Fyrri  hluti  4.  er.  er  svona  í  ehr.: 

„Hví  vildu  okkar 

örlög  þung 

skeiði  skifta  látið?" 

Því  næst  er  er.  í  ehr.  (6.  er.  þar),  sem  byrjar  svo: 

„Frá  þér  fagra, 
frá  þér  saklausa, 
hve  ég  skilja  skal?" 

En  síðari  hluti  þess  er.  er  að  mestu  eins  og*  síðari  hluti  6. 
er.  í  kvæðinu,  svo  sem  það  er  prentað  hér;  4.  1.  þó  þannig: 
„Einn  vil  eg  ganga". 

Því  næst  kemur  það  er.,  sem  er  hér  hið  5.,  en  í  3.  1.  er  „af 
sjónum  svífi"  f.  „úr  minni  líði",  eins  og  hér  er,  og  5.-6.  1.  er  svona: 

„er  þig  ganga  tíðir 
sorgarauga  sjá". 

Síðasta  er.  er  eins,  nema  í  6.  1.  er  „eina"  fyrir  „hve  um". 

Breytingarnar  eru  flestar  til  bóta,  en  þó  er  kvæðið  eins  og 
öllu  heitara  svo  sem  það  var  í  öndverðu. 

Jónas  hefir  vissulega  haft  ástmey  sína,  Þóru,  í  hug  og 
hjarta,  þegar  hann  orti  þetta  kvæði.  —  Það  er  gefið  í  skyn  í  3. 
útg.,  í  athgr.  á  bls.  130 — 31,*)  að  hann  hafi  gert  það  um  Chris- 
tiane  Knudsen,  sem  getið  var  hér  að  framan,  á  bls.  324.  Það  er 
þó  víst  fjarstæða  ein.  Hún  var  fædd  9.  Okt.  1814,  og  var  því 
ekki  eldri  en  liðlega  15  ára  gömul  veturinn  1829 — 30,  er  hann 
virðist  hafa  gert  kvæðið.  Svo  harmbrungið  og  örvæntingarfullt 
ástarkvæði  hafði  Jónas  ekki  neina  ástæðu  til  að  yrkja  til  henn- 
ar  þá.  Hún  virðist  heldur  aldrei  hafa  fengið  verulega  ást  á 
Jónasi,  en  það  skín  út  úr  kvæðinu,  4.  er.  einkum,  að  höfundurinn 


*)    Sbr.  Iöunni   1928.  bls.   284. 


—  328  — 

þekkir  gagnást  hennar,  sem  hann  yrkir  til,  og  að  nokkur  tími  er 
um  liðinn  síðan  þau  urðu  fyrir  þeirri  raun,  að  sjá  fram  á  það, 
að  leiðir  þeirra  gátu  ekki  legið  saman. 

Bragarhátturinn  er  ljóðaháttur,  eins  og  á  mörgum  (10) 
kvæðum  hér  á  undan;  er  til  gamalt,  íslenzkt  þjóðlag,  eða  jafn- 
vel  tvö,  við  þetta  kvæði,  sbr.  ísl.  þjóðlög,  bls.  578,  644  og  791 — 92; 
e.  fr.  bls.  592—93. 

Kvæðið  hefir  verið  útlagt  á  dönsku,  bæði  af  Carl  Rosenberg 
(sbr.  Valt.  Guðm.,  Isl.  Kultur,  129)  og  Olaf  Hansen  (Isl.  Renæs- 
sance,  87  (3.  er.)  og  Udv.  isl.  Digte,  157 — 59),  og  á  þýzku  af  J. 
C.  Poestion  (Isl.  Dichter  d.  Neuzeit,  364—65,  Eislandblúten, 
48—49). 

Bls.  33—35.  —  VIÐ  DAUÐA  FRÚ  GUÐRÚNAR  STEPH- 
ENSEN.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I,  32.  kv.  Frumprentað  í  Graf- 
minningum  og  erfiljóðum,  Viðeyjar-klaustri  1842,  bls.  132 — 33. 
Frú  Guðrún  Stephensen  dó  12.  Júlí  1832.  Hefir  Jónas  eflaust 
ort  kvæðið  mjög  skömmu  síðar,  og  áður  en  hann  fór  af  landi 
burt,  23.  n.  m.  í  ehr.  er  það  með  fyrirsögninni  „Við  dauða  frú 
konferenceráðinnu  G.  Stephensen",  en  í  frumútg.  er  ekki  nein 
sérstök  fyrirsögn  fyrir  þessu  kvæði. 

Hér  er  kvæðið  prentað  helzt  eftir  frumútg.  —  í  1.  er.,  6.  1.,. 
„þeirra,  er",  í  ehr.  og  frumútg.  „þeirra";  í  4.  er.,  2.  1.,  „beði",  í 
ehr.  og  frumútg.  „beð";  í  5.  er.,  1.  1.,  „harmþrunginn",  í  ehr. 
„harmbeygður" ;  4.  1.  er  í  ehr.  „frú  framliðna";  í  7.  er.,  6.  1., 
„brotnar",  ehr.,  „brotna".  —  Sbr.  4. — 5.  1.  í  2.  er.  við  1. — 2.  1. 
í  3.  er.  í  kvæðinu  „Undir  annars  nafni"  á  bls.  22. 

Bls.  35—36.  —  RITAÐ  í  MINNINGABÓK  N.  K.  —  Ehr. 
í  K.  G.  31  b  I,  34.  kv.  Er  þar  dönsk  fyrirsögn:  „Skrevet  i  N.  KS. 
Stambog.  í  1. — 3.  útg.  er  sett  fyrirsögnin  „Minningarblað  til 
N.  K.",  en  hér  er  sett  þýðing  á  dönsku  yfirskriftinni.  í  1. — 3. 
útg.  hefir  7.  1.  í  1.  er.  verið  sleppt.  Hún  er  tekin  hér  eftir  ehr., 
en  þó  sett  „standa"  fyrir  „stá",  sem  þar  er.  Verður  þannig  fyrri 
hluti  erindisins  með  fornyrðislagi,  og  sömul.  2.  er.,  en  síðari  hluti 
1.  er.  með  Ijóðahætti,  og  hefir  þeim,  er  sáu  um  1.  útg.,  þótt 
fara  illa  á  því. 

N.  K.,  sem  Jónas  orti  þetta  til,  mun  hafa  verið  Nicoiai 
Knudtzon,  verzlunarmaður  í  Hafnarfirði;  hann  hét  Jes  öðru 
nafni,  mun  hafa  verið  sonur  Peters  Christians  Knudtzons,  ntór- 
kaupmanns  í  Höfn,  og  (fyrri)  konu  hans,  Marie;  þau  giftust 
1810  og  var  Nicolai  nú  tvítugur  að  aldri;  hann  mun  hafa  verið 
heitinn  eftir  öfum  sínum,  Nicolai  Heinrick  Knudtzon  og  Jes. 
Thomsen  (í  Nordborg  á  Als).  Hann  var  hjá  Th.  Thomsen,  kaup- 
manni  í  Hafnarfirði,  er  mun  hafa  verið  móðurbróðir  hans;  Th.. 


-  329  — 

Thomsen  var  bróðir  frú  Marie  Knudtzon.  Jónas  hefir  kynnzt  Nic. 
Knudtzon;  þeir  gengu  í  Klúbbfélagið  saman  11.  Okt.  1830,  Knudt- 
zon  sem  utanbæjarfélagi;  —  innanbæjarfélagi  varð  hann  5.  Jan. 
1833,  en  4.  Okt.  næsta  ár  var  hann  sagður  úr,  því  að  þá  var 
hann  farinn  utan  aftur. 

Bls.  37.  —  ORT  ERLENDIS  (OG  HEIMA)  1832—1839.  — 
Jónas  fór  frá  Reykjavík  áleiðis  til  Danmerkur  23.  Ágúst  1832  og 
þaðan  aftur  áleiðis  til  Akureyrar  24.  Maí  1839,  en  á  þessum  ár- 
um,  sem  hann  átti  heima  í  Höfn,  fór  hann  snöggva  ferð  heim 
sumarið  1837  og  orti  þá  heima  kvæðin  „Móðurást"  og  „Gunnars- 
hólmi",  sem  eru  á  bls.  49 — 53.  —  Fyrsta  kvæðið  er  ort  á  útleið; 
hin  10  í  Höfn,  að  líkindum. 

Bls.  39—40.  —  í  SPÁNSKA  SJÓNUM.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b 
III,  sem  er  „Dagbók  fyrir  Jónas  Hallgrímsson,  byrjuð  þann  23ja 
Ág(ús)t  1832".  Það  er  lítil  skrifbók  (st.  16  X  10  cm),  með  22 
blöðum,  en  öll  eru  þau  auð,  nema  13  bls.  fremst,  fyrir  aftan  titil- 
blaðið.  Þetta  er  dagbókarbrot  frá  ferð  Jónasar  til  Hafnar;  nær 
til  4.  Sept.,  sjá  II.  b.,  bls.  215 — 19.  Kvæðið  er  sett  inn  eftir  31. 
Ág.  og  virðist  vera  ort  þann  dag.  Það  er  án  fyrirsagnar,  en  inn- 
an  sviga  aftan-við  „Skáldið"  standa  þau  orð  (að  því  er  lesið 
hefir  verið),  sem  hafa  verið  höfð  að  fyrirsögn.  —  Undanfarna 
daga  var  á  austlægur  vindur  og  barst  skipið  nokkuð  úr  leið,  að- 
því  er  virðist  all-langt  norð-vestur-fyrir  Orkneyjar,  en  þó  að 
sjálfsögðu  alls  ekki  suður  í  Spanska-sjó,  „Den  spanske  S0",  sem 
danskir  sjómenn  nefndu  Biscaya-flóann  venjulega.  —  Lárus  Sig- 
urðsson  lýsti  fyrir  Jónasi  í  bréfi  sínu  til  hans  26.  ( — 30.)  Sept. 
1830  ferð  sinni  heiman  til  Danmerkur,  og  kemst  hann  m.  a.  svo 
að  orði:  „Á  mánudaginn  [þ.  e.  16.  Ág.]  sást  lítið,  nema  Austur- 
jökull;  það  er  hetjulegt  fjall.  Á  þriðjudagskvöldið  gjörði  .logn, 
en  þar  á  eftir  austanvind,  sem  varaði  nokkra  stund  og  hrökti 
okkur  vestur-eftir,  svo  við  sáum  aldrei  Færeyjar.  Stormurinn 
var  mikill  stundum  og  öldurnar  í  spanska  sjónum  stórvaxnar. 
Þann  19.  sigldum  við  kl.  12  fram  hjá  Fairhill"  o.  s.  frv.  Senni- 
lega  hefir  Lárus  heyrt  skipverja  nefna  hafið  fyrir  norðan  Skot- 
land  „Den  spanske  S0",  og  Jónas  sömuleiðis,  hafi  hann  ekki  nefnt 
það  svo  eftir  bréfi  Lárusar.  —  J.  C.  Poestion  lagði  þetta  kvæði 
út  á  þýzku  (Eislandbliiten,  55 — 56);  kvað  hann  sjómenn  nefna 
hafið  milli  íslands  og  Færeyja  „spánska  sjóinn,  en  ekki  kemur 
það  heim  við  þetta.  —  Olaf  Hansen  þýddi  2.,  4.  og  6.  er.  á  dönsku 
(Isl.  Renæssance,  44). 

Bls.  40.  —  ÍSLAND.  —  Frumprentað  í  Fjölni,  L,  21—22, 
árið  1835,  og  mun  ort  ekki  löngu  áður.  í  aths.  í  2.  útg.,  bls.  390, 
er  þetta  um  kvæðið:  „Konráð  Gíslason  dreymdi,  að  maður  kæmi 


—  330  — 

til  hans,  mikill  og  föngulegur,  og  ávarpaði  hann  með  kvæði. 
Þegar  hann  vaknaði,  mundi  hann  úr  því  þetta  erindi: 

Landið  var  fagurt  og  frítt, 

og  fannhvítir  jöklanna  tindar, 
himininn  heiður  og  blár, 

hafið  var  skínandi  bjart. 

Sagði  hann  Jónasi  drauminn,  og  orti  hann  þá  kvæðið  við  þessar 
línur".  —  í  bréfi,  sem  Konráð  skrifaði  Jónasi  16.  Marz  1844, 
drepur  hann  á  þetta  sama,  segir  að  Jónas  hafi  borið  upp  á  sig, 
að  hann  hafi  sagt  þetta,  og  svo  hafi  hann  ort  utan  um  þetta, 
„mér  til  skammar  og  sjálfum  þér  til  sæmdar",  segir  hann  í 
gamni  og  alvöru.  Sé  þetta  rétt,  var  bragarhátturinn,  sem  er  gam- 
all  og  alkunnur,  helzt  í  latínukveðskap  (disticha,  tvíyrðingar), 
þegar  ákveðinn  fyrirfram  af  draummanninum,  en  annars  virðist 
ekki  ólíklegt,  að  samnefnt  kvæði  eftir  Adam  Oehlenschláger  (Is- 
land!  hellige  01"  o.  s.  frv.)  hafi  valdið  nokkru  um  í  þessu  efni. 
Lagið  er  gamalt  tvísöngslag,  sem  er  sungið  um  land  allt  (sbr. 
ísl.  þjóðlög,  522,  775—76,  og  e.  fr.  171—72).  —  Kvæðið  hefir 
verið  lagt  út  á  dönsku  af  Olaf  Hansen  (í  Ny-isl.  Lyrik,  41 — 42, 
Isl.  Renæssance,  52 — 54,  og  í  Udv.  isl.  Digte,  28 — 29)  og  á  þýzku 
af  Al.  Baumgartner  (Island,  117—18,  í  2.  útg.  133—34)  og  J. 
C.  Poestion  (í  Isl.  Dichter  d.  Neuzeit,  343 — 44,  og  í  Eisland- 
bliiten,  35 — 37),  og  e.  fr.  á  ensku,  af  Guðm.  J.  Gíslasyni  (R. 
Beck,  Icel.  Lyrics,  49 — 51). 

Bls.  U2—U.  —  VÍSUR  ÍSLENDINGA.  —  Frumpr.  á  litla 
örk  (st.  20  X  12,5  cm),  sérstakt,  til  að  nota  í  samkvæminu.  Titill 
á  1.  bls.,  2  er.  á  2.,  3  á  3.  og  1  á  4.  Ofan-við  1.  er.  stendur:  „Lag- 
ið  er  eins  og  Finis  Poloniæ".*)  —  1.  er.,  2.  1.,  „er",  frpr.  „þá", 
og  í  4.  er.,  7.  1.,  „ykkar",  frpr.  vyðar";  er  þetta  hvort-tveggja 
lagað  í  1.  útg.  Þar  eru  einnig  settar  fornu  orðmyndirnar  „þenna" 
(í  2.  er.,  2.  1.,  og  6.  er.,  2.  1.)  og  „ —  döggvar"  (í  5.  er.,  2.  1.), 
sem  haldið  hefir  verið  í  2.  og  3.  útg. 

í  2.  útg.,  bls.  390,  er  þessi  aths. :  „Þetta  kvæði,  sem  nú  er 
sungið  nálega  í  hverju  íslenzku  samkvæmi,  var  fyrst  sungið  í 
veizlu,  sem  gjörð  var  27.  Júní  1835  fyrir  Halldóri  Einarssyni, 
sýslumanni,  og  tveim  öðrum  íslendingum,  sem  þá  fóru  heim". 

Hjartakers-húsin,  Hjortekarshusene,  þar  sem  þessi  veizla  var 
haldin,  eru  veitingastaður  skammt  fyrir  utan  (norðan)  Kaup- 
mannahöfn.  —  Halldór  Einarsson  var  sonur  Einars  bónda  Þór- 
ólfssonar  í  Kalmanstungu,  f.  25.  Des.  1797,  útskrifaður  úr  Bessa- 


)   Mun  vera  sama  lag'  og  ætíð   er  haft,   eftir  C.   E.   F.   Weyse. 


—  331  — 

staðaskóla  1818,  cand.  juris  1827.  Er  hér  var  komið,  hafði  hann 
verið  ritari  við  skjalasafn  konungs  5  ár  og  nýlega  (11.  Apríl) 
fengið  Borgarfjarðarsýslu.  Áður  en  hann  fór  heim,  héldu  ís- 
lenzkir  stúdentar  í  Höfn  honum  þetta  kveðjusamsæti,  svo  sem 
siður  var  til.  —  Halldór  bjó  í  Höfn  í  Melasveit  og  þar  dó  hann 
23.  Nóvember  1846. 

Bls.  U.  —  UM  HANA  SYSTUR  MÍNA.  —  Frumpr.  í  Fjölni, 
IX.,  21,  í  „Grasaferðinni"  (sjá  bls.  278  hér  fyrir  aftan).  Sbr. 
aths.  við  næsta  kvæði  á  eftir.  —  í  2.  útg.  er  þessi  aths.  um  þetta 
kvæði,  bls.  390:  „Sumir  segja,  að  Jónas  hafi  ort  það  kvæði  í 
æsku,  en  engin  sönnun  er  fyrir  því".  —  Jónas  átti  tvær  systur, 
Rannveigu  og  Önnu;  hafi  hann  gert  þessar  vísur  um  aðra-hvora 
þeirra,  er  líklegra,  að  hann  hafi  gert  þær  um  Önnu,  og  þá  helzt 
heima  á  Steinsstöðum  sumarið  1828,  en  vísusnar  bera  engin 
merki  þess,  og  bragarhátturinn,  sem  er  spánskur  (redondilla), 
mælir  heldur  á  móti  því,  og  jafnframt  verður  það  mjög  ólík- 
legt,  að  hann  hafi  kveðið  þetta  smákvæði  í  æsku.  —  Til  er  þýzk 
útlegging  af  því,  gerð  af  J.  C.  Poestion  (Isl.  Dichter  der  Neu- 
zeit,  377)  og  önnur  dönsk,  eftir  Olaf  Hansen  (Til  Fjælds  efter 
Mos,  Kh.  1927,  bls.  30.).  —  Lag  er  ekki  kunnugt. 

Bls.  .45.  —  HEIÐLÓAR-KVÆÐI.  —  Frumpr.  í  Fjölni,  IL, 
II.,  28  og  aftur,  í  „Grasaferðinni",  í  IX.,  21—22.  Þar  sem  II. 
árg.  af  Fjölni  kom  út  1836  og  þetta  kvæði  er  þar,  eru  líkur  til, 
að  „Grasaferðin"  og  hin  kvæðin  í  henni  (sbr.  bls.  275 — 79)  séu 
ekki  yngri.  —  Kvæðið  hefir  verið  lagt  út  á  þýzku  af  J.  C.  Poes- 
tion  (Eislandbliiten,  45),  á  dönsku  af  Margr.  L0bner  J0rgensen 
(Til  Fjælds  efter  Mos,  Kh.  1927,  bls.  30)  og  á  ensku  af  W. 
Kirkconnel  (Icel.  Verse,  134). 

Bls.  U5—US.  —  SAKNAÐAR-LJÓÐ.  —  Frumpr.  í  Fjölni, 
III.,  3 — 4  (1837).  —  Allur  síðari  hluti  kvæðisins  er  um  frænda 
Jónasar,  Skafta  Tímóteus  Stefánsson,  sem  drukknaði  í  Hoimens- 
kanal  í  Höfn  9.  Apríl  1836.  Er  auðséð  af  því  (sbr.  einnig  4.  er. 
og  aths.  í  2.  útg.,  bls.  391),  að  kvæðið  er  ort  skömmu  síðar. 

í  1. — 3.  er.  minnist  Jónas  föður  síns  og  fráfalls  hans.  Frá 
því  er  skýrt  í  ævisögu  Jónasar,  V.  b.,  bls.  VIII  og  XXIII — XXIV. 
í  5.  er.  á  Jónas  við  Lárus  Sigurðsson  frá  Geitareyjum.  Hann  dó 
sama  daginn  og  Jónas  fór  af  landi  burt,  23.  Ág.  1832.  Jónas  gekk 
heim  til  hans,  að  kveðja  hann,  áður  en  hann  fór  um  borð  um 
morguninn,  en  Lárus  andaðist  um  hádegi.  Var  hann  þá  24  ára 
að  aldri.  Hann  var  talinn  mikill  gáfumaður  og  vel  hagmæltur; 
orti  jafnvel  einnig  á  latínu  og  ensku.  Þeir  Jónas  voru  skólabræð- 
ur  og  miklir  vinir;  Lárus  nokkru  eldri  og  útskrifaður  2  árum 
fyr  en  Jónas.   Hann  stundaði  guðfræði  við  háskólann,  en  fékk 

RIT   J.    HALLGR.   I.  22 


—  332  — 

brjóstveiki  og  varð  að  hætta  námi.  Sbr.  einnig  bréf  Jónasar  til 
Tómasar  Sæmundssonar  1.  Marz  með  aths.  (II.  b.,  bls.  8)  ogr 
Endurminningar  Páls  Melsteds,  bls.  50 — 51.  —  Fimm  bréf,  sem 
Lárus  skrifaði  Jónasi  frá  Höfn,  eru  nú  í  K.  G.  31  a.  —  í  6.  er. 
minnist  Jónas  á  Baldvin  Einarsson  og  hið  sviplega  fráfall  hans. 
Þeir  Jónas  höfðu  kynnzt  í  Bessastaðaskóla,  en  Jónas  hefir  sakn- 
að  hans  ekki  að  eins  sem  vinar,  heldur  jafnframt  sem  frelsis- 
hetju,  eins  og  hann  kemst  að  orði.  —  Bruninn  átti  sér  stað  í 
Desember  1832,  en  Baldvin  lifði  til  9.  Febr.  næsta  ár.*)  —  í  7. 
er.  getur  Jónas  um  dauða  Torfa  stúdents  Eggertssonar  (Egg- 
ertz) ;  hann  andaðist  í  Kh.  í  Janúar  1836.  Hafði  áður  verið 
veikur  lengi,  mun  hafa  haft  brjóstveiki.**)  Hann  var  útskrifað- 
ur  af  Gunnl.  Oddssyni  dómkirkjupresti  1830  og  var  talinn  vel 
gáfaður.  Lagði  stund  á  lögfræði  við  háskólann.  Hann  var  bróðir 
séra  Friðriks  Eggerz  í  Akureyjum.  —  Þar  næst  kemur  Jónas  að 
Skafta,  frænda  sínum;  þeir  voru  bræður,  séra  Stefán  Þorsteins- 
son  á  Völlum,  faðir  Skafta,  og  séra  Hallgrímur,  faðir  Jónas- 
ar.***)  Skafti  var  talinn  afbragð  annara  ungra  manna  að  gáf- 
um.  Finnur  prófessor  Magnússon  telur  hann  „hinn  mest  gáfaða 
og  einn  hinn  bezt  sinnaða  íslending  í  Höfn",  þar  sem  hann  skýr- 
ir,  mjög  greinilega,  frá  afdrifum  hans,  í  bréfi  til  Bjarna  amt- 
manns  Þorsteinssonar,  dags.  14.  Maí  1836.  Séra  Tómas  Sæmunds- 
son  kemst  svo  að  orði  um  hann  í  Fjölni,  III.,  II.,  30:  „Enn  er 
það  mannslátið  ótalið,  er  sárast  var  allra,  en  það  var  lát  Skafta 
Tímóteuss  Stefánssonar.  Þar  um  luku  allir  upp  einum  munni,  a& 
hann  væri  afbragð  annara  manna  í  flestu,  og  hefir  ísland  ekki 
nýlega  misst  betra  eður  efnilegra  son  í  blóma  aldurs  síns".  — 
Við  síðasta  er.  á  bls.  47  er  samanberandi  það,  sem  Páll  Melsted 
segir  í  Endurminningum  sínum,  bls.  37 :  „Þeir  Jónas  og  Skafti 
áttu  oft  tal  saman,  bæði  á  Bessastöðum  og  í  Kaupmannahöfn  svo 
eg  heyrði,  og  var  það  oftast  skemmtilegt;  þeir  voru  vinir,  og  bó 
í  kappræðu  færi,  var  það  ætíð  í  góðu;  þeir  töluðu  um  alla  hluti 
og  lögðu  sína  dóma  á  það  allt".  —  Skafti  var  útskrifaður  úr 
Bessastaðaskóla  1832.****) 

Bls.  49—50.  —  MÓÐURÁST.  —  Frumpr.  í  Fjölni,  III.,  L, 
30 — 32,  og  síðan  í  1.  og  2.  útg.  með  fyrirsögninni  „Grikkur", 
sem  hafði  verið  sett,  af  eðlilegum  ástæðum,  yfir  greinina  á  und- 
an  kvæðinu  í  Fjölni.  í  3.  útg.  er  fyrirsögnin  hin  sama  og  hér  er 


*)    Sbr.  Ann.  nítj.  aldar,  II.,   30  og  37—38. 
**)    Sbr.  Skírni,  X.,   78,  183G,  og  Sunnanf.,  I.,   13. 
***)   Sjá  um  ætt  þeirra  V.  b.,  bls.   VI — XII,  og  e.  fr.  Sýlum.-æfir,. 
253—65. 
"***)    Sbr.  e.  fr.  ævisögu  Jónasar,  V.  b.,   bls.  LXXII. 


—  333  — 

höfð.  Á  undan  þessari  grein  sinni  fyrir  framan  kvæðið  í  Fjölni 
hafa  þeir  Brynjólfur  og  Konráð  sett  kafla  úr  bréfi,  sem  Jónas 
hefir  sent  öðrum  hvorumi  þeirra  með  kvæðinu  frá  íslandi,  þegar 
hann  var  þar  sumarið  1837.  Bréfið  er  týnt,  en  þessi  kafli  er 
svona:  „Fyrst  að  ég  á  annað  borð  er  farinn  að  minnast  á  kvæð- 
in  í  Sunnanpósti,  þá  er  bezt  ég  segi  þér  sögukorn  af  mér  og  einu 
þeirra.  Ég  orti  það  upp  aftur  hérna  um  daginn.  Það  heitir  „Móð- 
urást",  og  tilefnið  er,  eins  og  þú  manst,  að  förukona  í  Noregi 
varð  úti  í  kafaldsbyl,  en  börn  hennar  tvö,  sem  hún  hafði  með 
sér,  fundust  lifandi,  því  konan  hafði  sveipað  þau  í  klæðum  sín- 
um  og  bjargað  þeim  svo  með  dauða  sjálfrar  sín.  Það  er  fljótséð, 
að  þessi  viðburður  er  fullgott  yrkisefni,  ef  skáld  ætti  með  að 
fara,  og  það  hefir  sá  fundið,  sem  orti  kvæðið  í  Sunnanpóstinum, 
þó  báglega  tækist  að  yrkja.  Hann  hefir  ekki  varað  sig  á,  að  það 
myndi  verða  viðbjóðslegt  og  styggja  fegurðartilfinning  allra 
þeirra,  sem  þess  háttar  tilfinning  er  nokkur  í,  þegar  hann  er  að 
lýsa  konunni,  hvað  hún  sé  skinhoruð  og  húsgangsleg-,  og  hvernig 
hún  situr  og  tínir  af  sér  ræflana,  spjör  fyrir  spjör,  svo  hún  er 
orðin  alls-nakin  eftir  fyrir  auga  lesandans  —  auk  annara  smá- 
muna,  t.  a.  m. :  „fóta  kann  ei  fram  róa  árum",  o.  s.  frv.  Ég  er 
ekki  skáld,  eins  og*  þú  veizt,  og-  sendi  þér  ekki  kvæðið  mitt  í  því 
skyni,  að  þér  muni  þykja  nokkuð  til  þess  koma,  heldur  svo  bú 
sjáir,  hvað  ég  vildi  hinn  maðurinn  hefði  forðast  að  segja;  bví 
óg  hefi  borið  mig  að  sneiða  hjá  öllu,  sem  mér  féll  verst  við  í 
skáldskapnum  hans".  —  „Hinn  maðurinn",  höfundur  kvæðisins  * 
Sunnanpóstinum  (I.,  127 — 28),  var  Árni  stiftprófastur  Helgason 
í  Görðum.  Hann  segir,  að  þessi  atburður  hafi  orðið  árið  1820. 
„Þar  um  var  þetta  kveðið",  segir  hann,  og  svo  kemur  kvæðið. 
En  í  hrs.  Landsbókas.,  2009,  4to,  er  grein  eftir  Björn  Gunnlaugs- 
son  um  kvæðið  í  Fjölni  og  bréfkaflann  á  undan  því  þar,  og  segir 
Björn,  að  kvæðið  í  Sunnanpóstinum  sé  úr  norska  tímaritinu  Her- 

móði,  „að  mestu  orðrétt  útlagt svo  hnýfilyrði  þau,  sem 

ætluð  eru  Sunnanpósts-útgefaranum  lenda  hjá  norska  skáldinu 
Schwach".*)  —  Hér  er  með  öðrum  orðum  um  þýðing  að  ræða  í 
Sunnanpóstinum,  en  kvæði  Jónasar  má  kalla  frumlegt,  bótt  um 
sama  yrkisefni  sé,  og  hefði  því  ekki  verið  rétt  að  setja  það  meðal 
þýddu  kvæðanna  hans.  ■ —  Conrad  Nicolai  Schwach  (f.  1793,  d. 
1860)  var  um  sína  daga  vel  kunnur  rithöfundur  og  skáld;  hann 
var  annars  málaflutningsmaður  og  loks  „sorenskrifari".  Hann 
birti  allmörg  kvæði  í  vikuritinu  „Hermoder".  Þetta  kvæði  hans, 


*)    Efnið  í  grein  eöa  greinura  Björns  í  Lbs.  2009,  4to,  skal  ekki 
rakið  frekar  hér;   önnur  er  þungyrt  ádeila,   en  hin  skop. 

22* 


—  334  — 

sem  hér  er  um  að  ræða,  lét  hann  einnig  prenta  í  „Samlede 
Digte"  eftir  sig;  þau  komu  út  þetta  sama  ár,  1837,  1. — 2.  b.; 
3.  b.  kom  löngu  síðar.  Kvæðið  er  á  bls.  283 — 84  í  1.  b.  og  er  með 
fyrirsögninni   „Betlersken  paa  Hitters0en";   það   er  9    er.,  4    1. 

Kvæði  Jónasar  var  lagt  út  á  dönsku  af  Olaf  Hansen  (Ny- 
isl.  Lyrik,  46 — 48)  og  á  þýzku  af  J.  C.  Poestion  (Eislandblúten, 
54—55). 

í  öllum  fyrri  útgáfum,  nema  3.,  er  hverju  er.  skift  í  tvö,  en 
síðasta  lína  hvers  helmings  bendir  til,  að  þeir  myndi  eitt  er.*)  - — 
í  frumpr.  og  1. — 3.  útg.  er  í  endi  3.  1.  í  1.  er.  „og  ótt",  en  það 
kann  að  vera  sprottið  af  prentvillu  í  frumpr. ;  mun  hafa  átt  að 
vera  sem  hér  er  og  bezt  fer  á  samkvæmt  hinum  ljóðlínunum. 

Bls.  50—53.  —  GUNNARSHÓLMI.  —  Frumpr.  í  Fjölni, 
IV.,  I.,  31 — 34.  Er  þar  smágrein  sú  fyrir  framan  kvæðið,  sem 
sett  er  hér.  Jónas  mun  hafa  ort  kvæðið  heima  á  íslandi  sumarið 
1837;  hann  dvaldi  á  Breiðabólstað  í  Fljótshlíð,  hjá  séra  Tómasi 
prófasti  Sæmundssyni,  síðast  í  Júní  og  viku  framan-af  Júlí. 
Mun  hann  þá  hafa  komið  á  Gunnarshólma.**)  En  það  hefir 
verið  haft  eftir  Hallgrími  Tómassyni,  systursyni  Jónasar,***) 
að  hann  hafi  verið  með  Jónasi,  þegar  hann  orti  kvæðið.  „Þeir 
frændur  riðu  til  Bjarna  amtmanns  á  Möðruvöllu.****)  Þá  heyrði 
Hallgrímur,  að  þeir,  skáldin,  voru  að  tala  um  Gunnar  á  Hlíðar- 
enda  og  önnur  yrkisefni  úr  Njálu,  og  þótti  honum  sem  Bjarni 
skoraði  á  Jónas  að  kveða  um  Gunnar,  en  teldist  sjálfur  miður 
um  það  fær.  Síðan  riðu  þeir  frændur  inn  á  Akureyri.  Um  morg- 
uninn  varð  Jónas  eftir,  og  bað  hann  Hallgrím  bera  bréf  til  baka 
og  fá  amtmanni.  Hann  gjörði  svo.  En  er  amtmaður  lauk  upp 
bréfinu,  stóð  þar  kvæðið.  Bjarni  las  það,  og  með  sýnilegri  til- 
finningu,  og  að  því  búnu  mælti  hann  þessi  alkunnu  orð  (segir 
Hallgrímur) :  „Nú  er  mér  einsætt  að  hætta  við  að  yrkja".  Út- 
gefandi  Lýðs,  séra  Matthías  Jochumsson,  sem  hefir  ritað  þetta 
eftir  Hallgrími,  bætir  við:  „Þar  var  þá  við  staddur  séra  Páll 
Jónsson  (d.  1889),  og  sannaði  hann  oss  munnlega  þessa  sögu".  — 
Bjarni  var  uppalinn  á  Hlíðarenda  og  hefir  ort  mörg  kvæði  um 
Fljótshlíðina;  má  geta  nærri,  hversu  sterk  áhrif  betta  kvæði  hef- 
ir  haft  á  hann. 


*)   Bragarhátturinn  er  hinn  sami  og  á  kvæðinu  „Meyjar-grát- 
ur"  á  bls.  211 — 12,  og  má  hafa  sömu  lög  við,  þótt  þau  séu  að  vísu 
við  helming  hvers  er.,  svo  sem  hér  er  sett. 
**)    Sbr.  Bréf  Tóm.  Sæm.,   bls.  214 — 15. 
***)    Sjá  Lýö,'l.,   bls.    23;   sbr.   einnig  Lesbók   Morgunbl.    18.   Okt. 
1925,  bls.  8,  og  e.  fr.  Mbl.,  XII.,  bl.  296,  bls.  2. 

****)   ÞaS    hefir   veritS    að    áliönu    sumri    (í    September)    1837,    og 
Hallgrímur  þá   15   ára.   Jónas  f6r  utan   24.   Sept. 


—  335  — 

Bragarhátturinn  er  ítalskur,  „terzínur",*)  en  jafnframt  far- 
ið  eftir  íslenzkum  rímreglum.  Síðast  eru  tvö  er.  með  öðrum  brag- 
arhætti,  hvort  með  8  ljóðlínum,  svo-kallaðar  „ottövur",  eins  kon- 
ar  „stönzur",  og  er  hin  fyrri  tengd  við  síðustu  „terzínuna"  með 
ríminu. 

■  í  6.  1.  stendur  „fagurtæra"  í  frumútg.  og  í  14.  1.  „heiða- 
vötnin",  í  32.  1.  „laufi"  og  35.  1.  „hæstum";  verður  að  telja  lík- 
legt,  að  þessum  orðum  hafi  verið  breytt  af  Jónasi  sjálfum  eftir 
að  kvæðið  var  prentað  í  Fjölni,  og  að  þeim  Brynjólfi  og  Kon- 
ráði  hafi  verið  kunnugt  um  það,  er  þeir  gáfu  kvæðið  út  í  1.  útg. 

Kvæðið  hefir  verið  útlagt  á  dönsku  af  Carl  Rosenberg  (sbr 
Valt.  Guðm.,  Islands  Kultur,  131—33)  og  af  Olaf  Hansen  (IsL 
Renæssance,  71 — 74,  Udv.  isl.  Digte,  40 — 44),  á  þýzku  af  J.  C. 
Poestion  (Isl.  Dichter  d.  Neuzeit,  356 — 59,  og  Eislandbluten,  41 — 
44)  og  á  ensku  af  Run.  Fjeldsted  (Rich.  Beck,  Icel.  Lyrics,  51 — 
57).  —  Til  er  lag  við  kvæðið  eftir  Helga  Helgason  iónskáld 
(útg.  1914). 

Bls.  5S—5U.  —  JÓNAS  TÓMASSON.  —  Frumpr.  í  Skírni, 
XIII.,  103,  1839.  Jónas  Tómasson  var  sonur  Rannveigar,  systur 
Jónasar,  og  fyrri  manns  hennar,  Tómasar  Ásmundssonar.  Þau 
bjuggu  á  Steinsstöðum  og  þar  sá  Jónas  þennan  nafna  sinn  og 
systurson  sumarið  1837.  Jónas  litli  „var  fæddur  16.  d  Des.-m. 
1832  og  andaðist  7.  d.  Maím.  1838",  eins  og  stendur  fyrir  ofan 
kvæðið  í  Skírni.  Sbr.  e.  fr.  Dvöl,  5.  ár,  titilblaðið  að  aftan. 

Bls.  51,-57.  —  KVEÐJA  ÍSLENDINGA  TIL  ALBERTS 
THORVALDSENS.  —  Frumpr.  í  „Alberts  Thorvaldsens  æfi- 
saga"  eftir  Magnús  Hákonarson,  K.-höfn  1841,  sett  aftan-við, 
bls.  63—64.  Thorvaldsen  kom  til  Hafnar  17.  Sept.  1838,  og  segir 
Magnús  í  ævisögunni  (bls.  53  nm.),  að  Jónas  hafi  ort  kvæðið  um 
þær  mundir;  sbr.  einnig  1. — 2.  er.  í  „Þökk  íslendinga  til  Alberts 
Thorvaldsens",  bls.  66 — 69  hér  fyrir  aftan.  í  frumpr.  er  í  2.  er., 
2.  1.,  „fólkbetringa"  og  í  11.  er.,  4.  1.,  er  „munnhvítra".  Orðið 
„mundhvítra"  er  sett  hér  eftir  3.  útg.;  sbr.  „hvít  er  hönd  á 
snótu"  í  „La  belle",  bls.  31.**)  —  8.  er.,  5.-8.  1.,  lýtur  að  bví, 
að  Thorvaldsen  var  ættaður  úr  Skagafirði;  Gottskálkur,  íaðir 
hans,  var  sonur  séra  Þorvalds  Gottskálkssonar  á  Miklabæ  i 
Blönduhlíð,  —  sem  nefnd  er  í  6.  1. 


*)  Þ.  e.  þriggja  lína  erindi;  aðalkvæöiö  er  11  -f  11  slík  er.;  33 
línur  í  hvorum  hluta  þess,  en  þeir  og'  öll  er.  eru  tengd  saman 
met>  ríminu. 

**)   Ef    til    vill    hefir    „munnhvítur"    átt    að    vera    sama    orð    og 
„mundhvítur",  en   ritað   í   samræmi   viö   „munnlaug",   f.   „mundlaug". 


—  336  — 

Þetta  kvæði  hefir  verið  þýtt  á  þýzku  af  J.  C.  Poestion  (Eis- 
landbluten,  50—53). 

Bls.  57—59.  —  TIL  HERRA  PÁLS  GAIMARD.  —  Ehr.  var 
í  eigu  mag.  Boga  Th.  Melsteds,  en  hann  ánafnaði  það  kgl.  bókas. 
í  Höfn.  Frumpr.,  til  afnota  í  samsætinu,  á  sérstakt  blað,  smáörk 
(st.  25  X  17,3  cm)  ;  er  titillinn  á  1.  bls.,  kvæðið  á  3.  og  4.  Skraut- 
prentað,  „þrykkt  í  Berlínga  prentverki".  ■ —  Fyrir  neðan  kvæðið 
í  ehr.,  sem  er  á  smáörk  (st.  23,5  X  14  cm),  hefir  Páll  Melsted 
sagnfræðingur  ritað :  ,,Jónas  Hallgrímsson  sjálfur  skrifaði  llta 
Jan.  1839,  þetta  blað.  —  P.  M."  Sbr.  e.  fr.  ævisögu  Jónasar,  V. 
b.,  bls.  LXXXVII— VIII,  og  „DægradvöT',  bls.  51—52. 

2.  er.,  5.  1.,  svo  í  1. — 3.  útg.,  sbr.  1.  útg.,  formálann,  bls.  IV; 
í  ehr.  hefir  höfundurinn  fyrst  skrifað  „feitar",  en  strikað  yfir 
það  og  sett  „kátar"  fyrir  ofan,  og  það  orð  er  í  frumpr.  ■ —  fyrir 
„á  beit".  ■ — ■  3.  er.,  4.  1.;  í  ehr.  og  frumpr.  stendur  „frístjórnar- 
þingi".  —  4.  er.,  3.  1.,  í  ehr.  „grannt",  en  í  frumpr.  „glöggt".  ■ — 
6.  er.,  4.  1.,  „óþreyttu  meður",  og  í  5.  1.  er  í  ehr.  og  frumpr. 
„beztur"  (f.  mestur).  — •  Sömul.  er  í  ehr.  og  frumpr.  „við",  en 
ekki  „vér"  í  3.  er.,  3.  1.,  og  í  4.  er.,  3.  1.,  og  er  hér  farið  eftir 
því  í  4.  er.,  en  í  l.( — 3.)  útg.  er  á  báðum  þessum  stöðum  „vér" 
(sbr.  6.  er.,  1.  1.).  ■ —  Með  tilliti  til  lagsins  (sem  er  alkunnugt), 
og  raunar  að  öðru  leyti  einnig,  fer  betur  á  að  hafa  1.  1.  í  4.  er. 
svo  sem  hún  er  í  ehr.  og  frumpr.,  og  hér,  en  ekki  eins  og  hún 
er  í  1. — 3.  útg.  —  3.  1.  í  1.  er.  er  eins  og  5. — 6.  1.  í  7.  er.  í  næsta 
kvæði  á  undan,  og  4.  1.  helzti  lík  7.-8.  1.  í  sama  er.,  -  sennil.  óvart. 

Um  Paul  Gaimard  og  ferðir  hans  hingað  1835  og  1836  sjá 
Landfræðissögu  íslands,  III.,  242 — 51,  og  „Dægradvöl",  bls.  47 — 
51.  —  Gaimard  hafði  verið  á  ferð  norður  til  Lapplands  og  Spitz- 
bergen,  þegar  hann  kom  til  Hafnar  og  íslendingar  þar  héldu 
honum  þetta  samsæti,  16.  Jan.  1839.  -  Sbr.  e.  fr.  IV.  b.,  bls.  95-96. 

Bls.  59.  —  ÍSLANDS-MINNI.  —  Ehr.  á  lausu  blaði  (st. 
24  X  14  cm)  í  hrs.  J.  S.  401,  4to.  Frumpr.,  nákvæmlega  eftir 
þessu  sama  ehr.,  á  sérstöku  blaði  (st.  25,3  X  15,6  cm).  í  því  er 
sams  konar  pappír  og  á  því  er  að  öllu  leyti  eins  prentverk  og  er 
á  frumpr.  af  næsta  kvæði  á  eftir.  Munu  því  bæði  kvæðin  vera 
frá  sama  samsætinu,  en  þetta  ekki  „sungið  í  sömu  veizlu  og 
næsta  kvæði  hér  á  undan",  eins  og  segir  í  1.  útg.,  bls.  176  nm.  — 
Kvæðið  er  ort  undir  alkunnu,  norsku  lagi  og  venjulega  sungið 
með  því,  en  til  er  einnig  lag  við  það,  eftir  Helga  Helgason  fcón- 
skáld,  prentað  í  „Heimskringlu",  XVII,  nr.  13,  og  syngja  má 
það  undir  enn  fleiri,  alkunnum  lögum.  Það  hefir  verið  lagt  út  á 
dönsku  og  ensku  (sjá  Heimskringlu),  og  e.  fr.  á  þýzku  af  J.  C. 


—  337  — 

Poestion  (Eislandbliiten,  59)  og  Margr.  Lehmann-Filhés  (sbr. 
Valt.  Guðm.,  Island,  174). 

Bls.  59—61.  —  KVEÐJA  ÍSLENDINGA  TIL  SÉRA  ÞOR- 
GEIRS  GUÐMUNDSSONAR.  —  Frumpr.,  til  afnota  í  veizlunni, 
er  séra  Þorgeiri  var  haldin  þennan  dag,  26.  Apríl  1839.  —  Hann 
var  þá  nýorðinn  prestur  til  Glólundar  og  Grashaga  (Gloslunde 
og  Græshave)  á  Lálandi,  en  hafði  verið  í  Kh.  frá  því  hann  sigldi, 
1818.  Séra  Þorgeir  var  fæddur  27.  Des.  1794  og  dó  28.  Jan.  1871. 
Sjá  að  öðru  leyti  um  hann  t.  d.  í  Guðfræðingatali  Hannesar  Þor- 
steinssonar,  bls.  290-93,  og  íslendingar  í  Danm.,  bls.  19.  Kvæðið  var 
frumprentað  á  litla  örk,  eins  að  blaðstærð,  pappír  og  prenti,  og 
næsta  kvæði  hér  á  undan.  Fremst  er  titilsíða,  með  blárri  skraut- 
umgjörð,  á  2.  bls.  3  er.,  3.  4  og  4.  2.  —  1.  er.,  3.  1.,  í  frumpr.  „og 
sefur  þar",  breytt  í  1.  útg.,  í  samræmi  við  tilsvarandi  ljóðlínur 
í  öllum  hinum  er.,  og  jafnframt  lagið  við  kvæðið,  sem  er  talið 
vera  íslenzkt  og  sett  í  ísl.  þjóðlög,  bls.  635.  —  Annað  lag,  sænskt, 
eftir  B.  H.  Crusell  (við  kvæði  í  Friðbjófssögu  Es.  Tegnérs),  er 
stundum  haft  og  á  ágætlega  við.*)  —  Orðið  „kjól"  í  1.  1.  2.  er. 
er  í  frumpr.  og  öllum  útg.  „kjöll",  en  sú  orðmynd  á  raunar  er\g- 
an  rétt  á  sér  og  mun  orðin  til  fyrir  misskilin  rithátt.  Orðið 
„varst"  í  2.  1.  9.  er.  er  í  frumpr.  „vart",  sem  er  fornt. 

Bls.  63.  —  ORT  HEIMA  1839—1842.  —  Jónas  kom  heim 
(til  Akureyrar)  18.  Júní  1839  og  fór  aftur  utan  (frá  Eskifirði) 
27.  Okt.  1842.  Eftir  því,  sem  næst  hefir  orðið  komizt,  hefir  hann 
á  þessu  tímabili,  er  hann  var  á  íslandi,  ort  öll  þau  kvæði,  sem 
hér  eru  sett  í  þennan  flokk,  bls.  65 — 113,  en  þó  er  það  ekki  full- 
víst  um  kvæðin  „Ásta",  „Óhræsið"  og  „Grátittlingurinn",  né  er- 
indið  „til  Finns  Magnússonar"  (bls.  106—11  og  113).  —  Kvæðið 
„Sólseturs-ljóð"  (bls.  69 — 74)  hefði  víst  fremur  átt  að  vera  í 
annari  deild,  teljast  til  þýðinga,  —  vera  þá  næst  á  undan  „kvæði 
eftir  Joseph  Addison"  (bls.  215).  —  Ekki  er  heldur  alveg  víst, 
að  röð  kvæðanna  sé  rétt  hér,  eftir  aldri  þeirra. 

Bls.  65.  —  VÍTI.  —  Frumútg.  í  Fjölni,  VIII.,  53  (1845); 
lesið  á  fundi  í  Fjölnis-félagi  10.(?)  Apríl  1845.  Jónas  skoðaði 
Kröflu  og  umhverfið  19.  Júlí  1839  og  næstu  dagana.  Sbr.  dag- 
bók  hans,  III.  b.,  bls.  92—4  og  271.  —  Um  Víti  sjá  bréf  hans  til 
Finns  Magnússonar  22.  Júlí  1839  (II.  b.,  bls.  25),  ritgerð  hans  um 
brennisteinsnámana,  IV.  b.,  bls.  19,  og  eldrit  hans  (hið  danska), 
IV.  b.,  bls.  131  (m.  aths.) ;  e.  fr.  Lýs.  ísl.,  II.,  182—83. 

Bls.   65—66.  —  FREMRI   NÁMAR.   —  Frumútg.   í   Fjölni, 


*)    2.    1.    í    3.    er.    bendir    til,    aö     kvæöiö    sé    einmitt    ort    undir 
þvl  lagi. 


—  338  — 

VIII.,  54.  Lesið  á  fimdi  í  Fjölnis-fél.  10.(?)  Apríl  1845.  —  1.— 2. 
1.  Jónas  lýsir  landslaginu  á  leiðinni  upp  að  þessum  námum  í 
Ódáðahrauni  mjög  fallega  í  ritgerð  sinni  um  brennisteinsnámana, 
sjá  IV.  b.,  bls.  21  o.  frv.  —  5.  1.  Jónas  getur  þess  í  skýrslu  um 
rannsóknarferðir  sínar  hér  á  landi,  sjá  III.  b.,  bls.  271,  að  hann 
hafi  fengið  umráð  yfir  22  feta  löngum  jarðnafri,  þegar  hann  var 
að  starfa  að  námurannsóknunum,  og  að  hann  hafi  notað  hann 
samfleytt  í  4  daga  í  Reykjahlíðar-námum  og  Fremri-námum.  — 
6. — 8.  1.  Fremri-námar  þóttu  að  vísu  ágætir  og  fóru  margir  þang- 
að  eftir  brennisteini,  þótt  langt  væri,  um  12  mílur,  og  ekki  að 
sama  skapi  betur  borgað,  —  það  var  þá  16  skild.  lýsip.,  en  10 
skild.  fyrir  lpd.  af  brennisteini  úr  Þeistareykjanámum  og  Hlíðar- 
námum;  Jónas  á  við,  að  vegarlengdin,  samfara  illri  veðuráttu, 
sem  hann  segir  vera  þar  efra,  hindri  verulega  mikil  not  eftir- 
leiðis  af  þessum  námum.*)  —  „Úlfur  karl"  er  Jens  Wulff  kaup- 
maður;  verzlunarfélagið  0rum  &  Wulff  hafði  námana  á  leigu, 
en  allir  voru  þeir  konungseign,  nema  Þeistareykjanámar,  sem 
voru  eign  Múla-kirkju.**) 

Bls.  66-69.  —  ÞÖKK  ÍSLENDINGA  TIL  ALBERTS  THOR- 
VALDSENS.  —  Frumpr.  í  Alb.  Thorv.  æfis.,  Kh.  1841,  bls.  65— 
66,  eftir  hr.,  sem  Jónas  hafði  sent  forseta  Bókmfél.,  Finni  Magn- 
ússyni,  með  bréfi  frá  Akureyri  3.  Okt.  1839.  Nú  mun  það  hr. 
glatað,  en  bréfið  er  prentað  hér  í  II.  b.,  bls.  30 — 31.  Virðist  kvæð- 
ið  hafa  verið  nýort,  er  hann  sendi  það.***)  —  Finnur  segir  1 
svari  sínu,  1.  Maí  1840  (í  K.  G.  31  a)  :  „Kvæðið  til  Thorvaid- 
sens  kynni  máske  að  passa  við  hans  Æfisögu,  sem  út  á.að  koma 
í  vetur".  Á  Finnur  þar  við  bæði  kvæðin,  ,,Kveðja"  (bls.  54 — 57) 
og  „Þökk",  því  að  Jónas  hafði  sent  honum  þau  saman  og  talað 
um  þau  sem  eitt  kvæði.  Eru  því  líkur  til  að  fyrirsagnirnar  í  frum- 
útg.  hafi  verið  í  ehr.  Jónasar,  eða  því  hr.,  er  hann  sendi  Finni, 
og  því  er  þeim  haldið  hér. 

Jónas  hafði  enn  ekki  komið  tii  Reykjavíkur  og  séð  skírnar- 
fontinn  þar,  er  hann  orti  kvæðið,  en  hann  þekkti  hann  vel,  hafði 
skoðað  hann  í  Höfn  og  ritað  um  hann  grein  í  Fjólni  (IV.,  28 — 
31) ;  er  hún  hér  í  II.  b.,  bls.  263 — 66.  —  Thorvaldsen  sendi  skírn- 
arfontinn  sunnan  frá  Rómaborg  til  Kh.  1833,  en  það  dróst  að 
senda  hann  frá  Höfn,  unz  Thorvaldsen  kom  þangað  og  kom  því 


*)   Sbr.  einnig-  þatS  sem  dr.  Jón  Hjaltalln  segir  um  þessa  náma 
1  Nýj.  félagsr.,  XII.,   4!». 

**)    Sbr.  e.  fr.  Lýs.  ísl.,  II.,  245. 
***)    Skírnarfonturinn   var   vígtSur    7.    sd.    e.   trin.    (14.  Júll)    183!'. 
Ann.    19.    aldar,    II.,    129,    og    „Ræða    viS    vígslu    skírnarfontsins    í 
Reykjavíkur  dómkirkju",   o.    s.   frv.,    Rv.    1876,    bls.   2. 


—  339  — 

til  leiðar,  að  fonturinn  var  sendur  hingað.  Sbr.  Æfis.  Alb.  Thorv. 

1841,  bls.  15,  nm.  Við  þetta  á  Jónas  í  upphafserindum  kvæðisins. 

Kvæðið  er  sett  hér  eins  og  í  1.  útg.;  í  2.  er.,  2.  1.,  „sjöt",  f. 

„sjót"  í  frumútg.;  í  9.  er.,  2.  1.,  „heilög",  f.  „helg",  og  í  11.  er., 

1.  1.,  „Reist",  f.  „risti".  Rithætti  frumútg.  hefir  ekki  heldur  ver- 
ið  haldið  alveg  óbreyttum  á  nokkrum  öðrum  orðum. 

Bls.  69—74.  —  SÓLSETURS-LJÓÐ.  —  Af  þessu  kvæði  er 
hvorki  til  ehr.  né  nein  útg.  eldri  en  1.  útg.  Ijóðmæla  Jónasar,  og 
mun  hr.  það,  sem  þá  hefir  verið  farið  eftir,  vera  týnt  nú.  í  1. 
útg*.  er  bent  til  Attila  eftir  G.  P.  R.  James,  og  stafar  sú  tilvísun 
sennilega  frá  höfundinum.  —  George  Payne  Rainsford  James  var 
frægur,  enskur  skáldsagnahöfundur,  f.  1801,  d.  1860.  Attila  (1. — 

2.  hl.)  kom  út  í  danskri  þýðingu,  eftir  Fredr.  Schaldemose,  í  Kh. 
1841  (einnig  með  titlinum  Historisk-romantiske  Fortællinger,  16. 
— 17.  Bind).  —  Kvæðið  er  á  bls.  12—14  í  1.  hl.  og  heitir  bar 
„Hymne  til  den  dalende  Sol".  Jónas  hefir  sjálfsagt  farið  eftir 
þeirri  útleggingu.  —  í  rauninni  er  kvæðið  lausleg  þýðing  eða 
stæling.  Danska  þýðingin  er  3  er.  (eins  og  enska  frumkvæðið), 
hvert  með  13  löngum  ljóðlínum.  Svara  fyrstu  er.  6  hér  til  hins 
fyrsta,  en  síðustu  erindin  6  til  hins  síðasta.  —  David  Östlund 
lagði  þetta  kvæði  eða  þýðing  Jónasar  aftur  út  á  dönsku  (Digte, 
1902;  eftir  tilvísun  drs.  Halldórs  Hermannssonar,  prófessors). 

Jónas  hefir  verið  nýbúinn  að  yrkja  eða  þýða  þetta  kvæði 
10.  Febr.  1842 ;  þá  sendir  hann  Páii  Melsted  yngra  það  með  bréf i 
(sbr.  II.  b.,  bls.  123 — 24),  og  nefnir  það  þar  „bann  dalmatiska", 
en  2.  n.  m.  gat  P.  M.  þess  í  bréfi  til  Jóns  Sigurðssonar  (sbr. 
Bréf  P.  M.,  bls.  26),  að  hann  hafi  séð  eftir  Jónas  „Sólseturs- 
ljóð  (dalmatiskan  lofsöng  úr  fornöld)".  —  Hefði  líklega  verið 
réttara  að  setja  þetta  kvæði  meðai  þýðinga.  Það  er  að  svo  stöddu 
óvíst,  hvort  ummæli  Páis  Melsteds  hafa  við  nokkuð  að  styðjast, 
að  þetta  sé  dalmatiskur  lofsöngur  „úr  fornöld";  líklegra  virðist, 
að  G.  P.  R.  James  hafi  sjálfur  frumort  kvæðið  á  ensku  svo  sem 
það  er  í  bók  hans,  Attila. 

Bls.  7U—79.  —  MAGNÚSAR-KVIÐA.  —  Ehr.  í  hrs.  Lbs. 
202,  fol.  (nr.  13)  ;  heil  örk;  4.  bls.  auð.  Frumútg.  í  bókinni  Graf- 
minningar  og  erfiljóð  o.  s.  frv.,  Viðey  1842,  bls.  68 — 71.  Fyrst 
hefir  Jónas  skrifað  þessa  fyrirsögn  í  ehr.:  „Erfiljóð  dr.  Magn- 
úsar  Ó.  Stephensens  conferenceráðs.  ■ —  Flokkur".  Síðan  hefir 
hann  dregið  yfir  það  með  bleki,  allt  nema  orðið  „Flokkur",  og 
skrifað  „Magnúsar-kviða"  fyrir  ofan.  Frumútg.  er  eins  og  ehr., 
nema  hvað  dálitlar  villur  hafa  slæðst  inn  í  10.  er.,  1.  1.,  og  14. 
er.,  1.  1.,  en  þær  eru  ekki  verri  en  svo,  að  þeim  hefir  verið  haidið 
í  1. — 3.  útg.    („aðsókn"  f.  „að  sókn"  og  „hann"  f.   „að").   —  í 


—  340  — 

5.  er.,  4.  1.,  er  ,,-spellis"  í  ehr.  og  frumútg.,  en  ,,-spella"  í  1. — 3. 
útg.;  í  8.  1.  er  „eiturblend"  í  1. — 3.  útg.,  en  hér  er  fylgt  ehr.  og 
frumútg.,  nema  að  því  leyti,  að  hér  eru  sett  2  orð  fyrir  1  („eitri- 
blend",  „eitriblend").  í  7.  er.,  5.  1.,  er  „þar"  í  ehr.  og  frumútg.,  en 
„þar  er"  í  1. — 3.  útg.  í  8.  er.,  1.  1.,  er  „þröm"  í  ehr.  og  frumútg., 
en  „þremi"  í  1. — 3.  útg.  í  9.  er.,  7.  1.,  er  „sem  að"  í  ehr.  og  írum- 
útg.,  „sem"  í  1. — 3.  útg.  í  12.  er.,  2.  1.,  er  í  1. — 3.  útg.  „iogn- 
megins".  í  13.  er.,  4.  1.,  stendur  „er"  í  1. — 3.  útg.  f.  „nær",  sem 
er  í  ehr.  og  frumútg.  í  14.  er.,  6.  1.,  er  „f jöri"  í  ehr.  og  frumútg., 
„fjörvi"  í  1. — 3.  útg.  í  15.  og  18.  er.,  5.  1.,  stendur  „þar"  í  ehr. 
og  frumútg.  f.  „þar,  er",  en  í  1. — 3.  útg.  „hvar";  í  8.  1.  er  „hin" 
sleppt  í  1. — 3.  útg.  í  16.  er.,  2.  1.,  „þás",  „þá"  í  ehr.  og  frumútg., 
en  „er"  í  1. — 3.  útg.  í  20.  er.,  8.  1.,  ehr.  og  frumútg.  „vígðu", 
1. — 3.  útg.  „vígði".  ■ —  í  3.  útg.  er  „ofan"  breytt  í  „ofar"  í  1., 
7.,  15.  og  20.  er.,  4.  1.;  „ofan"  er  s.  s.  „fyr(ir)  ofan",  sbr.  „fyr 
ofan  sæ"  í  Ólafs  drápu  sænska  eftir  Óttar  svarta. 

í  2.  útg.,  bls.  393,  er  sagt,  að  Magnúsar-kviða  sé  ort  „fyrir 
þá  Viðeyinga",  og  að  Jónas  hafi  að  sögn  fengið  50  dali  fyrir. 
Jónas  hefir  skrifað  7. — 8.  1.  í  3.  er.  framan-á  1.  bl.  í  vasakveri 
sínu  frá  1840.  Það  er  mjög  sennilegt,  að  hann  hafi  ort  eða  ætlað 
að  yrkja  kvæðið  þá  um  haustið.  Af  áfangaskrá  hans  í  kverinu 
má  sjá,  að  hann  hefir  farið  út  í  Viðey  8.  Okt.,  en  óvíst  er,  hve 
lengi  hann  hefir  dvalið  þar.  Verið  getur,  að  Ólafur  sekreteri 
Stephensen  hafi  þá  beðið  Jónas  yrkja  erfikvæði  eftir  föður  sinn, 
því  hann  ætlaði  senn  að  fara  að  gefa  út  öll  erfiljóðin,  sem  ort 
höfðu  verið,  þegar  Magnús  féll  frá,  17.  Marz  1833.  Sýnilegt  er, 
að  ehr.  af  Magnúsar-kviðu  er  ekki  frá  1833 — 34,  heldur  einmitt 
frá  síðari  árum  Jónasar,  enda  segir  Páll  Melsted  yngri  í  bréfi 
til  Jóns  Sigurðssonar  1.  Ág.  1842,  að  Jónas  hafi  þá  „nýort  drápu 
um  Magnús  konferentsráð,  fallega  að  gagni.  —  Gísli  Thoraren- 
sen  ætlar  að  taka  afskrift  af  henni  og  fara  með  hana",  o.  s.  írv. 
Sbr.  Bréf  P.  M.,  bls.  30 — 31.  —  En  svo  menn  geti  séð,  hvers 
virði  bragarlaunin  voru,  má  vísa  til  minnisbókar  Jónasar,  Bmf. 
8,  8vo,  sem  hér  er  prentuð  í  III.  b.,  bls.  260 — 66. 

Bls.  79—81.  —  ALÞING  HIÐ  NÝJA.  —  Tvö  ehr.;  annað  er 
á  sérstakri  smáörk  (st.  20  x  16,6  cm)  í  J.  S.  401,  4to,  skrifað  í 
2  dálkum  á  1. — 2.  bls.  og  1  á  3.;  en  að  öðru  leyti  er  örkin  auð; 
hitt  er  í  sendibréfi  til  Konráðs  Gíslasonar,  skrifuðu  á  Stað  á 
Ölduhrygg,  2.  Ág.  1841  (sjá  II.  b.,  bls.  79—84).  Þessi  ehr.  eru 
nærri  samhljóða,  nema  2  síðustu  línurnar.  Jónas  hefir  ort  kvæðið 
veturinn  áður,  fyrir  6.  Marz.*)  Fyrir  árin,  sem  hann  var  heima, 


)    Sbr.  bréf  til  Konráðs  Gíslasonar  þann  dag,  II.  b.,  bls.  68 — 69. 


—  341  — 

1840 — 42,  kom  Fjölnir  ekki  út,  eins  og  kunnugt  er,*)  og  var 
kvæðið  hvergi  prentað  fyr  en  Fjölnir  hóf  göngu  sína  á  ný,  með 
VI.  árg.,  1843;  þar  er  það  á  bls.  7 — 10.  Sbr.  Fundabók  Fjölnis- 
fél.,  Eimr.  32.  ár,  bls.  271  og  273,  og  e.  fr.  bls.  276  og  361.  í  þess- 
ari  frumútg.  í  Fjölni  er  kvæðið  dálítið  breytt  frá  því,  sem  það  er 
í  ehr.  Milli  2.  og1  3.  er.  er  í  þeim  er.,  sem  hljóðar  svo: 

Göfgan  konung  Frjálsan  son  getur 

sæmir  gildur  þegn,  f aðir  alsnotur ; 

vitran,  vel  kunnandi.  þý  er  þræla  kyns. 

E.  fr.  er  í  ehr.  eitt  er.  á  eftir  því,  sem  í  Fjölni  og  hér  er  5.  er. ; 
er  það  því  7.  er  í  þeim  og  er  svona: 

Ást  mætir  ást,  Margur  dropi 

svo  fær  einn  um  laðað        verður  móða  fögur 

hundrað  —  ótal  huga.        og  brunar  að  flæði  fram. 

Þetta  erindi  hefir  Jónas  notað  í  „Kveðju"  til  Uppsala-fundarins 
1843,  er  hann  orti  fám  mánuðum  eftir  að  þetta  kvæði  var  prent- 
að;  er  það  breytt  þar,  í  2.  og  3.  1.,  sjá  bls.  119.  —  Aðrar  breyt- 
ingar  eru  þessar  helztar:  5.  er.,  1.  1.,  ehr.  „bíir",  f.  „bý" ;  3.  1. 
„hver  að  hýsi",  f.  „hvert  að  húsi";  6.  er.,  3.  1.,  í  J.  S.  401,  4to, 
er  (líkl.  óvart,  sbr.  9.  er.,  5.  1.)  „steini",  f.  „stóli";  8.  er.,  4.  L, 
„vita  að",  f.  „munu";  9.  er.,  2.  1.,  ehr.  „göfgur",  f.  „ríkur";  10. 
er„  7. — 8.  1.  eru  í  bréfinu  eins  og  í  Fjölni  og  hér,  en  í  J.  S.  401. 
4to,  eru  þær  svona : 

gramur  hinn  glöggsæi 

góðráðan  þegn. 

Tilefni  kvæðisins  var  úrskurður  eða  bréf  Kristjáns  konungs 
áttuna  til  kansellíisins,  dags.  20.  Maí  1840,**)  þar  sem  hann 
bauð  því  að  láta  embættismannanefndina  í  Reykjavík  ráðgast 
um,  hvort  ekki  myndi  vel  til  fallið,  að  sérstakt  ráðgjafarþing 
yrði  stofnsett  á  íslandi,  þing,  þar  sem  við  hlið  nokkurra  helztu 
embættismanna  landsins,  er  konungur  tilnefndi,  gætu  átt  sæti 
hæfilega  margir  menn,  er  til  þess  yrðu  kjörnir  af  íbúum  lands- 
ins,  en  einkum  myndi  nefndin  þá  jafnframt  þurfa  að  ráðgast  um, 
hvort  það  þing  ætti  ekki  helzt  að  nefnast  alþing  og  vera  háð  á 
Þingvelli  svo  sem  alþing  fyrrum,  og  vera  að  öðru  leyti  svo  líkt 


*)    IV.  og  V.  árg.,  sem  komu  út  meðan  Jónas  var  heima.   voru 
fyrir  árin   1838   og   1839. 

**)    Sbr.  Lovsaml.  f.  Island,  XI.,   C14 — 28;  útlegging  í  N.  félagsr.. 
I.,   87—88. 


—  342  — 

háttað  sem  unnt  yrði.  Sbr.  e.  fr.  Tíð.  frá  nefndarf.  1841,  bls.  9 — 
10,  Skírni  1841,  bls.  82—83,  og;  nú  ævis.  J.  Sig.,  II.,  108  o.  s.  frv. 

Dönsk  þýðing  af  þessu  kvæði,  nær  öllu,  er  til,  eftir  Olaf 
Hansen  (Isl.  Renæssance,  90 — 91). 

Bls.  82—83.  —  HULDULJÓÐ.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  V,  sem 
er  lítil  skrifbók  (st.  17,3  X  H  cm.),  og-  er  kvæðið  á  16  V2  bls. 
fremst.  —  Síðar  (8.  Jan.  1844)  hefir  Jónas  snúið  bókinni  við  og 
byrjað  að  skrifa  í  hana  hinu  megin,  að  aftanverðu,  ritgerðir, 
kvæði  o.  fl.  í  bréfi  til  Konráðs  Gíslasonar,  dags.  6.  Marz  1841 

(II.  b.,  bls.  68 — 69),  skrifar  hann:  „Eg-  er  nú að  yrkja 

„Hulduljóð"."  Hann  virðist  þó  ekki  hafa  lokið  við  kvæðið  fyr 
en  nokkrum  árum  síðar;*)  niðurlagið  og  vísur  smalans,  sem 
standa  aftast,  virðast  jafnvel  vera  frá  1845,  en  af  því  að  megin- 
hluti  kvæðisins  mun  vera  frá  því  snemma  á  árinu  1841,  er  það 
sett  hér  í  röð.**)  —  Handritið  er  frumrit,  og*  mun  Jónas  aldrei 
hafa  hreinskrifað  kvæðið.  í  1.  útg.  (og-  síðan  í  2.  og  3.,  auðvit- 
að)  hefir  það  verið  kallað  „brot"  og  prentað  eftir  uppskrift, 
sem  þá  hefir  verið  gjörð  af  þessu  frumriti.  Jónas  hefir  sjálfur 
skrifað  orðið  „niðurlag"  ofan-við  er.  „Sólfagra  mey!  Nú  seilist 
yfir  tinda",  o.  s.  frv.,  og  þau  3  er.  Hann  hefir  skrifað  síðast  er- 
indi  smalans.  Þeim  hefir  verið  skotið  framfyrir  niðurlags-erind- 
in,  og*  mun  það  rétt,  enda  hefir  Jónas  ekki  sett  orðið  „niðurlag" 
áður  en  hann  skrifaði  þau,  heldur  bætt  því  inn  síðar,  líklega 
eftir  að  hann  hafði  ort  erindi  smalans  og  ásett  sér  að  skjóta 
þeim  inn-í,  eins  og  gjört  hefir  verið.  Þeir  Brynjólfur  og  Kon- 
ráð,  sem  gáfu  kvæðið  út  í  fyrsta  sinn,  kunna  að  hafa  vitað  um,. 
að  Jónas  vildi  hafa  þetta  svona.  —  Það  verður  ekki  séð  á  kvæð- 
inu  né  handritinu,  að  hér  sé  um  „brot"  að  ræða;  kvæðið  virðist 
ekki  hafa  átt  að  vera  lengra.  Fyrir  neðan  síðasta  er.  (í  vísum 
smalans)  hefir  Jónas  sett  sams  konar  merki  og  hann  setti  oft 
fyrir  neðan  kvæði  sín,  lykkjudrátt  með  tveim  skástrikum 
yfir.***) 

Á  handritinu  má  sjá,  að  erindin  fyrir  framan  vísur  Eggerts 
hafa  í  fyrstu  verið  15,  skrifuð  og  tölusett  í  þeirri  röð,  sem  þau 
eru  í  hér;  síðan  hefir  komið  sú  1.,  3.  og-  4.  af  vísum  Eggerts. 
Neðst  á  sömu  bls.  og"  4.  vísan  er,  hefir  Jónas  skrifað  með  blýanti 
uppkast  að  því  er.,  sem  hann  hefir  skotið  inn,  svo  sem  8.  er. 
Síðustu  2  línurnar  af  því  eru  á  næstu  bls.  efst  og  þar  næst  4 


*)    Sbr.    bréf    þeirra   Brynjólfs    og    Konráös    til    Jónasar    11.    og 
23.  Marz  1844. 

**)    Sbr.  einnig  Bréf  Páls  Melsteds,   bls.   13. 
***)    J?etta  er  gamalt  og  algengt  merki;  það  kann  aö  vera  oröiö- 
til   úr  F,   skammstöfun   fyrir    Finis,     endir. 


—  343  — 

línur  með  blýanti  af  því  er.,  sem  verður  19.  er.  („Brosir  við 
honum  bærinn  heillagóði"  o.  s.  frv.),  síðan  innskots-er.  (8.  er.) 
aftur,  skrifað  með  bleki,  og  nú  sett  talan  8  hjá;  á  eftir  því  koma 
svo  2  síðustu  línurnar  af  19.  er.,  neðst  á  bls.  Á  næstu  bls.  er  blý- 
antsuppkast  af  20.  er.  og  2.  Eggerts-vísan,  skrifuð  fyrst  með 
blýanti,  og  síðan  farið  ofan-í  stafina  með  bleki;  hún  er  merkt 
inn  á  sinn  stað,  en  ekki  eru  þær  vísur  tölusettar.  í  næstu  opnu 
koma  17.  og  18.  er.  (sem  fyrst  hafa  verið  tölusett  sem  16.  og  17. 
er.),  og  19.  og  20.  er.,  hreinskrifuð,  þau  4,  sem  eru  á  eftir  vísum 
Eggerts.  —  Svo  koma  niðurlags-erindin  3,  ótölusett,  og  loks 
smala-vísurnar,  sömuleiðis  ótölusettar. 

Sem  vænta  má  í  þessu  frumriti,  hefir  Jónas  gert  ýmsar 
breytingar;  sumar  hefir  hann  hætt  við  og  strikað  út,  og  skal 
þeirra  ekki  getið,  en  drepið  skal  á  sumar  hinna.  2.  er.,  5.  1., 
„óbrotinn",  sett  f.  „óbreyttur";  6.  1.,  „úr",  f.  „í".  —  3.  er.,  3.  1., 
„mey,  djúpt",  f.  „meyja".  —  5.  er.,  3.  1.,  „fornu",  f.  „fögru" 
(„beztu").  —  6.  er.,  1.  1.,  „Huldu",  f.  „hennar".  —  7.  er.,  1.  1.,  „eg 
sé  — -  nú  leit  minn",  f.  „nú  sér  minn  skelfdur".  —  8.  er.,  5. — 6.  1. 
haf a  f yrst  verið  svo,  þar  sem  er.  er  skrif að  upp  með  bleki : 

„hann  veit  það  bezt,  og  vill  það  eitt,  að  sjái 

veröldin  guð  og  sig  í  hverju  strái".*) 

—  9.  er.,  2.  1.  hefir  fyrst  verið  svo:  „ástjarðar  þinnar  heill  og 
von  og  Ijós",  og  í  3.  1.  „blessaða  stund!"  —  10.  er.,  1.  1.,  „er",  L 
„mun".  —  11.  er.,  3.  1.,  „mey!  því",  f.  „meyja",  og  í  6.  1.,  „stoð", 
f.  „ljós".  —  12.  er.,  4.  1.  hefir  fyrst  verið  svo:  „Hann  kyssir 
sína  blíðu  fósturjörð".  —  15.  er.,  2.  1.,  „mér",  f.  „því";  5.  1.  hefir 
fyrst  verið  svo:  „Sérðu  nú,  hvernig  seint  fær  góður  njóta"; 
í  6.  1.  „er",  f.  „sem".  —  1.  Egg.-v.,  5.  1.,  „þér",  f.  „þið".  — 
3.  Egg.-v.,  7.  1.,  „hægur  er  dúr  á",  f.  „svalur  er  dropi".  —  4. 
Egg.-v.,  5.  1.,  „aldrei",  f.  „ekki".  —  17.  er.,  2.  1.,  „mér  og",  f. 
„mínar";  6.  1.,  „fjallareitinn",  f.  „vatnahjallann".  —  20.  er.,  2. 
1.,  „vitri",  f.  „mikli".  —  21.  er.,  1.  1.,  „seilist",  f.  „svífur".  — 
23.  er.,  4.  1.,  „smíði",  f.  „skrauti". 

í  1. — 3.  útg.  hefir  kvæðið  verið  prentað  eins,  að  heita  má, 
og  höf.  hefir  skilið  við  það.  —  í  7.  er.,  2.  1.,  er  þó  sett  „þanns" 
f.   „þann". 


*)  í  3.  útg.,  bls.  XII,  segir,  að  þatS  eigi  óefaö  að  lesa  „hvel" 
og  ekki  „hval"  í  3.  1.  í  frumritinu  (með  blýanti)  og  í  uppskriftinni 
(með  bleki)  er  greinilega  „hval",  enda  er  ekkert  athugavert  við 
það.  —  Skáldið  bendir  með  þessum  fáu  orðum  á  hinar  ýmsu  stór- 
fenglegu  mótsetningar  í  ríki  náttúrunnar.  —  Fjallaljösið  er  blóm- 
ið,  er  svo  heitir;  einnig  nefnt  ljósberi,  ilmjurt  og  ununarjurt  (v  i  s- 
•earia    alpina). 


—  344  — 

Nokkuð  af  þessu  kvæði  var  lagt  út  á  dönsku  af  Olaf  Han- 
sen  (í  Ny-isl.  Lyrik,  43 — 46)  og  á  þýzku  af  J.  C.  Poestion  (í 
Isl.  Dichter  d.  Neuzeit,  346—50). 

Bls.  88—89.  —  HEIMA.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  a  I,  á  lausu  blaði 
úr  ferðabókinni  (frá  1837  og  1841),  sem  nú  er  Bmf.  10  fol.;  það 
er  brotið  saman  langsum,  og  kvæðið  skrifað  á  1.  bls.,  fyrirsagn- 
arlaust.  Kallað  „brot"  í  1. — 3.  útg.  Upphafið  er  stælt  eftir  Höf- 
uðlausn  Egils  Skalla-Grímssonar.  —  7. — 8.  1.  í  1.  er.  hafa  fyrst 
verið  svo: 

„aldri   slít  eg  þar, 
er  eg  alinn  var". 

En  síðar  hefir  Jónas  dregið  yfir  þær  línur  og  skrifað  með  blý- 
anti  þær,  sem  hér  eru.  —  Hann  hefir  fyrst  ætlað  að  enda  3.  er. 
öðruvísi  og  skrifað  sem  7.  1.:  „miklu  meir  en  Danir",  en  dregið 
yfir  það  aftur. 

Systkin  og  móðir  Jónasar  voru  þau,  sem  nefnd  eru  í  aths. 
á  bls.  321. 

Bls.  89—91.  —  EFTIR  TÓMAS  SÆMUNDSSON.  —  Ehr. 
í  K.  G.  31  a,  í  bréfi  frá  Jónasi  til  Konráðs,  skrifuðu  á  stað  á 
Ölduhrygg  2.  Ág.  1841  (II.  b.,  bls.  79—84).*)  —  Kvæðið  var  ekki 
prentað  fyr  en  í  1.  útg. ;  þar  er  það  á  bls.  229 — 32.  í  þeirri  útg. 
eru  fáein  orð  öðruvís  en  í  ehr.  í  bréfinu  og  hafa  útgefendur  bó 
varla  haft  annað  hr.  fyrir  sér;  í  1.  er.,  5.  1.,  er  „ella",  f.  „ann- 
ars",  í  2.  er.,  2.  1.,  „lifandi",  f.  „lifanda",  og  í  3.  er.,  3.  1.,  „íólg- 
inn",  f.  „falinn". 

í  2.  útg.  er  þessi  aths.  við  kvæðið  á  bls.  393 — 94:  „Eftir 
Tómas  Sæmundsson.  Þegar  Jónas  f rétti  lát  hans,  var  hann  stadd- 
ur  í  húsi  Jónassens,  er  síðar  varð  háyfirdómari,  og  sagði  þá 
þegar  „dáinn,  horfinn".  Þess  vegna  eru  þau  orð  með  úrnáms- 
merkjum.  Sumir  segja,  að  hann  hafi  ort  allt  kvæðið  þegar  í 
stað,  en  það  er  ekki  trúlegt". 

Séra  Tómas  andaðist  17.  Maí  1841.  „Laugardagskvöldið 
fyrir  hvítasunnu  **)  var  mér  sagt  látið  hans",  skrifar  Jónas  í 
bréfinu  til  Konráðs.  Hann  ritaði  æviágrip  Tómasar  og  birti  í 
Fjölni,  VI.,  1  og  frv.,  1843;  prentað  hér  í  II.  b.,  bls.  273—77.  — 


*)  E.  fr.  eru  til  2  garalar  uppskriftir;  á  dr.  theol.  J6n  Helga- 
son  biskup,  dóttursonur  séra  Tómasar,  aðra  þeirra,  en  hin  er  í 
J.  S.  129,  fol.,  hvor  um  sig-  á  sérstakri  smáörk;  hin  fyr-nefnda  er 
án  fyrirsagnar,  en  fyrir  ofan  hina  stendur:  ,,í>egar  ég  frétti  lát- 
séra  Tómasar".  Hún  hefir  ekki  tilheyrt  J.  S.  129,  fol.,  frá  fyrstu;. 
skrifaö  er  á  hana  efst:  ,,Frtá  Halld.  Jónssyni  12. /11.  '89". 
**)    í>.  e.  29.   Maí. 


—  345  — 

Sbr.  ao  öðru  leyti  t.  d.  Guðfræðingatal  Hannesar  Þorsteinsson- 
ar,  bls.  279 — 82,  og  þau  rit,  sem  þar  er  getið  um. 

Bragarhátturinn  á  kvæðinu  er  spánskur,  „redondilla",  sett- 
ar  saman  tvær  í  hvert  er.,  án  þess  að  ríma  saman.  —  Sönglag 
er  ekki  kunnugt  um. 

Bls.  92.  —  VIÐBÓT.  —  Ehr.  fyrrum  í  eigu  mag.  Boga  Th. 
Melsteds,  nú  í  kgl.  bókasafninu  í  Höfn,  sent  Bjarna  amtm.  Thor- 
arensen  sem  sendibréf ,  að  líkindum  meðan  stóð  á  nef ndarf und- 
inum  1841.  Það  er  á  smáörk  (st.  20  X  15,2  cm.) ;  eru  vísur  Bjarna 
á  1.  bls.  —  Þær  hefir  Jónas  sett  á  eftir  æviminningu  séra  Tóm- 
asar  í  Fjölni,  VI.  árg.,  bls.  6,  og  fyrir  ofan:  „Svo  kvað  Bjarni 
amtmaður",  en  bætt  þessari  aths.  við:  „Hann  fór  á  nefndar- 
fund  í  Reykjavík,  og  mun  þetta  vera  síðast  ljóðmæla  hans.*) 
A  2.  bls.  eru  þessar  vísur  Jónasar,  og  hefir  hann  sett  við  hliðina 
á  síðari  helming  fyrri  vísunnar  athgr.,  sem  er  sett  hér  neðan- 
máls.  —  Vísur  Jónasar  voru  prentaðar  í  Andvara,  II.  árg.,  1875. 
■ —  3.  bls.  er  auð;  á  4.  er  utanáskriftin. 

Um    nefndarfundina    sjá    „Tíðindi    frá    nefndarfundum    ís- 

lenzkra  embættismanna  í  Reykjavík  árin  1839  og  1841. ■ — 

K.-höfn  1842".  —  Um  það,  hvar  alþingi  skyldi  haldið,  sjá  eink- 
um  síðari  deild,  bls.  20 — 35.  —  Nefndarmenn  voru  10,  en  þeir 
Bjarni  amtmaður  og  Jón  sýslumaður  Jónsson  voru  tveir  einir 
fylgjandi  því,  að  þingið  skyldi  haldið  á  Þingvelli. 

Bls.  93—95.  —  FJALLIÐ  SKJALDBREIÐUR.  —  Ehr.  í 
J.  S.  129,  fol.,  á  lausu  blaði  (st.  33,2X20,7  cm.) ;  er  það  sýni- 
lega  rifið  upp  úr  ferðabók  Jónasar  frá  sumarferðinni  1841, 
Bmf.  10,  fol.  I  8.  og  9.  er.  hefir  hann  gert  dálitlar  breytingar  í 
hr.  —  Orðið  „reiðar-slóðir"  í  4.  1.  í  2.  er.  er  ritað  svo  og  haft 
þannig  í  öllum  útgáfum,  en  líklega  ætti  þó  að  lesa  og  prenta 
„reyðar-slóðir". 

Skömmu  áður  en  Jónas  dó,  lét  hann  prenta  þetta  kvæði  1 
Fjölni,  VIII.,  50 — 53;  var  það  áður  lesið  á  fundi  í  Fjölnisfélagi 
10.(?)  Apríl  1845.  (Sjá  Eimr.  33.  ár,  bls.  187). 

Jónas  hefir  í  ehr.  sett  innan  sviga  fyrir  neðan  yfirskrift- 
ina  f yrst  „f erðakvæði  f rá  1841",  en  síðan  breytt  því  í  „ferða- 
vísa  frá  sumrinu  1841" ;  í  útg.  í  Fjölni  hefir  þetta  verið  haft 
eins  og  hér  er  sett. 

Jónas  lýsir  greinilega  í  ferðabók  sinni,  þeirri  sömu,  sem 
handritsblaðið  er  úr,  þessari  ferð,  sem  hann  á  við  í  2. — 3.  og 
síðasta  er.  Hann  fór  frá  Þingvöllum  um  morguninn,  miðviku- 
daginn  14.  Júlí,  eins  og  leið  lá    (um   Skógarkot  og  Hrauntún) 


')   Hann  dó  25.  Ag.  s.  á. 


—  346  — 

upp  á  Hof mannaf löt ;  þaðan  upp  á  Biskupsflöt,  Eyfirðingaveg, 
um  Goðaskarð,  norður  með  Gagnfelli.  Þaðan  reið  hann  yfir  að 
Sandgíg  og  fór  að  skoða  hann.  Fylgdarmennirnir,  Gunnar  Hali- 
grímsson  skóiapiltur  og  Páll  Eyjólfsson  í  Skógarkoti,  áttu  að 
vera  á  eftir  með  lestina  (4  kofforta-hesta).  En  þegar  Jónas  var 
búinn  að  athuga  Sandgíg,  fann  hann  hvergi  lestina;  hún  hafði 
villzt  frá  honum.  Hann  hafði  ætlað  sér  að  fara  umhverfis  Skjald- 
breið  þennan  dag,  og  í  Efri-Brunna,  veginn,  sem  þangað  liggur 
af  Eyfirðingavegi,  fram-með  Skjaldbreið  að  norðanverðu.  Þótt 
hann  missti  af  lestinni,  hélt  hann  leiðar  sinnar,  ■ —  aleinn.  Þenn- 
an  dag  hefir  kvæðið  sennilega  orðið  til.  —  Eftir  að  Jónas  hafði 
lokið  athugunum  sínum  um  daginn,  komst  hann  í  ákveðinn 
áfangastað,  en  fann  þar  ekki  lestina.  Hann  var  mjög  íerðíúinn, 
lagðist  niður  í  döggvotu  grasinu  og  sofnaði.  ■ —  Næsta  morgun 
fann  hann  lestina,  góðan  spöl  frá.*)  —  Sennilega  hefir  hún  far- 
ið  upp-eftir  að  vestanverðu  við  Skjaldbreið.  ■ —  Jónas  fór  gvo 
upp  á  Kaldadal  og  ofan  að  Húsafelli  um  kvöldið;  var  þar  2 
næstu  daga  um  kyrrt  og  mun-  þá  hafa  skrifað  þar  bæði  ferða- 
skýrsluna  og  kvæðið.  —  Hannes  Hafstein  lýsir  þessu  atviki 
einkar-fallega  í  ævisögu  Jónasar,  framan-við  2.  útg.,  bls.  XXXI — 
XXXIII.  —  Segir  hann,  að  kvæðið  hafi  fallið  í  stuðla  í  Efri- 
Brunnum  um  nóttina,  en  hvorki  er  það  líklegt  né  kemur  vel  heim 
við  orð  Jónasar  í  dagbók  hans  og  kvæðinu  sjálfu.  Af  því  má 
helzt  ráða,  að  hann  hafi  byrjað  það,  er  skein  „á  tinda  morgun- 
sól",  og  lokið  við  það,  er  hann  trað  einn  „með  hundi  og  hesti 
hraun  —  og  týnd  er  lestin  öll".  —  Hann  nefnir  hest  sinn  í  1.  1. 
3.  er.;  segir  Páll  Eyjólfsson,  sem  var  fenginn  Jónasi  til  fyigdar 
þennan  dag,  að  Baldur  hafi  verið  ljósskjóttur,**)  sérlega  falleg- 
ur  og  góður  hestur,  sem  móðir  Jónasar  hafði  gefið  honum  (sbr. 
Dvöl,  6.  ár,  bls.  8).  Jónas  gat  um  hund  sinn  í  bréfi  til  Konráðs 
síðar,  sjá  II.  b.,  bls.  90 — 91  (m.  aths.). 

Kvæðið  hefir  verið  lagt  út  á  dönsku  af  Olaf  Hansen  (Isl. 
Renæssance,  97 — 100,  Udv.  isl.  Digte,  115 — 181,  og  á  þýzku  af 
J.  C.  Poestion  (Isl.  Dichter  d.  Neuzeit,  351 — 53,  Eisiandblíiten, 
38—40). 

Kvæðið  má  syngja  með  mörgum  lögum,  en  er  venjulega 
sungið  með  lagi  eftir  J.  H.  Stunz. 

Bls.  96.  —  ALDARHÁTTUR.  —  Frumútg.  í  Fjölni,  VIII., 
54.  Lesið  á  fundi  í  Fjölnisfél.  10.(?)  Apríl  1845.  Vísan  er  vafa- 


::<)    Sbr.  feröabók  Jónasar  frá  þessari  ferð,  III.   b.,  bls.  147 — 52, 
og-  bréf  til  Jap.  Steenstrups,  II.  b.f  bls.   77 — 79. 

**)   Mun  bó  vera  sá,   er  Jónas  nefndi  sjálfur  ljósgráan,  sjá  III. 
b.,   bls.   2C1. 


—  347  — 

laust  frá  ferð  Jónasar  um  Snæfellsnes  1841;  hann  fór  frá 
Ólafsvík  inn  að  Krossnesi  11.  dag  Ágústmánaðar  það  ár  og* 
hefir  þá  riðið  fyrir  neðan  Fróðá,  enda  ber  næsta  kvæði  vott  um, 
að  hann  reið  þangað  heim.  —  I  fyrri  hluta  vísunnar  á  Jónas  við 
frásögnina  í  Eyrbyggja-sögu  (22.  og  29.  kap.)  um  Björn  og 
Þuríði  á  Fróðá,  systur  Snorra  goða. 

Bls.  96—97.  —  Á  GÖMLU  LEIÐI.  —  Ehr.  í  J.  S.  129,  fol., 
komið  „frá  Páli  Melsteð  til  Landsbókasafnsins  23. /7.  1890";  hefir 
hann  skrifað  á  blaðið  (sem  er  15,8X10  cm.),  neðan-við  kvæð- 
ið:  „Þetta  ritaði  Jónas  Hallgrímsson  sjálfur  og  gaf  mér.  —  P. 
Melsteð.  —  Þá  var  hann  í  Rvík.,  en  eg  á  Brekku".  —  Frumútg. 
í  Skírni,  16.  árg.,  1842,  bls.  133. 

I  ísl.  þjóðlögum,  bls.  559,  er  lag  við  þetta  kvæði,  ialið  vera 
úr  Vatnsdal.  Bragarháttur  „redondilla". 

Jón  Kjærnested  (Kjernesteð)  var  sonur  Þorláks  danne- 
brogsmanns  Hallgrímssonar  á  Skriðu  í  Hörgárdal,  en  Þorlákur 
var  eitt  af  hinum  mörgu  börnum  Hallgríms  r.miðs  Jónssonar, 
bróðir  séra  Gunnars  í  Laufási,  Jóns  málara  og  þeirra  systkina. 
Jón  Kjærnested  tók  upp  þetta  nafn  eftir  Friðfinni,  föðurbróður 
sínum,  sem  kenndi  sig  við  fæðingarstað  sinn,  Kjarna  í  Eyja- 
firði;  þar  bjó  Hallgrímur,  afi  Jóns,  um  hríð,  og  þar  dó  Jón, 
langafi  hans.  Jón  Kjærnested  var  mikill  hagleiksmaður,  eins  og 
þeir  ættmenn  fleiri,  en  kunnastur  varð  hann  fyrir  sundkennslu 
sína.  Jón  var  um  hríð  erlendis  og  nam  akuryrkju  og  garðrækt, 
og  sund.  Hann  hélt  uppi  námskeiðum  í  sundi  víða  norðanlands, 
og  í  laugunum  við  Reykjavík  vorið  1824.*)  Hann  skrifaði  „um 
áburðarauka"  í  Klausturpóstinn  1820,  og  leiðarvísir  til  jarð- 
yrkju  kom  út  eftir  hann  1824  í  Viðey.  Hann  hélt  Möðruvalla- 
klaustur  1825 — 28,  en  flutti  eftir  það  vestur  undir  Jökul;  bjó  á 
Munaðarhóli  1828 — 35,  en  dó  næsta  sumar,  25.  Júní  1836,  í 
Ólafsvíkurbæ,  38  ára  að  aldri  (f.  23.  Sept.  1797).  Jónas  hefir 
komið  að  leiði  hans  í  Fróðár-kirkjugarði  11.  dag  Ágústmánað- 
ar  1841. 

Bls.  97—98.  —  BJARNI  THORARENSEN.  —  Tvö  ehr.,**) 
frumritið  sjálft,  skrifað  með  blýanti  í  ferðakver  Jónasar  frá 
sumarferðinni  1841  (bl.  11 — 13),  sem  verið  hefir  í  vörzlu  þeirra 
feðga,  Jap.  og  Joh.  Steenstrups,  prófessora,  og  annað  ehr.,  sem 
var  í  eigu  mag.  Boga  Th.   Melsteds  og  nú  kgl.  bókasafnsins  í 


*)  Sbr.  Arb.  Esp.,  XII.,  bls.  132  (sbr.  og  bls.  156),  Ann.  19. 
aldar.  I.,  328  og  343,  og  Sundreglur  próf.  Nachtegalls  (Kh.  1836, 
bls.  VII  og-  13),  sjá  II.  b.,  bls.  227  og-  229;  e.  fr.  Klausturu.  1823 — 24 
og  Þrótt,   4.  ár,   57 — 58. 

**)    Eöa  3,  sbr.   Nýtt  Kirkjubl.,   10.   árg.,   bls.    86. 

RIT   J.    HALLGR.   I.  23 


—  348  — 

Höfn;  e.  fr.  er  eitt  er.  (3.)  í  bréfi  frá  Jónasi  til  Jap.  Steen- 
strups,  sjá  II.  b.,  bls.  116 — 17.  —  Frumútg.  í  VI.  árg.  Fjölnis, 
20. — 21.  bls.,*)  og  er  kvæðið  sett  hér  eftir  henni,  nema  að  því 
leyti,  að  í  4.  er.,  3.  og  5.  L,  er  f.  „þá"  sett  „er",  eins  og  stendur 
í   1.— 3.   útg. 

Bjarni  amtmaður  dó  heima  á  Möðruvöllum  25.  Ágúst.**) 
Jónas  var  þá  á  leið  norður.  í  bréfi,  sem  hann  skrifaði  Jap.  Steen- 
strup  5.  Nóv.  um  haustið  (sjá  II.  b.,  bls.  114 — 19)  og  getið  var 
hér  á  undan,  segir  hann,  að  hann  hafi  28.  Ág.  mætt  á  Reykja- 
braut  sendimanni,  sem  flutti  honum  fregnina  um  lát  Bjarna,  og 
sama  dag  hafi  hann  ort  á  hestsbaki  kvæði  („en  Vise"),  sem  sé 
ekki  með  þeim  lökustu  o.  s.  frv.,  og  síðan  setur  hann  í  bréfið 
eitt  er.  (3.)  úr  kvæðinu.  Eftir  áfangaskránni  í  vasakverinu 
hefir  hann  komið  27.  Ág.  að  Steinnesi  og  28.  að  Hnausum,  næsta 
bæ;  hafi  hann  verið  á  ferð  á  Reykjabraut  þann  dag,  þá  hefir 
hann  farið  til  rannsókna  eitthvað  á  þær  slóðir  og  síðan  að 
Hnausum  aftur  um  kvöldið.  Þann  dag  eða  hinn  næsta  hefir  hann 
dregið  upp  mynd  af  Reykjanibbu  í  vasakver  sitt,  á  bl.  11  (sjá 
III.  b.,  bls.  202),  en  hins  vegar  á  sama  blaði  byrjar  kvæðið.  — 
Næsta  dag,  29.  Ág.,  fór  hann  að  Reykjum,  sennilega  um  Reykja- 
braut,  og  eftir  það  hélt  hann  rakleiðis  áfram,  til  þess  að  geta 
verið  við  jarðarförina.***)  —  Það  er  því  ekki  alls  kostar  rétt, 
sem  segir  í  ævisögu  hans  framan-við  2.  útg.,  bls.  XXXIII,  og 
enn  í  greinilegri  frásögn  í  N.  Kbl.,  10.  árg.,  bls.  86,  að  hann 
hafi  frétt  lát  Bjarna,  þegar  hann  kom  að  Glaumbæ  (1.  Sept.) 
og  ort  kvæðið  þar,  á  leið  þaðan  yfir  að  Flugumýri  eða  heima  á 
Flugumýri.****)    Hann  kann   að   hafa   skrifað    það    í   vasakver 


*)  í  2.  útg\,  bls.  395  (og  í  3.  útg.,  bls.  144),  er  saert.  að  þetta 
kvæði  hafi  verið  prentað  sérstakt  og  að  Jónas  hafi  skrifað  vísuna 
„Skáldið  mitt  var  skjött  í  leik"  o.  s.  frv.  (sem  hér  er  á  bls.  168)  á 
eitt  blaðiS  (þ.  e.  eintakiS).  Þetta  mun  ekki  rétt,  heldur  fariö  skakkt 
me'ð  aths.,  sem  er  nm.  á  bls.  123  í  1.  útg.  og  er  svona:  ,,A  eitt  Bkrif- 
a'ð  exemplar  af  þessum  erfiljóðum  hafði  Jónas  sett  þessa  stíjku", 
og  síðan   kemur  hún. 

**)    Svo    stendur    í    prestsþjónustubókinni     (ekki    24.).    Hann    d6 
nóttina  milli   24.   og  25.   Sbr.  Ann.   19.   aldar,   II.,   140. 

*•*)  Sjá  áfangaskrána  frá  þessari  ferð,  III.  b.,  bls.  206 — 208. 
****)  í  sögunni  í  N.  Kbl.  segir,  að  Jónas  hafi  verið  „nokkra 
daga  um  kyrt  á  Flugumýri  hjá  Ara  vini  sínum,  og  þar  orti  hann 
minningarljóðin  um  Bjarna".  Þetta  er  missögn;  Jónas  fór  fra 
Glaumbæ  að  Kotum,  þ.  e.  Ytri-Kotum  (Þorbrandsstöðum),  2.  Sept. 
og  næsta  dag  að  Steinsstöðum,  en  4.  Sept.  var  hann  við  jarðarför- 
ina  á  Möðruvöllum,  og  fór  inn  að  Dunhaga  á  eftir.  Ekki  var  hann 
heldur  lengi  um  kyrt  á  Flugumýri,  þegar  hann  fór  suður  aftur; 
kom  þangað  16.  Sept.  og  fór  næsta  dag  að  Mælifelli;  sjá  e.  fr. 
áfangaskrána,   III.   b.,   bls.   208. 


—  349  — 

sitt  í  Glaumbæ  og  þá  lofað  þeim  séra  Halldóri  Jónssyni  (síðar 
að  Hofi)  og  Ara  lækni  Arasen  á  Flugumýri  að  sjá  það  eða  heyra 
manna  fyrstum.  —  Þá  er  hún  ekki  sannari  að  þessu  leyti  sag- 
an,  sem  er  í  ísafold,  XVIII.,  294  (og  síðan  í  Ann.  19.  aldar,  II. 
b.,  bls.  149 — 50),  talin  höfð  eftir  fylgdarmanni  Jónasar,  Gunnari 
Hallgrímssyni.  Segir  þar,  að  þeir  Jónas  hafi  að  áliðnu  þessu 
sumri  verið  staddir  á  Mývatnsöræfum;*)  „lágu  þeir  í  tjaldi 
sínu,  eins  og  þeirra  var  siður  á  ferðum  þessum.  Þá  var  það 
einn  morgun,  að  Jónas  vaknar  venju  fyr,  því  að  Gunnar  kvað 
hann  að  öllum  jafnaði  hafa  verið  morgunsvæfan.  Vakti  hann  nú 
Gunnar  og  biður  hann  sækja  hesta  sína  hið  bráðasta;  „dreymdi 
mig  svo  í  nótt",  sagði  Jónas,  „að  eg  veit  það  víst,  að  Bjarni  amt- 
maður  er  dáinn".  Gunnar  sótti  hestana,  svo  sem  hinn  beiddi,  og 
söðlaði  þá;  gengur  að  því  búnu  inn  í  tjaldið.  Þá  er  Jónas  að 
öllu  ferðbúinn.  Hann  kvað  það  hafa  verið  venju  Jónasar,  þá  er 
hann  hafði  ort  nýtt  kvæði,  að  kveða  sér  það,  og  hefði  boðið  sér 
að  hlusta  á  með  þessum  orðum:  „Viltu  heyra  mér  dálítið!"  Svo 
var  og  í  þetta  sinn.  Hafði  þá  Jónas  ort  hin  snilldarlegu  erfiljóð 
sín  um  Bjarna,  meðan  Gunnar  sótti  hestana  og  söðlaði  þá.  Síðan 
tóku  þeir  sig  upp  og  riðu  svo  sem  leið  lá  norður  til  Eyjaf  jarðar. 
Og  svo  var  Jónas  berdreyminn  að  þessu  sinni,  að  Bjarni  amt- 
maður  hafði  andazt  hina  sömu  nótt,  er  Jónas  dreymdi  drauminn". 
Frásögn  sú,  sem  er  í  Lýð,  II.,  23,  höfð  eftir  Hallgrími  Tóm- 
assyni,  systursyni  Jónasar,  er  ekki  heldur  rétt,  —  að  Jónas  hafi 
frétt  lát  Bjarna,  er  hann  var  kominn  norður  í  Oxnadal,  og  því 
þá  f yrst  ort  kvæðið ;  hitt  getur  verið  rétt,  er  þar  segir,  að  hann 
hafi  beðið  Hallgrím  að  skrifa  það  þar  upp. 

í  frásögninni  í  N.  Kbl.,  10.  árg.,  bls.  86,  er  m.  a.  sagt,  að 
Jónas  hafi  marg-ritað  kvæðið,  verið  að  breyta  og  bæta.  Þótt 
ekki  sé  takandi  mikið  tillit  til  þessa,  er  vert  að  athuga,  hverjar 
breytingar  hann  hefir  gert  á  kvæðinu  frá  því  er  hann  hripaði 
það  fyrst  í  vasakverið.  Þá  er  þess  fyrst  að  geta,  að  hann  hefir 
skrifað  sem  fyrirsögn  að  eins:  „Amtmaður  Bjarni".  Þar  næst 
hef ir  hann  sett  þessa  vísu,  eins  og  nokkurs  konar  f ormáls-erindi : 
Hézt  þú  að  mæla  Guð  hefir  skipt 

eftir  mig  liðinn,  og  til  góðra  funda 

er  eg  til  himna  hetju  sína  heimt 

hafnar  þreytti.  úr  harki  veraldar. 

Þetta  er.  er  skrifað  óljóst,  og  er  vafi  á  um  sum  orð,  hvort  rétt 


*)  Þeir  komu  ekki  þangað  það  suraar;  fóru  ekki  lengra  norð- 
ur  (austur)  en  í  Eyjaf  jörðinn.  ■ —  Þaö  var  2  árum  áður,  að  Jónas 
var  á  Mývatnsöræfum   eða  þeim  slóðum. 

23* 


—  350  — 

sé  lesin.  Fyrir  „sína"  hefir  hann  fyrst  sett  „vora",  en  dregið 
síðan  yfir  það  orð.  Þessu  er.  hefir  Jónas  síðan  sleppt  algjörlega, 
og  marg-strikað  yfir  það  í  vasakverinu,  en  notað  síðustu  lín- 
urnar  af  því  í  4.  er.   (5. — 6.  1.). 

í  1.  er.  hefir  hann  enga  breyting  gjört,  nema  þá  eina,  að 
hann  hefir  í  5  1.  skrifað  fyrst  „tárþögull",  en  síðan  dregið  yfir 
„tár"  og  skrifað  „grát".  —  í  2.  er.  hefir  hann  fyrst  haft  5.  og 
6.  1.  þannig: 

„Áður  sátu  ýtar  glaðir 
og  orðum  vel  skiptu". 

Síðan  hefir  hann  breytt  orðunum  og  bætt  „með"  inn-í.*) 

Þá  er  3.  er.,  —  sama  og  hér,  og  sýnir  það,  að  getgáta  sú, 
sem  sett  var  fram  í  Tím.  Bmf.,  12.  árg.,  bls.  55,  ura  að  það  væri 
ort  síðar  en  hin  erindin,  er  ekki  rétt.  —  Hann  hefir  fyrst  haft 
upphafið  (1. — 2.  1.)  svona: 


„Hlægir  mig  eitt,  það,  að  engin 
því  ugla  þarf  fagna". 


En  hann  hefir  breytt  þessu  í  frumritinu,  á  líkan  hátt  og  hinu.  — 
í  6.  1.  hefir  hann  einnig  breytt  „bjargi"  í  „bergi".  —  í  4.  er.  hefir 
hann  gert  smábreyting  á  3.  og  4.  1.,  látið  orðin  „sá"  og  „oss" 
skiptast  á  um  stað.**)  5.  1.  hefir  hann  fyrst  byrjað  að  öllu  leyti 
öðruvís,  en  dregið  vandlega  yfir  þá  byrjun  aftur  og  skrifað  lín- 
una  eins  og  hún  er  í  Fjölni  og  hér,  að  öðru  leyti  en  því,  að  orðin 
„hetja"  og  „heimtir"  hafa  verið  látin  skiptast  á  um  stað,  fyrir 
ríms  sakir.  —  í  5.  er.,  8.  1.,  hefir  Jónas  fyrst  skrifað  „Farðu", 
en  breytt  því,  sömuleiðis  rímsins  vegna,  í  „Far  nú".  —  Þetta  er 
nú  allt  og  sumt,  og  er  bæði  fátt  og  smátt. 

Jónas  hefir  séð  fyrir,  hvernig  þingstaðarmálið  myndi  fara, 
og  því  verið  svo  bituryrtur  í  3.  er.  En  þeir  létu  þetta  bytna  ílla 
á  honum,  höfðingjarnir  syðra;  sjá  bréfið  til  Jap.  Steenstrups 
5.  Nóv.  s.  á.  (II.  b.,  bls.  117). 

Bragarhátturinn  er  hinn  alkunni  forni  hexameter-háttur,  — 
sem  Jónas  skreytir  oft  með  hendingum  að  íslenzkum  sið;  endur- 
minningin  um  kvæði  Bjarna  „Kysstu  mig  aftur",  sem  Jónas 
hafði  birt  í  Fjölni,  III.,  L,  32,  hefir  sennilega  átt  þátt  í,  að  hann 
orti  þetta  kvæði  um  Bjarna  undir  þessum  bragarhætti.  —  Gam- 
alt,  íslenzkt  þjóðlag  við  kvæðið  er  í  ísl.  þjóðl.,  bls.  566. 


*)    í  3.  1.  er  í  hr.  B.  Th.  M.  „ástvinur"  f.  „ástmögur",  og-  í  4.  1. 
er  í  frumr.  „blömi"  f.   „blóminn". 

**)    í  ehr.,   sem  B.  Th.  M.  átti,  er  þetta  eins  og  þaC   hefir  veriö 
upphaflesa  í   frumr. 


—  351  — 

Til  er  dönsk  þýðing  af  kvæðinu,  eftir  Olaf  Hansen  (Udv. 
isl.  Digte,  72—73,  sbr.  Isl.  Renæssance,  122),  og  þýzk,  eftir  J.  C. 
Poestion  (Isl.  Dichter  der  Neuzeit,  345 — 46). 

Bls.  98—100.  —  SÉRA  STEFÁN  PÁLSSON.  —  Ehr.  (sem 
mun  hafa  verið  í  eigu  Hallgríms  prófasts  Jónssonar  á  Hólmum) 
er  til  í  Þjóðminjasafninu,  skrifað  í  3  dálka  á  samanbrotna  kvart- 
örk.  Frumútg.  í  Fjölni,  VI.,  24 — 25.  —  Séra  Stefán  var  sonur 
Páls  sýslumanns  Guðmundssonar,  sýslumanns  í  Krossavík,  Pét- 
urssonar,  bróðir  séra  Siggeirs  á  Skeggjastöðum,  Páls  stúdents 
og  Sigríðar,  konu  séra  Þorsteins  Helgasonar.  Hann  var  fæddur 
15.  Júlí  1812,  útskrifaðist  úr  Bessastaðaskóla  1836,  sigldi  sam- 
sumars,  var  í  Höfn  við  nám  2  næstu  vetur,  og  hafa  þeir  Jónas 
kynnzt  þá.  Stefán  vígðist  19.  Júlí  1840  aðstoðarprestur  Gutt- 
orms  prófasts  Þorsteinssonar  á  Hofi  í  Vopnafirði,  sem  hafði 
alið  hann  upp  og  kostað  hann  til  náms;  átti  séra  Stefán  Björgu, 
dóttur  hans.  Dó  4.  Júlí  1841. 

Fyrri  hluti  1.  er.  er  með  tilvitnunarmerkjum  í  frumútg.  og 
er  óvíst  hvers  vegna;  ef  til  vill  eru  þau  orð  höfð  eftir  Stefáni 
sjálfum  eða  öðrum.  í  ehr.  eru  engin  tilvitnunarmerki.  Stefán 
fór  úr  foreldrahúsum  fárra  mánaða  gamall,  og  var  að  eins  þre- 
vetur,  er  faðir  hans  dó. 

Bls.  100—102.  —  VIÐ  JARÐARFÖR  JÓNS  SIGHVATS- 
SONAR.  —  Frumútg.  í  Skírni,  16.  árg.,  1842,  bls.  131—32,  og  í 
Æfi-  og  Útfarar-Minning  Dannibrogsmanns  Jóns  Sighvatsson- 
ar.  Viðeyjar-kl.  1842,  bls.  97 — 99.  í  1.  útg.,  og  síðan  2.  og  3.,  er 
í  næst-síðasta  er.,  2.  1.,  sett  „manns  (h)ins",  f.  „mannsins",  og  í 
síðasta  er.,  6.  1.,  „sorta",  f.  „sortanum". 

Jón  Sighvatsson  var  bóndi  í  Höskuldarkoti  í  Ytri-Njarðvík. 
Svb.  Egilsson  setti  grafskrift  eftir  hann;  er  hún  í  æviminningu 
Jóns,  bls.  84,  og  í  Skírni,  prentuð  framan-við  kvæðið.  Sveinbjörn 
kallar  Jón  þar  merkisöldung  og  öðling  bænda;  telur  hann  fædd- 
an  6.  Marz  1759,  hafa  kvænzt  5.  Ág.  1792,  orðið  dannebrogs- 
mann  1833  og  dáið  28.  Nóv.  1841.  —  Sbr.  að  öðru  leyti  ævi- 
minninguna. 

Bls.  102— 10U.  —  SÉRA  ÞORSTEINN  HELGASON.  — 
Ehr.  í  J.  S.  129,  fol.  En  á  því  stendur  efst:  „Frá  Halld.  Jóns- 
syni  12./11.  '89".  —  Er  átt  við  H.  J.  bankagjaldkera.  —  Ehr.  cr 
lítil  örk  (st.  21,2X1^  cm.) ;  á  4.  bls.  eru  að  eins  2  síðustu  lín- 
urnar  af  síðasta  er.  Frumútg.  í  Fjölni,  VI.,  22 — 3.  Jónas  gat  um 
kvæðið  á  fundi  í  Fjölnisfél.  4.  Marz  1843,  og  las  það  upp  á  næsta 
fundi,  11.  s.  m.,  en  hann  kann  að  hafa  verið  búinn  að  yrkja  það 
löngu  fyr,  ef  til  vill  skömmu  eftir  lát  séra  Þorsteins.  Þó  er  það 
ekki  víst.  Hann  kom  að  Reykholti,  þar  sem  séra  Þorsteinn  var 


—  352  — 

jarðaður,  13.  Júlí  1840,  og  dvaldi  þar  næsta  dag,  og  síðan  kom 
hann  þar  aftur  20.  Júlí  1841,  á  leið  vestur  og  norður,  og*  á  suður- 
leið,  um  haustið,  fór  hann  loks  enn  yfir  Reykholtsdalinn  21.  Sept. 
Þá  hefir  hann  skrifað  í  vasakver  sitt,  efst  á  15.  bl. :  „Minning 
séra  Þ.  Helgasonar".  Það  gæti  bent  til,  að  hann  hafi  ætlað  að 
skrifa  þar  kvæði  með  því  nafni.  —  Páll  Melsted  yngri  skrifaði 
Jóni  Sigurðssyni  2.  Marz  1842,  að  hann  hefði  þá  séð  (þetta) 
kvæði  Jónasar  eftir  séra  Þorstein;  sbr.  Bréf  P.  M.,  bls.  26. 

Séra  Þorsteinn  var  fæddur  12.  Febr.  1806,  sonur  Helga  Sig- 
urðssonar,  fyrv.  konrektors  í  Skálholti,  útskrifaður  úr  Bessa- 
staðaskóla  1823,  áður  en  Jónas  gekk  inn;  hann  stundaði  síðan 
guðfræði  við  háskólann,  en  hætti  námi,  varð  styrkþegi  við  stofn- 
un  Árna  Magnússonar  og  fékkst  nokkur  ár  við  norræn  fræði  í 
Höfn.  Árið  1830  (3.  Ág.)  kom  hann  heim  og  mun  hafa  dvalið 
hér  næsta  vetur,  og  Jónas  þá  kynnzt  honum.  En  veturinn  1831 — 
32  mun  hann  hafa  verið  aftur  í  Kh.*)  Næsta  ár,  1833,  mun  hann 
hafa  komið  aftur  til  Rv.  snemma  um  vorið,  og  þeir  Jónas  þá  enn 
verið  þar  nokkra  mánuði  samtímis,  unz  Þorsteinn  var  vígður 
prestur  að  Reykholti,  var  honum  veitt  það  15.  Marz.  Var  hann 
þar  prestur  að  eins  6  ár.  Hann  drukknaði  í  Reykjadalsá  nóttina 
milli  7.  og  8.  Marz  1839. 

Síðustu  orðin  í  3.  er.,  „þessu  trúið",  eru  svo  í  Fjölni,  en  í 
ehr.  er  „þetta  skeður".  Breytinguna  mun  höf.  hafa  gert  sjálfur. 

Á  4.  bls.  ehr.  hefir  Jónas  skrifað  þessa  vísu: 

Hver  veit,  nema  komi  svo  að  kotkarl  hafi  kyrtla  tvo, 

kviðlings  ævihraki,  en  kraki  á  hurðarbaki? 

Bragarhátturinn  er  hrynjandi,  og  notaði  Jónas  hann  að  eins 
þrisvar  sinnum,  svo  kunnugt  sé  (sjá  bls.  129 — 30  og  138 — 39). 

Bls.  101,-105.  —  GUÐMUNDUR  KAUPMAÐUR  GUÐ- 
MUNDSSON.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  a  I,  smáörk  (st.  20,5  X  1?  cm-)  > 
frumútg.  í  Skírni,  17.  árg.,  1843,  bls.  (11) — (12),  og  er  hún,  svo 
að  segja,  eins  og  ehr.  Aths.,  sem  hér  er  sett  fyrir  neðan  fyrir- 
sögnina,  er  ekki  í  ehr.  né  frumútg.;  í  ehr.  stendur  fullum  stöfum 
„Pétur  Guðmundsson",  en  í  Skírni  standa  einungis  upphafsstaf- 
irnir,  P.  G. 

í  ehr.  hefir  Jónas  gert  ýmsar  breytingar;  í  2.  er.,  1.  1.,  hefir 
hann  fyrst  skrifað  „æginn",  3.  1.  „né"  fyrir  framan  „systur", 
4.  1.  „minn"  á  eftir  „bróður",  5.  1.  „hvarfla"  f.  „sjá",  6.  1. 
„hvarma  — "  f.  „sjón  — ",  7.  1.  „útum  öldur  að  leita",  breytt 
fyrst  í  „útá  öldur  og  leita"  og  loks  í  „öldur  á  og  leita",  —  og  hefir 


)   Sbr.  Bréf  Tóm.  Sæm.,   Rvík.   1907,   bls.   79. 


—  353  — 

þá  rímið  orðið  út-undan,  en  þess  konar  og  enn  aðrir  rímgallar 
eru  víðar  í  kvæðinu.  —  í  3.  er.,  7.  1.,  fyrst  skrifað  „þokan".  - — 
í  4.  er.,  3.  1.,  fyrst  svo:  „ástin  ein,  sem  mesta",  svo  bætt  inn  „að" 
á  eftir  „sem",  en  strikað  út  aftur;  síðan  breytt  orðaröðinni  og* 
sett  „bezta"  f.  „mesta";  4.  1.,  sett  fyrst  „þig"  á  eftir  „ól";  8.  1. 
er  svo  í  ehr. :  „hennar  svo  í  faðm  renni",  en  þeirri  línu  hefir 
Jónas  sennilega  breytt  sjálfur,  þegar  kvæðið  var  prentað  í 
Skírni. 

Guðmundur  var  kaupmaður  á  Búðum,  bjó  í  Bentsbæ  með 
móður  sinni,  Steinunni  Sveinsdóttur,  sem  þá  var  ekkja.  Hann 
fórst  1841  á  útsiglingu  með  skipi  frá  Búðum;  ætlaði  iil  Hafnar, 
að  ganga  að  eiga  danska  stúlku.  Hann  var  þá  34  ára  gamall  og 
talinn  mannvænlegur  maður  (sjá  Ann.  19.  aldar,  II.,  153).  Pét- 
ur,  bróðir  hans,  var  þá  verzlunarstjóri  á  Búðum,  en  síðar  var 
hann  á  ísafirði.  ■ —  Þriðji  bróðirinn  var  Sveinn,  aðstoðarmaður 
hjá  bróður  sínum,  síðar  kaupmaður  á  Búðum,  tengdafaðir  drs. 
Bjarna  Sæmundssonar.*)  . —  Guðrún,  systir  þeirra  bræðra,  átti 
þá  einnig-  heima  í  Bentsbæ. 

Línurnar,  sem  eru  með  tilvísunarmerkjum,  í  1.,  2.  og  4.  er., 
eru  teknar  úr  vísum  í  Víglundarsögu  (2.  og  11.  vísu),  en  með 
nokkrum  breytingum. 

Bls.  106.  —  ÁSTA.  —  Frumútg.  í  Fjölni,  VI.,  15.  Lesið  fyrst 
á  fundi  í  Fjölnisfél.  4.  Marz  1843.  —  í  frumútg.  er  5.  1.  í  3.  er. 
með  tilvísunarmerkjum.  —  Fyrstu  línurnar  í  því  er.  eru  ieknar 
nær  því  óbreyttar  úr  kvæðinu  „Kysstu  mig  aftur"  eftir  Bjarna 
Thorarensen,  frumpr.  í  Fjölni  III.,  I.,  32. 

Kvæðið  hefir  verið  útlagt  á  þýzku  af  J.  C.  Poestion  (Eis- 
landbliiten,  58 — 59).  —  Lag  er  við  það  (eftir  Holger  Wiehe)  í 
Eimreiðinni,  6.  ár,  bls.  199—200. 

Bls.  106—108.  —  ÓHRÆSIÐ.  —  Frumútg.  í  Fjölni,  VIII., 
22—23.  Lesið  fyrst  á  fundi  í  Fjölnisfél.  26.  Okt.  1844.  —  í  2. 
útg.,  bls.  396,  er  sagt,  að  þetta  sé  „sönn  saga  að  austan".  Er  það 
líkara  til  að  vera  rétt  **)  en  það,  sem  frændur  Jónasar  eiga  að 
hafa  sagt,  eftir  því  sem  Hallgrímur  Tómasson  frá  Steinsstöð- 
um,  systursonur  Jónasar,  kvað  hafa  látið  í  ljósi,  að  kvæðið  væri 
stílað  upp  á  þá,  sem  hefðu  reitt  efnin  af  Guðrúnu  frá  Hvassa- 
felli,  móðursystur  Jónasar,  svo  að  hún  varð  félaus  í  elli  sinni. 
Sbr.  Lýð,  II.,  23. 

Olaf  Hansen  þýddi  þetta  kvæði  á  dönsku  (Isl.  Renæssance, 
113—15,  Udv.  isl.  Digte,  99—101). 


)   A  dr.   Bjarni   góða,   málaða  mynd   af   Guðm.   Guðmundssyni. 
)    Sbr.   e.  fr.   kvæöiö   „Líkur  sínum",  bls.   146,   2.   er.,   5. — 6.  1. 


—  354  — 

Bls.  108—111.  —  GRÁTITTLINGURINN.  —  Frumútg.  í 
Fjölni,  VI.,  11—13.  Lesið  á  fundi  í  Fjölnisfél.  11.  Febr.  1843. 

„Ung-ur  var  eg"  o.  s.  frv.  Ef  til  vill  má  fara  nærri  um,  hve 
gamall  hann  var;  þegar  faðir  hans  dó,  og  dánarbúið  var  skrá- 
sett,  haustið  1816,  var  framvísað  tvævetrum  hrúti  og  þrevetru 
fcrippi,  dökkgráu.  —  Ætli  þetta  hafi  ekki  verið  „óvitringarnir 
ungu",  og  yrkisefnið  sé  bernskuminning  frá  því  að  ukáldið  var 
á  áttunda  árinu? 

Grátittlingur  er  sami  fuglinn,  sem  venjulega  er  nefndur 
þúfutittlingur,  sbr.  V.  b.,  bls.  44  og  33. 

Bragarhátturinn  er  eins  konar  afbrigði  eða  tilbreyting  af 
dróttkvæðum  hætti;  eru  sjö  samstöfur  í  hverju  vísuorði  og  vísu- 
helmingarnir  aðgreindir  þannig,  að  hver  myndar  er.  Mun  hátt- 
urinn  nýr  og-  mætti  kenna  hann  við  Jónas. 

Bls.  111—112.  —  ANDVÖKUSÁLMUR.  —  Frumútg.  í 
Fjölni,  VI.,  16—17.  Getið  á  fundi  í  Fjölnisfélagi  4.  Marz  1843. 
Kvæðið  er  ort  undir  hinu  gamla  sálmalagi  „Guðs  vors  nú  £æzku 
prísum"  og1  því  hefir  það  verið  nefnt  sálmur. 

Bls.  112—113.  —  Á  SUMARDAGSMORGUNINN  FYRSTA.. 

—  Frumútg.  í  Fjölni,  VI.,  14.  Lesið  á  fundi  í  Fjölnisfél.  14.  Marz 
1843.  —  í  3.  er.,  2.  1.,  er  „dal"  í  frumútg.,  en  „dalia  í  1.— 3.  útg. 

—  3.  er.,  5. — 8.  1.;  Jónas  hafði  í  hyggju  að  fara  rannsóknarferð 
þetta  sumar  suður  og  austur  um  land.  Hann  fékk  ósk  :úna  upp- 
fyllta. 

Bls.  113.  —  TIL  FINNS  MAGNÚSSONAR.  —  Ehr.  á  ckjól- 
blaðinu  framan-við  eintak  af  „Stjörnufræði  eftir  Dr.  G.  F.  Ur- 
sin",  sem  Jónas  hefir  g-efið  Finni  prófessor  Magnússyni,  en  iiú 
er  í  Landsbókasafninu.  Yfirskriftin  er  þar  svo,  og  á  bæði  við 
bókina  og  vísuna:  „Til  herra  Finns  Magnusen".  Jónas  hafði  bú- 
ið  til  útlegginguna,  og  var  hún  prentuð  í  Viðey  1842.  ■ —  Vísan 
mun  fyrst  hafa  verið  prentuð  í  Sunnanfara,  I.,  bls.  3,  og  síðan 
í  3.  útg".,  en  síðasta  orð  í  2.  1.  rangt  á  báðum  stöðum,  „fyr(r)" 
f.  „bezt".  —  Afskrift  er  til  í  hrs.  J.  S.,  401,  4to,  á  litlum  miða, 
með  hendi  Jóns  Sigurðssonar,  vitanlega  iaukrétt. 

Vísan  kann  að  vera  ort  í  Höfn,  en  ekki  í  Reykjavík. 

Bls.  115.  —  ORT  ERLENDIS  EFTIR  1842.  —  Þau  kvæði, 
sem  hér  eru  talin  til  þess  flokks,  munu  vera  frá  síðustu  árum 
Jónasar,  ort  eftir  síðustu  burtför  hans  frá  íslandi,  haustið  1842. 
Öll  eru  þau  sennilega  ort  í  Höfn,  nema  þau  7,  sem  eru  á  bls. 
128 — 133,  og  líklega  síðara  er.  af  kvæðinu  á  bls.  134  (til  G.  Th.), 
er  munu  ort  í  Sórey.  Ekki  verður  fullyrt,  að  röð  kvæðanna,  svo 
sem  hún  er  hér,  sé  algjörlega  rétt  eftir  aldri  þeirra. 

Bls.  117—118.  —  ANNAÐ  KVÆÐI  UM  ALÞING.  —  Frum- 


—  355  — 

pr.  í  Fjölni,  VI.,  9 — 10,  neðanmáls,  svo  sem  athugasemd  við 
kvæðið  „Alþing  hið  nýja"  (sjá  bls.  79—81),  fyrirsagnarlaust. 
Lesið  fyrst  á  fundi  í  Fjölnisfélagi  12.  Apríl  1843,  og*  er  skýrt 
þannig  frá  því  í  fundabókinni  (sjá  Eimr.,  32.  ár,  bls.  361): 
„Forseti  las  upp  tvö  kvæði,  er  hann  hafði  tekið  utan  fundar,  :if 
því  þörfin  var  svo  bráð;  annað  var  nokkurs  konar  nóta  við  :il- 
þingiskvæðið ;  kvaðst  Jónas,  eins  og  nú  væri  komið,  ekki  geta 
látið  fyrra  kvæðið  fara  frá  sér  viðbótarlaust" ;  o.  s.  frv.  Kvæð- 
ið  er  sett  hér  eins  og  það  er  í  Fjölni,  nema  að  því  leyti,  að  sett 
er  „þennan"  f.  „þenna"  í  2.  er.  5.  1.,  og  orðinu  „að"  á  eftir  „sem" 
í  næst-síðustu  1.  er  sleppt,  eins  og  í  3.  útg. 

Kvæðið  er  orðið  til  vegna  tilskipunar  konungs  um  albing 
8.  Marz,  rúmum  mánuði  áður  en  fundur  þessi  var  í  Fjölnisfél. 
Tilskipunin  er  í  Lovsaml.  f.  Isl.,  XII.,  469 — 525.  í  2.  gr.  var  þar 
ákvæði  um,  að  á  alþingi  skyldu  eiga  sæti  20  þjóðkjörnir  þing- 
menn,  1  fyrir  hvert  lögsagnarumdæmi,  og  allt  að  6  konungkjörn- 
ir,  og  í  40.  gr.  var  ákveðið,  að  alþingi  skyldi  fyrst  um  sinn  liald- 
ið  í  Reykjavík.  Vakti  tilskipunin  megna  gremju,  ekki  sízt  hjá 
Fjölnismönnum,  eins  og  kvæðið  ber  með  sér  og  e.  fr.  grein 
Brynjólfs  Péturssonar  í  Fjölni,  VII.,  110  o.  frv.*)  —  2.  er.,  2.  3., 
„fjórtán  manns"  o.  s.  frv. ;  Jónas  virðist  eiga  við,  að  svo  geti 
farið,  að  einir  14  menn,  er  væru  í  meiri  hluta  á  alþingi  (14  á 
móti  12),  gætu  ráðið  niðurlögum  þjóðarviljans;  5.  1.,  „þeir  sem 
að  hittu  á  þennan  veg"  o.  s.  frv. ;  embættismannanefndin  í 
Reykjavík,  er  ráðgaðist  um  alþingismálið  samkvæmt  fyrirmæl- 
um  konungs,  sbr.  bls.  345,  varð  öll  ásátt  um,  „að  bað  mundi 
nóg",  að  þjóðkjörnir  þingmenn  yrðu  20  og  konungkjörnir  6  (sbr. 
Tíð.  fr.  nefndarf.  1841,  bls.  13).  Var  þetta  álit  nefndarinnar 
mörgum  mikil  vonbrigði,  einkum  þjóðræknum  ísiendingum  í 
Höfn,  er  allir  vildu  hafa  meira  en  helmingi  fleiri  (42)  bjóð- 
kjörna  þingmenn".**)  —  6.  1.,  „sigldir"  voru  nefndarmenn  ailir 
(sbr.  Tíð.  fr.  nefndarf.  1839,  bls.  13—14). 

Bls.  118—120.  —  KVEÐJA  TIL  UPPSALAFUNDARINS 
1843.  —  Frumpr.  í  skýrslunni  um  fundinn,  „Beretning  om  Stu- 
dentertoget  til  Uppsala  i  Juni  Maaned  1843.  Kbh.  1844".  Tekið 
eftir  henni  í  1.  útg.,  sem  farið  er  eftir  hér.  —  II.  er.  er  átt  við 
Völuspá;  1. — 2.  1.  er  úr  henni.  —  Uppsalir  standa  við  Fýrisá 
(2.  er.).  —  3.  er.  var  í  fyrstu  í  kvæðinu  um  „Alþing  hið  nýja'% 
að  nokkru  leyti,  sjá  aths.  við  það  kvæði  hér  að  framan,  bls.  341. 
Óðinshæð   (8.  er.)   er  einn  hinna  fornu  konungahauga,  :;em  eru. 


*)    Sbr.   e.   fr.   ævis.   J.   Sig.,  II.,   164 — 83    (einkum). 
**)    Sbr.  e.  fr.   ævis.  J.  Sig.,  II.,   143 — 63. 


—  356  — 

skammt  frá  Gömlu-Uppsölum,  haugur  Egils  konungs  Tunna- 
dólgs,  sjá  Skírni  1921,  bls.  46—47.  —  Uppsalafundurinn  Var 
fyrsti  almenni  stórfundurinn,  sem  norrænir  stúdentar  héldu,  til 
að  efla  bræðraþel  með   Norðurlanda-þjóðunum. 

Bls.  120—121.  —  ÚTI  í  VESTMANNEYJUM.  —  Ehr.  í 
K.  G.  31  a,  aftan-við  nokkrar  af  vísunum,  sem  eru  hér  í  næsta 
kvæðaflokki  á  eftir  („Annes  og  eyjar"),  —  í  grápappírskveri, 
sem  vísan  eftir  Maren  Havsteen  er  á  aftast  (sjá  bls.  129  og 
364) ;  Jónas  hefir  ekki  tölusett  þetta  kvæði  með  kvæðunum  í 
þeim  flokki,  sem  eru  í  heftinu,  enda  á  bað  ekki  heima  í  honum. 
Fyrirsögn  er  engin  í  ehr.  —  í  1.  og  6.  er.,  4.  1.,  hefir  Jónas  fyrst 
skrifað  „Sæmundar",  en  síðar  leiðrétt  það.  Sigmundarsteinn  er 
stór  steinn  í  svo-nefndri  Sigmundarurð,  sem  er  neðan-við  Ker- 
víkurfjall,  sunnarlega  á  Heimaey  og  að  austanverðu.  Sjá  um 
hann  í  IV.  b.,  bls.  284.  —  í  1.  er.,  6.  1.,  hefir  Jónas  einnig  fyrst 
skrifað  „háum",  en  strikað  yfir  það  og  sett  „votum"  fyrir  of- 
an.  —  í  7.  er.,  4.  1.,  hefir  Jónas  strikað  yfir  „Maður"  og  bætt 
aftan-við  1.  í  staðinn  orðinu  „Babel",  og  enn  „Abel",  en  strikað 
aftur  yfir  síðara  nafnið.  I  1. — 3.  útg.  hefir  1.  verið  höfð  svo 
sem  hún  var  í  fyrstu,  og  nú  er  hún  bezt  svo.  —  Abel  mun  vera 
Johan  Nicolai  Abel,  sýslumaður  í  Vestmanneyjum  1821 — 52; 
Jónas  segir,  að  hann  hafi  verið  „en  dygtig  Jæger"  (sbr.  V.  b., 
'bls.  74). 

Bls.  122—128.  —  ANNES  OG  EYJAR.  —  Ehr.  eru  til  af 
öllum  kvæðunum  í  þessum  flokki;  1. — 10.  eru  í  grápappírsheft- 
inu  í  K.  G.  31  a,  og  hefir  Jónas  tölusett  þau  þar  sjálfur,  fyrst 
með  bleki,  þegar  hann  skrifaði  þau  í  kverið,  en  síðan  hefir  hann 
breytt  töluröðinni  dálítið  með  blýanti;  1. — 4.  hefir  hann  einnig 
hreinskrifað  síðar  á  hvíta  smáörk  (st.  22,8  X  18  em.),  sams 
konar  og  kvæðaheftið,  sem  er  í  Bmf.  13  fol.,  sbr.  aths.  við 
„Ferðalok"  (bls.  322)  og  víðar,  og  mun  þessi  örk  hafa  tilheyrt 
því  hefti  í  fyrstu.  8.  kvæðið  er  einnig  í  gamla  ljóðakverinu, 
K.  G.  31  b  I,  skrifað  á  aftasta  blað.  Af  11.  eru  2  blýants-frumrit 
í  grápappírsheftinu  í  K.  G.  31  a,  og  er  hvorugt  eins  og  kvæðið 
er  sett  í  1.  (og  2. — 3.)  útg.,  enda  hefir  Jónas  strikað  yfir  þau 
bæði,  og  ekki  tölusett  kvæðið  þar  með  hinum  kvæðunum  í  heft- 
inu.  Hann  hefir  skrifað  það  á  ný,  og  12.  kvæðið  hjá,  á  laust  grá- 
pappírsblað,  sem  er  einnig  í  K.  G.  31  a;  það  er  jafnstórt  örkun- 
um  í  grápappírsheftinu  og  hefir  líklega  tilheyrt  því  í  fyrstu,  en 
svo  hefir  það  verið  brotið  í  smáörk  á  hinn  veginn  (20,6  X  &A 
cm.) ;  á  1. — 2.  bls.  hefir  Jónas  skrifað  með  blýanti  háðklausu  á 
dönsku  um  ráðning  bandrúna,  3.  bls.  er  auð,  en  á  4.  eru  þessi 
2  smákvæði,  fyrirsagnarlaus,  skrifuð  langsum.  Á  hreinskrifuðu 


—  357  — 

örkinni  hvítu,  í  K.  G.  31  a,  þar  sem  1. — 4.  kvæði  eru  í  réttri  röð, 
er  fyrirsögnin  „Annes  og  eyjar".  Hún  á  vel  við  þau  kvæði,  en  að 
sönnu  ekki  við   7. — 12.   kvæði,   og  hefir   þó   verið   sett   hér.   —  í 

1.  ( — 3.)  útg.  er  yfirskriftin  „Á  sjó  og  landi";  er  hún  ekki  höfð 
hér,  því  að  hún  á  ekki  alls  kostar  vel  við  heldur.  —  Neðan-við 
fyrirsögnina  „Annes  og  eyjar"  hefir  Jónas  skrifað  með  blýanti: 
„Með  motto:  „Hann  er  farinn  að  laga  sig  eftir  Heine"."  Því  eru 
þau  orð  sett  hér  einnig.  —  Hefir  einhver  sagt  þetta  um  Jónas, 
hann  heyrt  það,  vitað,  að  nokkuð  var  hæft  í  því  og  sett  það  hér 
að  gamni,  því  að  helzt  gat  það  átt  við  um  þennan  kvæðaflokk. 
—  Kvæðin  eru  öll,  12,  jafnlöng,  hvert  3  er.,  og  sami  bragarhátt- 
ur  á  öllum,  sá  er  Heine  notaði  mikið,  sbr.  VII.  kvæði  (á  bls.  22) 
í  kvæðaflokknum  „Smákvæði  eftir  Heine"  hér. 

1.  ÓLAFSVÍKURENNI.  —  Jónas  hefir  farið  fyrir  Ólafs- 
víkurenni  8.  Ág.  1841.  Farið  er  undir  hamrinum  (2. — 3.  er.).  — 
Eggert,  —  sbr.  „Hulduljóð"  (bls.  82—88).  Hann  fórst  á  Breiða- 
firði  30.  Maí  1768.  —  1.  er.,  1.  1.,  í  frumr.  „fram  í",  í  afskr.  (á 
örkinni)  „fram  um";  í  2.  er.,  2.  1.,  „brosir"  í  frumr.,  en  breytt 
þar  í  „blikar". 

2.  HORNBJARG.  —  Jónas  kom  aldrei  á  þær  slóðir,  sem 
hann  nefnir  í  þessu  kvæði,  en  að  vísu  nokkuð  í  grennd  við  þær 
sumarið  1840,  27.  Ág.,  að  Látrum  (við  Látravík  vestari).  ■ — 
Aths.  neðanmáls  eru  eftir  Jónas;  hin  fyrri  er  skrifuð  með  blý- 
anti  á  afskriftina,  hin  síðari  er  í  frumr.  Um  Jón  lærða  Guð- 
mundsson  sjá  Landfræðiss.  ísl.,  II.,  bls.  73 — 93,  og  Safn  til  sögu 
ísl.,  V.,  nr.  3.  Þetta  um  hvíta  örninn  er  í  þeim  kafla  í  riti  Jóns 
„um  íslands  aðskiljanlegu  náttúrur",  sem  er  um  selakyn  við  ís- 
land.  Jón  segir  þar  svo  (sbr.  „Annotationsbog"  Jónasar  20.  Jan. 
1841,  III.  b.,  bls.  125 — 35,  m.  aths.) :  „Hafísnum  fylg"ja  og-  hvítir 
birnir,  hvítir  fálkar  og"  refar,  hvítflekkóttir  hrafnar,  og  ein  al- 
hvít  örn  hreiðraði  sig  í  fuglabjargi  á  Hornströndum".  ■ —  Síð- 
ari  aths.  (neðanmáls  á  bls.  123)  er  einkunnarorðin,  sem  letruð 
«ru  á  framhlið  háskólans  í  Kaupmannahöfn  og  merkja:  „Hann 
lítur  á  hið  himneska  ljós",  eða  „horfir  í  himinljómann",  og*  því 
hefir  Jónas  sett  þau  orð  innan  tilvitnunarmerkja  í  frumr.  ■ —  í 

2.  er.,  1.  1.,  hefir  Jónas  fyrst  skrifað  „þá"  í  frumr.,  en  strikað 
yfir  og-  sett  „er"  fyrir  ofan;  svo  myndi  hann  þá  hafa  viljað 
breyta  víðar  í  eldri  kvæðum  sínum. 

Olaf  Hansen  lagði  1. — 2.  er.  út  á  dönsku  (Isl.  Renæssance, 
bls.  120). 

3.  DRANGEY.  —  Þegar  Jónas  reið  suður  aftur  1841,  fór 
hann  upp  á  Mælifellsdal,  18.  Sept.,  skoðaði  þá  Mælifellshnúk  og 


—  358  — 

dró  upp  mynd  af  honum  (sjá  III.  b.,  bls.  204).  —  3.  er.,  sbr. 
Grettissögu,  sérstaklega  upphaf  74.  kap.  og  endi  80. 

2.  er.  var  þýtt  á  dönsku  af  Olaf  Hansen  (Isl.  Renæssance, 
bls.  120). 

4.  KOLBEINSEY.  —  Hvanndalabræður  svo-nefndir,  þeir 
Bjarni,  Jón  og  Einar  Tómassynir,  fóru  út  í  Kolbeinsey  fyrir 
Guðbrand  biskup  Þorláksson  sumarið  1616.  Komust  þeir  þar  í 
lífsháska  um  stund,  því  að  þeir  misstu  frá  sér  skip  sitt,  en  þeir 
náðu  því  aftur  og  komust  heim  heilu  og  höldnu.  Ekki  mun  getið 
neinnar  systur  þeirra  í  sambandi  við  ferð  þeirra,  og  ekki  beruðu 
þeir  beinin  á  Kolbeinsey.*)  —  3.  er.,  sbr.  vísu  Styrbjarnar,  er 
fór  með  Hrólfi  rauðsenzka  að  leita  Gunnbjarnarskerja,  Landnb., 
útg.  1925,  bls.  86.  Þeir  Hrólfur  og  Styrbjörn  vógu  tvo  af  félög- 
um  sínum  þar  nyrðra,  er  þeir  höfðu  vetursetu,  en  ekki  voru  þeir 
menn  bræður;  bræður  tveir,  er  voru  með  í  förinni,  „svörðu  eiða 
til  lífs  sér".  Mun  því  ekki  átt  við  þessa  frásögn,  þó  stældar  séu 
3.  og  4.  1.  í  vísu  Styrbjarnar  í  fyrri  helming  3.  er.,  enda  segir 
ekki  í  Landnb.,  að  þeir  Hrólfur  hafi  hafzt  við  á  Kolbeinsey. 

Gömul  munnmæli  eru  um  það  í  Grímsey,  að  þeir  Grímur, 
sem  hún  er  kennd  við,  og  Kolbeinn,  sem  sú  ey  ber  nafn  af  (sbr. 
Svarfdælasögu,  21.  kap.),  hafi  verið  bræður,**)  en  engin  saga 
mun  segja  neitt  því  líkt  um  þá  og  það,  sem  er  í  vísunum.  í  1.  og 
3.  er.  er  eflaust  átt  við  sömu  bræðurna.  —  Getur  verið,  að  skáld- 
ið  hafi  vikið  dálítið  við  sögunni  um  Hvanndalabræður  eða  hér 
sé  átt  við  aðra.*** 

Utan-með  1. — 2.  er.  hefir  Jónas  skrifað  langsum  á  hrein- 
skrifuðu  örkina  þessa  gömlu  vísu: 

Margur   sundur   molar   stinn         getur   undir  glaðri  kinn 

mein  svo  lund   oi  kvartar;  grátið   stundum  hjarta. 

í  1. — 3.  útg.  er  sett  „hlessa"  í  2.  er.,  3.  1.,  f.  „hissa",  sem  er 
í  báðum  ehr. 

5.  MÁNEY.  —  Hér  felst  annað  undir  en  orðað  er. 

í  2.  er.,  3.  1.,  hefir  Jónas  skrifað  fyrst  „f jöru",  en  strikað 
yfir  það  og  sett  „grjótið"  fyrir  ofan.  —  í  3.  er.,  3.  1.,  cr  orðið 
„bringubrotinn"  undirstrikað  í  ehr. 


*)  Sjá  t.  d.  Esp.  Árb.,  V.,  35,  ísl.  þjóðs.,  II.,  125 — 27,  Landfrs. 
ísl.,  I.,  215 — 17,  Lýs.  ísl.,  I.,  131—32,  og  Blöndu  (Sögurit  XVII.). 
"/.,   149—62. 

**)    Sjá    sóknarlýsing    Grímseyjar    í    hrs.     Bmf.,     nr.     21     íol.     (í 
Landsbókas.). 

***)  Sbr.  þó  Eimreiðina,  39.  ar,  bls.  298 — 99;  en  ekki  er  nú  vísa, 
sem  þar  er  sett,  líkleg-  til  að  vera  gömul,  heldur  nýort  og-  nokkuð 
í  líkingu  vítS   þessar  vísur  Jónasar. 


—  359  — 

Olaf  Hansen  lagði  út  á  dönsku  1. — 2.  er.  (Isl.  Renæssance, 
120—21). 

6.  SKRÚÐURINN.  —  Jónas  hefir  skrifað  lýsing  á  Skrúðn- 
um  í  ritgerð  sína  „Eyjar  og  sker",  sem  hann  ætlaði  í  íslands- 
lýsinguna,  sjá  IV.  b.,  bls.  262 — 64.  Segir  hann  þar,  að  í  helli 
miklum  í  eynni  eigi  „að  búa  bjargbúi  einn,  sem  kallaður  er 
Skrúðs-bóndi",  og  að  margar  sögur  gangi  enn  af  honum.*)  Margt 
fé  er  látið  ganga  í  eynni,  en  hann  tekur  „alla  hornótta  hrúta  í 
hagatoll,  sem  settir  eru  í  Skrúð,  og  var  bað  lengi  siður  Vattar- 
ness-bænda,**)  að  gefa  honum  einn  hrút  á  ári,  því  satt  er  það, 
þeir  hverfa  fremur  öðru  fé  úr  Skrúðnum,  ■ —  bví  hornin  -nunu 
stjaka  þeim  frá  berginu,  svo  þeir  hrapa  í  sjóinn,  þegar  þeir 
tildra  sér  á  hillurnar".  E.  fr.  segir  hann,  að  séra  Ólafur  Indriða- 
son,  prestur  á  Kolfreyjustað,  hafi  1838  fundið  „litla  uppsprettu- 
lind  norðanmegin  hellisins,  skammt  frá  sjávarmáli,  með  væmið 
vatn  og  saltkennt,  svo  sem  því  svarar,  að  helmingi  eður  fjórð- 
ungi  lóðs  væri  blandað  í  1  pott  af  hreinu  vatni".***)  Þetta  mun 
nú  nægja  til  að  skýra  vísurnar  rétt  og  sjá,  hvað  Jónas  á  við,  en 
bæta  má  því  við,  eftir  bréfi  frá  Br.  Brynjólfssyni  á  Eskifirði, 
að  „það  var  algeng  sögn  og  trú  í  Reyðarfirði  og  Fáskrúðsfirði 
fram  um  1860,  að  væri  hrútur  látinn  með  ám  í  Skrúðinn  að 
hausti,  yrðu  ærnar  málbærar  að  vorinu.  Skrúðs-bóndinn  sá  um 
það".  —  Sami  maður  (Br.  Br.)  hefir  einnig  gefið  þessa  lýsing 
á  „pæklinum":  „Það  var  líka  gömul  trú  og  sögn  í  Reyðarfirði 
og  Fáskrúðsfirði,  að  vatnið  í  Skrúðs-hellinum  væri  sá  bezti 
svaladrykkur,  sem  maður  gæti  fengið,  en  væri  eldaður  matur  í 
því,  þá  þyrfti  ekki  að  láta  salt  í,  því  að  maturinn  yrði  mátulega 
saltur  úr  því  vatni".  —  Mun  þarna  blandað  málum.  Jónas  segir 
í  Skrúðslýsingu  sinni:  „Inn-við  stafn  í  hellinum  er  lítil  stöðu- 
vatnstjörn,  með  tæru  vatni,  ísköldu  og  bragðlausu".  Kemur  þetta 
heim  við  það,  að  það  sé  sá  bezti  svaladrykkur,  sem  menn  geta 
fengið ;  en  vatnið,  sem  var  mátulega  salt  til  að  sjóða  mat  í,  mun 
vera  úr  lindinni,  er  séra  Ólafur  fann,  þ.  e.  „pækillinn".  —  En  á 
síðari  hluta  3.  er.  gefur  Br.  Br.  þessa  skýring:  „Það  er  Gísli 
læknir  Hjálmarsson  og  Ólafur  prestur  Indriðason,  sem  Jónas  á 


*)  Sbr.  Þjóðsögur  Jóns  Arnasonar,  I.,  196 — 97,  Þióðsögur  Jóns 
Þorkelssonar,  bls.  150 — 51,  Sagnakver  Björns  Bjarnasonar,  II.,  33 — 
37,  Þjóðsögur  Sigfúsar  Sigfússonar,  IV.,  241 — 46,  og  Nönnu  (Jóns 
Ólafssonar),  I.,  16 — 20.  —  Fyrir  minni  Skrúðs-bónda.  Kvæði  eftir 
séra  Ólaf  Indriöason. 

**)    SkrúSurinn    liggur   undir   Vattarnes. 
***)   Dýsing   Jónasar   á   Skrúönum    er    öll    dregin    út    úr    Skrúös- 
lýsingu  séra  Ólafs  Indriðasonar,  sem  er  í  lýsingu  KolfreyjustaSar- 
sóknar  eftir  hann    (í  hrs.  Bmf.,  nr.   18,   fol.). 


—  360  — 

við;  þeir  höfðu  báðir  sagt  Jónasi  þetta  o.  fl.  um  Skrúðinn  og 
þjóðtrúna,  en  þeir  voru  báðir  manna  kátastir  og  smáhæðnir, 
þegar  þeir  vildu  hafa  það  við,  og  hentu  þeir  gaman  að  þjóðtrúnni 
við  Jónas.  —  Þetta  sagði  mér  móðir  mín,  Siggerður  Jónsdóttir 
frá  Dölum  í  Fáskrúðsfirði,  en  hún  heyrði  föður  sinn  og  séra 
Ólaf  eiga  tal  um  þetta". 

Þetta  síðasta  mun  vera  rétt.  í  aths.  framan-við  kvæðið  í 
3.  útg.  er  einnig  sagt,  að  Jónas  eigi  hér  við  þá  Gísla  lækni  og 
séra  Ólaf  á  Kolfreyjustað.*)  En  hitt  mun  ekki  rétt,  sem  þar 
stendur,  að  séra  Ólafur  hafi  farið  með  Jónasi  út  í  Skrúðinn,  og 
að  Jónas  hafi  þá  séð  þar  „pækil  þenna  **)  og  hrút  einn  ferlega 
mikinn"  (3.  útg.,  bls.  222—23,  sbr.  Fjallkon.,  XI.,  33).  Jónas  fór 
aldrei  út  í  Skrúðinn.  í  ferðabók  sinni  frá  1842,  þegar  hann  íór 
um  Austfjörðu,  nefnir  hann  ekki  Skrúðinn  á  nafn.  Hann  kom 
ekki  heldur  að  Kolfreyjustað,  en  þeir  séra  Ólafur  og  hann  hafa 
sennilega  hittzt  einhvers  staðar  í  þessari  ferð.  Jónas  fór  Reyni- 
dalsheiði  frá  Gilsá  í  Norðurdal  að  Dölum  í  Fáskrúðsfirði  12.  Ág.; 
þaðan  fór  hann  næsta  dag  Stuðlaheiði  að  Stuðlum  í  Reyðar- 
firði,  og  svo  næsta  dag  þar  á  eftir,  sunnud.  14.  Ág.,  frá  Stuðl- 
um  um  Hólma  og  Eskifjörð  út  að  Helgustöðum,  o.  s.  frv.  (sjá 
dagb.,  III.  b.,  bls.  236 — 37).  —  Gísli  Hjálmarsson  bjó  á  móti 
föður  sínum  á  Hallormsstað  þetta  sumar.  Jónas  kom  þangað 
29.  Ág.  og  var  þar  nótt.  En  Gísli  mun  þá  hafa  verið  farinn  til 
Hafnar  nokkru  áður;  hann  sigldi  þetta  sumar  aftur  til  þess  að 
halda  áfram  námi  við  háskólann.  En  næsta  vetur  voru  þeir,  Jón- 
as  og  Gísli,  saman  í  Höfn,***)  og  þá  hefir  eflaust  margt  bor- 
izt  í  tal  frá  ferðinni  um  átthaga  Gísla.  ■ —  Frá  bessum  vetri 
munu  vera  vísurnar  um  Skrúðinn,  og  að  líkindum  allur  þessi 
vísnaflokkur,  „Annes  og  eyjar",  og  sennilega  hefir  Jónas  skrif- 
að  kaflann  um  „Eyjar  og  sker"  (sjá  IV.  b.,  bls.  260—302)  um 
sama  leyti. 

7.  SUÐURSVEIT.  —  Jónas  fór  um  Suðursveit  í  Hornafirði 
28. — 29.  Júlí  1842.  —  Það  er  jafnvel  svo  að  sjá  sem  vísurnar  séu 
gerðar  þar,  eða  svo  á  það  að  líta  út.  —  1.  er.,  4.  1..  lýtur  iíklega 
að  sögunni  um  hornfirðinginn,  sem  kom  í  kaupstaðinn  og  þótti 
þá  allt  lítilmótlegt  heima,  jafnvel  einnig  tunglið,  það  var  eitt- 
hvað  stærra  í  kaupstaðnum  „en  helvítskur  Hornaf jarðar-mán- 
inn".  —  3.  er.,  1.  1.,  hefir  fyrst  verið  svo:  „Og  burstin  á  bænum 


*)    Sama  fullyrðir  einnig  Sigfús  Magnússon   (Toppenish,  Wash- 
ington)  í  bréfi  til  Bókmfél.,  dags.  2.  Júlí  1929.  —  Hann  fæddist  1845. 
**)    Sem  sagt  er  í  þessari  sömu  skýringargrein,  að   sé  uppþorn- 
aöur  sjór  í   klettaskálum. 

***)    Sbr.  Æfiminning-  Gísla  Hjálmarssonar,   Kh.   1880,  bls.  13 — 14. 


—  361  — 

sjálfum",  en  Jónas  hefir  breytt  henni  í  ehr. ;  4.  1.,  aths.  nm.  hefir 
Jónas  skrifað  sjálfur  hjá  vísunni.  —  Mun  nú  erfitt  að  gefa 
rétta  skýring  á  þessu,  og  ekki  var  neinn  Sigfús  í  Suðursveit  um 
þetta  leyti.  —  Á  einum  bæ  á  Rangárvöllum  (Keldum)  hafa 
sauðarleggir  verið  settir  saman  í  garðvegg  um  langa  hríð;  er 
þarna  nú  orðinn  álitlegur  stafli,  og  er  hann  hluti  af  veggnum. 
Það  kvað  hafa  átt  sér  stað  víða  í  Skaftafellssýslu,  að  stafla 
þannig  sauðarleggjum.  Bæjardyraburstin,  sem  Jónas  á  við,  kann 
að  hafa  verið  hlaðin  á  sama  hátt,  úr  eintómum  sauðarleggjum, 
eða  þeim  staflað  í  burst  upp  yfir  bæjardyrnar. 

8.  RÉTTARVATN.  —  Arnarvatnshæðir  eru  sunnan-við 
Arnarvatn,  á  Arnarvatnsheiði,  og  liggur  Norðlingavegur  um 
þær.  Jónas  mun  hafa  farið  þar  um  á  skólaárum  sínum.  Þegar 
hann  fór  norður  sumarið  1828,  hefir  hann  farið  þar  um,  sbr. 
„Ferðalok"  og  aths.  á  bls.  323.  Þegar  hann  fór  norður  seint  í 
Ágústmánuði  1837,  fór  hann  þar  um  (sbr.  III.  b.,  bls.  59  og  287). 
Þegar  hann  reið  að  norðan  sumarið  1841  og  fór  upp  á  Mælifells- 
dal,  18.  Sept.  (sbr.  aths.  við  3.  kvæði,  Drangey,  bls.  357),  fór 
hann  hér  um  í  síðasta  sinn;  19.  Sept.  hélt  hann  að  Sauðafelli 
og  næsta  dag  um  Stóra-sand  að  Réttarvatni.  —  í  vasakveri  hans 
frá  ferðinni  er  mynd,  sem  hann  hefir  þá  dregið  upp,  af  Jökul- 
króknum  og  Eiríksjökli  (sjá  III.  b.,  bls.  203).  Eiríksjökull  er  um 
10  km.  fyrir  sunnan  vatnið.*)  ■ —  í  1.  er.,  2.  1.,  hefir  .Tónas  strik- 
að  út  „fáki"  í  K.  G.  31  a  og  skrifað  með  blýanti  „klári"  yfir,  en 
það  hefir  ekki  verið  farið  eftir  því  í  1. — 3.  útg.  né  hér.  —  2.  er. 
Með  orðinu  „norður-ásnum"  á  Jónas  við  Svörtu-hæð,  er  nefnist 
svo  (eða  fyrir  norðan  Svart(a)-hæð  og  fyrir  sunnan  stundum 
Svartarhæo)  ;    Hvannamór  er   sunnan-undir  henni,  og  lækurinn. 

9.  HESTKLETTUR.  —  Jónas  á  hér  við  kláfferjuna  við 
Hestaklett  (svo  heitir  hann  nú)  hjá  Flatatungu  í  Skagafirði. 
„Jón  í  Tungu"  mun  vera  Jón  Sveinsson,  sem  þar  var  vinnumað- 
ur  fram  til  1840,  eða  þar  um  bil.  Jónas  mun  hafa  farið  hér  um 
á  ferðum  sínum  norður  og  norðan,  þegar  hann  fór  Sand,  ef  til 
vill  í  síðustu  ferðinni  (sjá  aths.  við  næstu  vísur  á  undan),  þá 
fór  hann  frá  Flugumýri  17.  Sept.  að  Mælifelli.  —  Þessi  „ás" 
hinumegin  (þ.  e.  að  vestanverðu)  við  árgljúfrin  („bessa  geil") 
hefir  verið  úr  tré.  Nú  er  þar  hlaðinn  stór  steinstöpull,  og  hefir 
sennilega  verið  þá  jafnframt. 


*)  Sjá  um  Arnarvatnshæðir  og  ArnarvatnsheiSi  ritgerð  Krist- 
leifs  Þorsteinssonar  i  Andv.,  LVIII.,  65 — 80.  og  enn  íremur  Árbók 
hins  Islenzka  Fornleifafélags  1933—1936,  bls.  49—56  og  125—131, 
Og   Þorv.   Thoroddsen,    FerSabók.    IV.,    93 — 94. 


—  362  — 

.Tónas  hefir  gert  breytingar  í  ehr.  í  1.  er.,  4.  1.,  hefir  hann 
fyrst  skrifað  „byrgt  fyrir",  f.  „brú  yfir".  í  2.  er.,  4.  1.,  „við" 
(„í"),  f.  „um".  í  3.  er.  hefir  1. — 2.  1.  fyrst  verið  svona: 

„En  Jón  minn  í  Tungu  ielur 
þær  „taki  solítið  feil"." 
Síðan  þannig: 

„En  Jón  minn,  tetrið,  í  Tungu 
tróð  upp  í  þessa  geil,  — ". 

Loks  hefir  Jónas  breytt  þessu   (með  blýanti). 

10.  ARNARFELLSJÖKULL.  —  Jónas  á  við  ferð  J.  C. 
Schythe  1840.  Skýrsla  um  hana  kom  út  næsta  ár,  í  H.  Kr0yers 
Naturhist.  Tidsskr.,  III.,  bls.  331—94,  „En  Fjældrejse  i  Island 
i  Sommeren  1840".  Jónas  getur  um  hana  í  bréfi  fcil  Jap.  Steen- 
strups,  dags.  4.  Okt.  1841,  sjá  II.  b.,  bls.  102 — 3.  Þeir  Schythe  og 
fylgdarmenn  hans  riðu  1.  Júlí  upp  undir  Arnarfellsjökul;  „um 
kvöldið  kl.  11  settust  þeir  að  undir  Arnarfelli,  og  dvöldu  þar 
næsta  dag",  o.  s.  frv.,  sjá  Landfrs.  ísl.,  IV.,  55.*)  —  Jónasi  hefir 
ekki  fundizt  mikið  til  um  frásögnina  af  Arnarfellsjökli.  —  Þorv. 
Thoroddsen  segir  einnig,  að  ferð  þessi  hafi  haft  „lítinn  sem  eng- 
an  vísindalegan  árangur".  Hrepptu  þeir  Schythe  mikið  illviðri 
og  komust  í  hann  full-krappan  áður  en  þeir  náðu  mannabyggðum. 

í  1.  er.,  4.  1.,  hefir  Jónas  fyrst  skrifað  „framandi"  og  síðan 
„Danir"  yfir.  í  3.  er.,  3.  1.,  hefir  hann  fyrst  skrifað  „þér  ættuð", 
en  breytt  því  síðan  í  „þeir  ættu". 

11.  SOGIÐ.  ■ —  Jónas,  og  Jap.  Steenstrup  með  honum,  var 
um  kyrt  á  Úlfljótsvatni  mánud.  6.  Júlí  1840  og  daginn  eftir  fór 
hann  niður-með  Soginu,  og  austur  að  Hjálmholti  um  kvöldið.**) 
Þá  mun  hann  hafa  orðið  fyrir  mýinu.  ■ —  Þórður,  sem  Jónas 
nefnir,  er  bóndinn  á  Úlfljótsvatni;  hann  var  Gíslason.***)  ■ — 
Jónas  fór  yfir  Sogið  aftur  26.  Sept.  s.  á„  en  þá  var  orðið  of 
áliðið  til  þess,  að  mýmökk  bæri  fyrir  sólina.  —  Mý  kemur  ekki 
upp  fyrir  Jónsmessu  og  ekki  eftir  20.  Ág. 

í  ehr.  hefir  Jónas  gert  nokkrar  breytingar.  í  1.  er.,  1.  1., 
hefir  fyrst  staðið  „Sogið  sá",  f.  „Við  sogið  sat".  í  2.  er.,  1.  1., 
„kom",  f.  „reis",  og  í  2.  1.  „sveipar",  f.  „sveipaði".  í  3.  er.,  1.  1., 
„er"  f.  „var",  og  í  3.  1.  „sortnar"  f.  „sortnaði".  —  Blýantsfrum- 
ritin  í  grápappírsheftinu  eru  dálítið  frábrugðin,  og  ekki  eins 
bæði.  Hið  fyrra  hefir  eftir  ýmsar  breytingar  orðið  svona: 


*)    Sbr.   Ann.   10.  aldar,   II.,   145 — 47. 

'*)    Sbr.  áfangaskrá  í  vasakveri  Jónasar  frá  1840,  III.  b.,  bls.  121. 
'*)    Afi  Magnúsar  Jónssonar,  próf.  í  lögfrætSi. 


—  363  — 

„Sogið  sá  eg  í  veðri,  og  upp  komu  allar  skepnur 

sækaldri   norðanátt;  með  yndi  og  fegurð  og  kurt. 
harðlega  hristust  þá  allar 

hurðir  á  hverri  gátt.  Þar  var  of  margt  af  mýi, 

margt  dýrið  fyrir  ber. 

En  sólin  kom  hin  sæla,  Þórði  sýnist  það  sanngjarnt 

sveiflaði  kuldanum  burt,  og  sópar  framan  úr  sér". 

í  síðara  frumr.  hefir  1.  er.  orðið  eins,  en  í  2.  er.  hefir  2.  J. 
orðið  svona:  „sveiflaði  kulda  frá";  og  hin  4.  svona,  að  því  er 
helzt  virðist:  „yndis-lifandi  þá".  í  3.  er.  er  2.  1.  svona:  „mökk 
fyrir  sólu  ber".  Að  öðru  leyti  hefir  síðara  frumritið  orðið  eins 
og  hið  fyrra. 

12.  TÓMASARHAGI.  —  „Vorið  1835  ætlaði  Tómas  Sæ- 
mundsson  með  konu  sinni  suður  Sprengisand,  en  villtist  af  leið 
austur  undir  Tungnafellsjökul;  þar  fann  hann  grashaga  þann, 
sem  síðar  er  kallaður  Tómasarhagi",  segir  Þorv.  Thoroddsen  í 
Landfrs.  ísl.,  IV.,  52.  Og  í  Skýrslum  og  reikningum  Bókm.fél. 
1843,  bls.  XXIII  (sbr.  Landfrs.,  III.,  315—16),  segir  Björn  Gunn- 
laugsson  svo  frá  Tómasarhaga:  „Mitt  undir  þeirri  síðu  Tungna- 
fellsjökuls,  er  snýr  að  Arnarfellsjökli,  stendur  fell  nokkuð  hnött- 
ótt,  hæzt  af  öllum  hnúkum  þar,  og  þétt  við  jökulinn,  :neð  þröngu 
skarði  á  milli.  Undir  fellinu  þeim  megin,  sem  snýr  frá  jöklinum, 
eru  sléttir  melar,  og  á  þeim  miðjum  er  grasflötur,  fram-undir 
kýrvöll  að  stærð,  sem  er  Tómasarhagi". 

Jónas  fór  aldrei  Sprengisand  og  kom  aldrei  í  Tómasarhaga. 

„Tungnajökli"  stendur  í  ehr.,  fyrir  „Tungnafellsjökli".  — 
í  1.  er.,  4.  1.,  hefir  Jónas  fyrst  skrifað  „blessunar",  en  strikað 
yfir  það  og  sett  „fróunar"  fyrir  ofan.  í  2.  er.,  1.  1.,  hefir  hann 
sömuleiðis  skrifað  fyrst  „eitt  sinn",  en  strikað  það  út  og  sett 
„áður"  fyrir  ofan;  í  4.  1.  virðist  hann  fremur  hafa  breytt  „á"  i 
„í"  en  „í"  í  „á". 

Bls.  128.  —  EINBÚINN.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I,  frumrit,  á 
sama  blaðinu  og  „Réttarvatn",  sem  er  8.  kvæðið  í  flokknum 
„Annes  og  eyjar"  hér  á  undan.  í  1.  er.  hefir  6.  1.  verið  svona 
fyrst:  „á  öldum,  á  fjöllum,  í  gjótum",  en  er  breytt  í  ehr.  í  2.  er., 
2.  1.,  hefir  Jónas  breytt  „hef  orðið"  í  „er  orðinn",  og  í  3.  1.  „það" 
í  „þar".  í  5.  1.  „og  á"  í  ehr. ;  „ég"  skotið  inn  rímsins  vegna  í  3. 
útg.,  og  er  því  haldið  hér. 

Bls.  128—129.  —  MÓÐURMISSIR.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  a,  á 
litlum  miða   (st.  8  x  14  cm).*)    Er.  er  þar  fyrirsagnarlaust,  en 


*)   Fyrst  hefir  Jónas  skrifað  á  hann  meö  blýanti  nokkrar  aths. 
RIT   J.    HALLGR.   I.  24 


—  364  — 

undir  því  stendur  „P.  J.  Havstein".*)  Prentað  fyrst  í  1.  útg. 
með  þeirri  fyrirsögn,  sem  hér  er,  en  án  nokkurra  aths.,  og  ekki  er 
þess  getið  heldur  í  2. — 3.  útg.,  að  það  sé  ort  undir  nafni  Péturs 
Havsteins.  Sbr.  að  öðru  leyti  næsta  kvæði.  —  Einkennilegt  er,  uð 
vanta  skuli  fyrri  stuðulinn  í  5.  1.  og  hinn  síðari  í  7. 

Bls.  129.  —  EFTIR  MAREN  HAVSTEEN.  —  Tvö  ehr.  í 
K.  G.  31  a,  bæði  skrifuð  með  blýanti,  og  eru  þau  uppköst  að 
grafskrift  eftir  frú  Havsteen.  Annað  er  aftast  í  grápappírs- 
kveri  (st.  16,8  X  10,3  cm),  sem  nokkrar  af  vísunum  úr  kvæða- 
flokknum  „Annes  og  eyjar"  eru  á,  en  hitt  er  á  2.  bls.  í  smáörk 
(st.  18,2  x  11,5  cm),  sem  er  auð  að  öðru  leyti.  Þar  er  j?raf- 
skriftin  nokkru  fyllri  og  er  svona: 

H.  h.**) 

góð  kona  og  guðhrædd: 

Maren  Havsteen,  fædd  Birch, 

borin  í  þenna  heim  í  Friðriksborg  á 

Sjálandi    .  .    d.   Febr.-m.  1776 
giftist  Jacobi  kaupmanni   Havsteen 

d mán.  1796 

og  ól  honum  8  börn,  er  öll  komust 

til  þroska; 

andaðist  ekkja  á  Hofsósi  3.  d ***)  mán.  1843. 


„Eg  mun  uppljúka  gröfum  þeirra",  segir  drottinn. 

Síðan  kemur  er.  Á  eftir  því  stendur  þetta  í  hinu  ehr. 
(kverinu) : 

Börn  hennar  misstu  ástríka  móður, 

vinir  og*  vandamenn  unað  sinn 
og     margur     fátækur     aðstoð     sína. 

Frú  Maren  Havsteen  (eða  Marin  Havstein)  var  móðir  Pét- 
urs  Havsteins  (Peter  Havsteens),  síðar  amtmanns,  sem  Jónas 
hefir  ort  fyrir  næsta  kvæði  hér  á  undan.  Sbr.  að  öðru  ieyti  aths. 
við  það.  —  Jónas  hefir  að  líkindum  gert  grafskriftina  alla,  með 
þessu  er.,  fyrir   Pétur   Havstein. 


eöa   leiðréttingar,    líklega    við    í.slands-uppdrúttinn,    sem    B6kra.-fél. 
var  að   láta  prenta. 

*)    í>.  e.  J0rgen  Peter  Havstein   (eöa  Havsteen),  síöar  amtma'ð- 
ur,   faðir   Hannesar   ráðherra   Hafsteins.    • —   Um    hann    og   ætt   hans. 
sjá  mánaðarblaðið   Heimdall,   Kh.   1884,    bls.    129—32   og   146 — 50. 
**)    í   hinu   ehr.   stendur  ,,Hér   hvílir". 
::! :i)    Hún   dó   3.   dag-  Ágúst-mánaðar. 


—  365  — 

Er.  er  eins,  að  heita  má,  í  báðum  ehr.;  að  eins  fyrstu  orðin 
eru  öðruvísi  í  kverinu:  „Svo  sem",  f.  „Sem  þá".  —  Það  er  ort 
undir  hinu  gamla  sálmalagi  „Til  þín,  heilagi  herra  guð"  (eða 
„Hver  sem  að  reisir  hæga  byggð"). 

Bls.  129—30.  —  TIL  MÓÐUR  MINNAR.  —  Ehr.  í  K.  G. 
31  a,  frumrit,  skrifað  í  flýti,  og  2.  er.  óljóst,  á  síðari  bluta  sendi- 
bréfs  frá  Þórði  Jónassyni  (Jonassen)  yfirdómara,  Kklega  írá 
haustinu  1843;  er  getið  í  bréfinu  fráfalls  ýmsra,  sem  þá  voru 
nýlega  dánir.  Jónas  skrifaði  Þórði  26.  Sept.  það  ár  (II.  b.,  bls. 
151 — 53);  minnist  hann  þar  ekki  á  þetta  bréf;  hefir  sennilega 
fengið  það  síðar  um  haustið.  Kvæðið  er  fyrirsagnarlaust,  en 
Jónas  virðist  hafa  ort  það  til  móður  sinnar.  Ekkert  bendir  lil, 
að  það  hafi  verið  eða  átt  að  vera  lengra.  Fyrra  er.  er  nokkurn 
veginn  skýrt  og  mun  rétt  lesið;  það  er  í  1. — 2.  útg*.;  en  2.,  4.  og 
8.  1.  í  2.  er.  eru  óskýrar,  og  er  vafasamt,  hvort  rétt  séu  lesnar 
(sbr.  3.  útg.) ;  einkum  er  það  svo  um  1.  orð  2.  1.,  4.  í  4.  og  3.  í  3. 
Síðustu  línurnar  3  í  2.  er.  hafa  í  fyrstu  verið  öðruvísi,  en  Jón- 
as  hefir  strikað  yfir  þær  og*  skrifað  aðrar  ofan-við.  Hinar  upp- 
haflegu  eru  mjög  ógreinilegar.  • —  Bragarhátturinn  er  hrynhenda 
og  bæði  er.  heil. 

Bls.  130—131,  —  DALVÍSA.  —  Tvö  ehr.  eru  fcil;  annað  á 
lausu  blaði,  smáörk  (st.  12,5  X  9,5  em),  J.  S.  129,  fol.;  það 
hefir  Jónas  sent  frá  Sórey,  þar  sem  kvæðið  er  ort,  til  Fjölnis- 
manna  í  Höfn;  það  var  lesið  á  fundi  þeirra  20.  Jan.  1844  og  gef- 
ið  út  í  Fjölni  það  ár,  VII.  árg.,  bls.  27—28;  hitt  er  í  skrifbókinni, 
sem  „Hulduljóð"  eru  í  (K.  G.  31  b  V),  og  er  þar  sett  við  það 
dagsetningin  15/^*)  ;  þar  er  kvæðið  hreinskrifað,  en  við  fyrirsögn- 
ina  yfir  kvæðinu  á  smáörkinni,  sem  send  var  Fjölnismönnum, 
hefir  Jónas  sett  í  sviga:  „Se  Noten!",  og  hún  er  neðst  á  3.  bls., 
neðan-undir  síðasta  er. :  „Nóta !  —  Það  er  bezt  að  hreinskrifa 
þetta  fyr  en  maður  les  það  sér  til  uppbyggingar".  E.  fr.  hefir 
Jónas  skrifað  þetta  hjá  aths.:  „Eg  ætla  að  biðja  ykkur**)  að 
láta  búa  til  failegt  lag,  ekki  of  dýrt,  við  vísuna  mína".***) 


*)  Brynjölfur  Pétursson  hafði  skrifað  Jónasi  13.  Jan.  m.  a. : 
„Þú  verður,  blessaíiur,  að  gefa  okkur  kvæði,  ef  þú  átt  nokkurt  til". 
—  nefnil.  í  Fjölni.  Jónas  hefir  fengiö  þessa  áskorun  næsta  dag  eða 
sama  daginn  og  hann  ritaði  þetta  kvæði  í  minnisbók  sína. 
**)  ,,atl'  að  biðj  ukkur",  skrifar  hann  í  spaugi. 
***)  Brynjólfur  Pétursson  svaraði  þessu  svo,  í  bréfi,  dags.  12. 
Febr.:  ,,Ég  skrifaði  upp  Dalvísuna  þína  eins  og  þú  baðst  mig.  Ekki 
hefi  ég  látið  búa  til  lag  við  hana,  því  það  er  ekki  hægt  að  leggja 
hana  út,  af  því  hún  er  nokkuð  „ejendommelig  og  original".  Ég  las 
hana  upp  á  fundi  (þ.  e.:  Fjölnismanna)  og  fundarmenn  sögðu  hún 
væri   falleg   og   skrítin,    og   báðu    mig   að    biðja   þig    að    gefa    Fjölni 

24* 


—  366  — 

Jónas  kallaði  kvæðið  „Dalvísu"  í  báðum  ehr.,  og  sama  fyrir- 
sögn  er  í  Fjölni.  Sömuleiðis  nefndi  hann  næsta  kvæði  „Sláttu- 
vísu"  og  enn  síðar  eitt  „Vorvísu"  (sjá  bls.  143.*)  Þessum  fyrir- 
sögnum  hefir  verið  breytt  í  l.( — 3.)  útg\;  hafa  ekki  þótt  koma 
heim  við  gamla  og  góða,  íslenzka  málvenju,  er  um  kvæði  með 
mörgum  er.  eða  vísum  var  að  ræða. 

Jónas  hefir  gjört  nokkrar  breytingar  í  frumr.  í  J.  S.  129, 
fol.  í  3.  er.  hefir  hann  fyrst  haft  5.  1.  svona:  „allri  skepnu  ertu 
kær",  og  byrjun  6.  L:  „uni  eg  bezt"  (og  svo:  „ann  eg  þér"). 
í  4.  er.,  6.  1.,  „oss",  f.  „dal".  í  5.  er.,  1.  og  7.  1.  „sveitagull",  f. 
„sveitin  bezt",  3.  L:  „svo  sem  mörg  er  sauðarull",  4.  „prýðigull", 
f .  „prýðin  bezt" ;  5.  1. :  „svo  er  grund  þín  gæðum  full".  —  í  K.  G. 
31  b  V  er  kvæðið  hreinskrifað  með  öllum  leiðréttingum  og  er 
eins,  nema  að  því  leyti,  að  „yður"  er  sett  þar  í  3.  er.,  5.  L,  f. 
„ykkur"  („ukkur").  —  í  Fjölni  er  sett  „ykkur",  sem  réttara  er, 
en  í  1.  er.,  5.  L,  er  þar  sett  „yður"  (sem  er  einnig  réttara  þar), 
f.  „ykkur"  („ukkur")  hjá  Jónasi.  —  í  Fjölni  er  einnig  sett  ,,er" 
í  4.  er.,  6.  1.,  f.  „þá";  og  í  3.  1.  í  5.  er.  er  „þú",  f.  „þá",  sem  er 
í  ehr.,  en  „þú"  er  prentvilla,  sem  er  leiðrétt  framan-við;  í  1. — 3. 
útg.  og  hér  er  sett  „er"  f.  „þá",  eins  og  víðar,  er  eins  hefir 
staðið  á. 

Bragarhátturinn  er  sami  og  á  kvæðinu  „Eg  vil  kyssa"  (bls. 
229 — 30),  sem  er  nokkrum  vikum  yngra,  en  Jónas  hefir  sennilega 
þekkt  frumkvæði  Chamissos,  er  hann  orti  „Dalvísu". 

í  ísl.  þjóðl.  eru  2  lög  við  þetta  kvæði,  á  bls.  606 — 7  og 
617 — 18.  Þau  hefir  Jónas  sjálfsagt  ekki  kunnað.  Árni  Thorsteins- 
son  tónskáld  hefir  einnig  búið  til  fallegt  lag  við  þetta  kvæði,  og 
hefir  það  náð  mikilli  útbreiðslu,  en  ekki  er  það  með  þeim  létt- 
leik,  sem  er  á  kvæðinu. 

Kvæðið  hefir  verið  lagt  út  á  dönsku  af  Carl  Rosenberg  (sbr. 
Valt.  Guðm.,  Isl.  Kultur,  133—34)  og  af  Olaf  Hansen  (Isl.  Renæs- 
sance,  106—7,  Udv.  isl.  Digte,  106—8),  og  á  þýzku  af  J.  C.  Poes- 
tion  (Isl.  Dichter  d.  Neuzeit,  353—54,  Eislandblúten  57—58). 

Bls.  131— -132.  —  SLÁTTUVÍSA.  —  Tvö  ehr.  eru  til;  annað 
í  J.  S.  129,  fol.,  smáblað  (st.  13,2  X  7,5  cm),  sent  Fjölnis-mönn- 
um;  hitt  ehr.  er  skrifað  rétt  á  eftir  „Dalvísu"  í  K.  G.  31  b  V, 
sama  dag,  að  því  er  virðist  (15.  Jan.).  Lesið  fyrst  á  fundi  í 
Fjölnisfélagi  2.  Marz  1844;  frumpr.  í  Fjölni  þ.  á.,  VIL,  28—29. 
Þar  og  í  báðum  ehr.  er  kvæðið  kallað  „Sláttuvísa",  en  í  1. — 3. 


hana.    Þú    gerir   þatS!    Nicht    wahr?    Þú    verður    blessa'öur    aö    senda 
okkur   eitthvaö    meira.   .  .  .". 

*)    Sbr.  e.  fr.  fyrirsagnirnar  fyrir  kvæöunum  „Skræling-jagrát- 
ur"  og-  Kaupfararskál    (bls.   176—78). 


—  367  — 

útg.  „Sláttuvísur" ;  sbr.  aths.  við  „Dalvísu",  næsta  kvæði  hér 
á  undan. 

Fyrir  neðan  þessi  kvæði  hefir  Jónas  skrifað  í  K.  G.  31  b  V : 
„Það  er  annars  ógjörningur  að  eiga  sér  ekki  lög  til  að  kveða 
þess  konar  vísur  undir;  svona  kornast  þær  aldrei  inn  hjá  alþýðu". 

Bls.  132—133.  •—  ALSNJÓA.  —  Tvö  ehr.,  í  J.  S.  129,  fol. 
og  í  K.  G.  31  b  V;  hið  fyrra  sent  Fjölnismönnum,  en  hið  síðara 
hreinskrifað  í  skrifbókina  25.  Febr.  1844,  eða  næst  á  eftir  öðru 
kvæði,  sem  hefir  verið  skrifað  þar  þann  dag.  Sbr.  aths.  við  2 
næstu  kvæði  hér  á  undan.  í  J.  S.  129,  fol.,  er  það  síðast  af  3 
kvæðum  á  smáörk  (st.  22,3  X  13,5  cm).  í  1. — 3.  útg\  og  hér  er 
kvæðið  prentað  eins  og  það  er  í  K.  G.  31  b  V;  í  J.  S.  129,  fol., 
hefir  Jónas  strikað  yfir  „út"  í  1.  er.,  3.  L,  og  í  2.  er.,  1.  L,  hefir 
hann  haft  „er"  fyrir  framan  „snjór". 

Bls.  133.  —  ÉG  BIÐ  AÐ  HEILSA.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  IV, 
sem  er  skrifbók  eins  og  K.  G.  31  b  V ;  er  þetta  eina  kvæðið  í 
henni  og  sett  inn  á  milli  greina  um  hvalakyn  við  Grænland.  — 
Aftan-í  henni  er  Selaflokkurinn,  sbr.  V.  b.,  bls.  17 — 20,  en  að 
mestu  er  hún  auð  og  óskrifuð.  Jónas  sendi  kvæðið  frá  Sórey 
til  Fjölnismanna  um  mánaðamótin  Marz — Apríl  1844,  og*  eftir 
því  hr.  hafa  þeir  látið  prenta  það  í  Fjölni  þ.  á.,  VII,  105 — 6.  — 
Jónas  minnist  á  þetta  í  bréfi  til  Páls  Melsteds  yngra  5.  Júlí  s.  á. 
(sbr.  II.  b.,  bls.  188,  m.  aths.).  —  Á  bréfi  frá  Brynjólfi  Péturs- 
syni  til  Jónasar,  dags.  10.  Apríl,  má  sjá,  að  í  því  hr.  hefir  staðið 
„þau"  f.  „og"  í  1.  er.,  3.  L,  og  „Söngvarinn"  f.  „Vorboðinn"  í 
3.  er.,  1.  1.  Brynjólfur  skrifar  nefnilega,  að  þeim  Konráði  líki 
ekki  þessi  orð;  en  annars  segir  hann:  „Mesta  gull  er  hún.  kveðj- 
an  þín,  góði  minn".  Nú  má  sjá,  að  Jónas  hefir  fyrst  skrifað 
„og"  í  1.  er.,  3.  1.,  í  K.  G.  31  b  IV,  en  sett  síðar  „þau"  fyrir  ofan, 
og  þó  aldrei  strikað  yfir  „og".  —  í  K.  G.  31  b  IV  er  kvæðið  að 
þessu  leyti  frábrugðið  því,  sem  það  er  í  Fjölni  og  hér:  1.  er., 
3.  L,  „út",  f.  „heim".  í  2.  er.,  2.  L,  „haf",  f.  „hæð",  og  „land"  f. 
„sund",  og  í  3.  1.  „leiði",  f.  „kyssið".  í  3.  er.,  1.  L,  „Söngvarinn"  f. 
„Vorboðinn",  3.  1.  „lágan  (fyrst  „grænan")  dal",  f.  „sumardal", 
5.  1.  „grænan",  f.  „rauðan". 

Kvæðið  er  með  „sonettu"-hætti,  sem  er  ítalskur  að  uppruna. 
Eru  2  er.  með  4  1.  („kvartettur")  og  2  með  3  („terzettur"),  og 
svo  hefir  kvæðið  verið  prentað  í  öllum  útg.,  en  í  K.  G.  31  b  IV 
hefir  Jónas  skrifað  síðari  erindin  saman,  svo  sem  eitt  óskipt  er., 
enda  mynda  þau  óslítandi  heild.  —  Hann  hefir  látið  línurnar 
ríma  saman  í  fyrri  er.  fyrir  sig  og  í  hinum  síðari  fyrir  sig  á 
svipaðan  hátt  og  algengast  var,  en  þó  ekki  fyllilega  eins,  enda 
var  oft  brugðið  út  frá  því. 


—  368  — 

Kvæðið  hefir  verið  þýtt  á  dönsku  (Lvisvar)  af  Olaf  Hansen 
(Isl.  Renæssance,  108,  Ny-isl.  Lyrik,  51,  og  Udv.  isl.  Digte,  159) 
og  á  þýzku  af  J.  C.  Poestion  (Isl.  Dichter  d.  Neuzeit,  361 — 62, 
Eislandblúten,  49 — 50)  og  Margr.  Lehmann-Filhés  (sbr.  Vait. 
Guðm.,  Island,  176 — 77)  ;  tvær  enskar  þýðingar  eru  einnig  lil, 
eftir  Jakobínu  Johnson  (í  Rich.  Beck,  Icel.  Lyrics,  57 — 59)  og 
W.  Kirkconnell  (Icel.  verse,  133—34). 

Bls.  m.  —  TIL  GÍSLA  THÓRARENSENS.  —  Síðara  er. 
er  til  í  ehr.  í  K.  G.  31  a,  skrifað  á  sendibréf  frá  Gísla,  dags.  5. 
Apríi  1844,  þar  sem  hann  sendir  Jónasi  ljóðabréf  eða  kvæði.  er 
hann  hafði  ort  til  móður  sinnar  skömmu  áður  en  hún  dó;  biður 
hann  Jónas  segja  sér,  hvernig  honum  líki  kvæðið,  og  breyta  bví 
fyrir  sig  þar  sem  honum  sýnist  betur  mætti  fara,  því  hann  ætli 
að  láta  prenta  það  í  Fjölni;  og  svo  segir  Gísli  e.  fr.:  „Gjörðu  nú 
bón  mína,  vinur,  gjörðu  eitt  eða  tvö  erindi  aftan-við  hjá  mér  eða 
í  nótu,  eftir  því,  sem  þér  líkar  bezt,  undir  sjálfs  þín  nafni;  þú 
þekktir  hana,  þegar  þú  þekktir  amtmanninn,*)  og  hafðir  iíka 
séð  hana,  —  eða  gjörðu  það  til  mín;  eg  þekki  hjartað  í  þér  og 
veit,  hvaða  tilfinningar  þú  átt  innan  í  því;  hún  hafði  svo  oft 
blessað  þig  fyrir  kvæðið  eftir  amtmanninn,  meðan  hún  jifði,  en 
nú  blessa  þau  þig  bæði  saman  uppí  himnaríki,  ef  þér  ferst  nú 
aftur  eins  vel".  Jónas  hefir  þegar  gert  iítils  háttar  tilraunir  lil 
að  laga  kvæði  Gísla,  en  aldrei  sent  honum  þær,  og  var  kvæðið 
prentað  í  Fjölni,  VII.,  106—8,  eins  og  Gísli  hafði  ort  það.  Eftir 
lestur  bréfsins  hefir  Jónas  einnig  reynt  að  verða  við  bón  Gísla, 
að  gjöra  eitt  eða  tvö  erindi  til  hans,  og  hann  hefir  skrifað  á  bréf- 
ið  frá  honum  það  erindið,  sem  hér  er  síðast.  Sennilega  hefir 
hann  þó  ekki  sent  Gísla  það  áður  en  kvæði  hans  kom  út  :  Fjölni. 
En  Gísli  hefir  þó  síðar  meir  fengið  það,  sem  hann  bað  um  og 
hér  or  prentað,  og  munu  þeir  Brynjólfur  og  Konráð  hafa  haft 
það  frá  honum  í  1.  útg.  —  Sbr.  e.  fr.  aths.  við  ^amanvísurnar 
„Hugnun"  (bls.  181 — 82)  og  bréf  þeirra  Gísla  og  Jónasar  til 
Konráðs  næsta  sumar,  13.  Ág.,  II.  b„  bls.  188—92. 

Móðir  Gísla  hét  Guðrún;  hún  var  dóttir  Vigfúsar  sýsiu- 
manns  Þórarinssonar  og  fyrri  kona  séra  Sigurðar  Thorarensens 
í  Hraungerði,  frænda  síns,  Gísiasonar  prófasts  Þórarinssonar. 
Synir  þeirra,  auk  Gísla,  voru  þeir  Vigfús  sýslumaður  í  Stranda- 
sýslu  og  séra  Stefán  á  Kálfatjörn.  —  Frú  Guðrún  dó  6.  Febr. 
1844.  —  Gísli  var  einn  af  Fjölnismönnum  og  góður  kunningi  Jón- 
asar.  Hann  var  fæddur  1818,  útskrifaður  frá  Bessastaðaskóla 
1840.  Hann  varð  prestur,  vígðist  til  Sólheima-binga  1848.  Dó  á 


:: )    Þ.  e.   Bjarna  Thorarensen,  liróöur  hennar. 


—  369  — 

jóladag  1874;  var  þá  nýlega  oroinn  prestur  í  Stokkseyrar-presta- 
kalli.  Hann  þótti  vel  hagmæltur;  ljóðmæli  hans  voru  gefin  út  í 
Rv.  1885,  og  er  ævisaga  hans  framan-við.  Sbr.  e.  fr.  Sunnanfara, 
XI.,  27—29. 

Fyrsta  vísubrotið  er  tekið  úr  kvæði  Gísla  fcil  móður  hans, 
síðari  hluti  3.  er. 

Bls.  m—135,  —  HVÍ  SKYLDI  ÉG  EI  VAKNA  VIÐ.  — 
Ehr.,  frumrit,  á  sama  smáblaði  og  1.  er.  af  „Líkur  sínum"  (sbr. 
aths.  á  bls.  372),  í  K.  G.  31  a.  Þessi  miði  og  sá,  sem  brot  úr 
„Formannsvísum"  eru  á,  heyra  saman,  hafa  verið  rifnir  hvor 
frá  öðrum  og  eru  hlutar  af  stærra  blaði.  Kvæðið  er  yfirskriftar- 
laust  í  ehr.,  en  ekki  verður  séð,  að  það  hafi  verið  iengra.  Það 
virðist  ort  til  einhvers  ættingja  skáldsins  (sbr.  1.  er.,  7.  1.).  Það 
og  annað  á  þessum  blöðum  er  sennilega  frá  síðari  hluta  árs- 
ins  1844. 

I  ehr.  eru  nokkrar  breytingar:  I  1.  er.,  1.  1.,  hefir  fyrst  stað- 
ið  „skyldi  eg  ekki",  f.  „skyldi  ég  ei".  í  6.  1.  „nema  minnst  til" 
skrifað  fyrst,  en  síðan  sett,  og  þó  í  sviga,  fyrir  ofan  „sleppt  að 
m.".  —  í  2.  er.,  1.  1.,  hefir  fyrst  staðið  „það  er",  en  því  breytt  í 
„þá";  í  3.  1.  fyrst  „þú",  svo  „hún",  og  fyrir  „hvarf"  hefir  í 
fyrstu  verið  skrifað  „hneig",  og  það  sett  fyrir  annað,  sem  verið 
hefir  áður  á  eftir  orðinu  „þú"  og  nú  er  ógreinilegt  vegna  yfir- 
strikunar.  —  í  orðið  „skrýða"  í  6.  1.  vantar  r.  —  Bragarháttur 
hinn  sami  og  á  er.  „Eftir  Maren  Havsteen"  á  bls.  129. 

Bls.  135—139.  —  FORMANNSVÍSUR.  —  Frumpr.  í  Fjölni, 
VIII.,  34—38.  Lesnar  áður  á  fundi  í  Fjölnisfélagi  18.  Jan.  1845. 
Á  smámiða  í  K.  G.  31  a  er  frumrit  af  inngangser.  úr  II.,  síðari 
helmingi  3.  er.  og  öllu  4.  er.  úr  III.  Inngangser.  er  skrifað  með 
blýanti,  en  gerðar  síðar  breytingar  á  3  stöðum  í  því  með  bleki; 
í  1.  1.  hefir  fyrst  staðið  „Gufa  mín"  og  síðan  „Móðir",  fyrir 
„Mardöll";  í  2.  1.  er  bar  „mar"-,  f.  „myrk"-;  í  3.  1.  fyrst  „sendu 
mér  á",  síðan  eins  og  hér  er;  í  4.  1.  er  þar  „sjó"-,  f.  „sæ"-,  og  í 
6.  1.  ,,-þurfa",  f.  ,,-sælan".  —  í  4.  er.  af  III.  hefir  í  1.  1.  ntaðið 
fyrst  „það  nægir"  og  síðan  „í  náðum",  og  loks  „í  næði";  í  4.  !. 
er  í  frumr.  „Þökk  sé",  f.  „Þökkum",  og  í  8.  1.  „þungum",  v. 
„fermdum". 

I.  er  dróttkvætt,  II.  undir  gömlu  sálmalagi  (sbr.  „Kross  á 
negldur  meðal  manna"),  III.  hrynhent. 

Þessi  kvæði  hafa  verið  þýdd  á  dönsku  af  Olaf  Hansen  (Isl. 
Renæssance,  108—12,  Udv.  isl.  Digte,  145—49). 

Bls.  139— UO.  —  ÉG  ÆTLAÐI  MÉR  AÐ  YRKJA  — .  — 
Þetta  kvæði  er  á  lausu  blaði  í  J.  S.  129,  fol.,  meðal  nokkurra  ann- 
ara   kvæða   eftir   Jónas,   sem   þeir   Brynjólfur   og   Konráð    hafa 


—  370  — 

látið  skrifa  upp,  en  ekki  látið  prenta  í  1.  útg.  Ehr.  er  nú  ekki 
til,  og  þessi  uppskrift  virðist  vera  mjög  óvönduð,  einkum  á  3.  og 
4.  er. ;  sennilega  hefir  hún  verið  gerð  eftir  óljósu  frumriti.  og 
er  sýnilega  röng,  einkum  4.  er.,  1. — 3.  1.*)  —  í  3.  er.,  4.  1.,  sem 
ekki  er  eðlilega  kveðin,  er  ,,-grúa",  f.  ,,-gráa";  í  4.  er.,  1.  1.,  er 
„mig"  sett  aftast  í  1.;  hefir  líklega  verið  merkt  óljóst  inn  í  hana 
í  frumr.;  í  2.  1.  er  „á"  sett  fyrir  ofan  yfirstrikað  „með";  á  eftir 
„að"  í  fyrra  skiftið  hefir  verið  hlaupið  yfir,  sennilega  þau  orð, 
sem  hér  hafa  verið  sett:  „fara  að".  í  uppskriftinni  er  3.  1.  svo: 
„Þú  skulir  muna  mig  aftur".  Vantar  þá  annan  stuðulinn,  orð, 
sem  hefir  byrjað  á  þ.  Hér  er  gerð  tilraun  til  að  bæta  úr  bessum 
göllum  á  uppskriftinni.  —  Hin  er.  4  eru  sett  hér  eins  og  þau  eru 
í  henni.  Hefir  hér  ekki  verið  gengið  framhjá  þessu  kvæði,  af  því 
að  því  hefir  af  kunnugum  mönnum  verið  skipað  í  flokk  með 
kvæðum,  sem  áreiðanlega  eru  eftir  Jónas.  Engum  getum  skal 
leitt  hér  að  því,  hversu  á  kvæðinu  kann  að  standa. 

„Eg"  á  að  vera  „ég"  alls  staðar  í  þessu  kvæði. 

Bls.  lkO—lhl.  —  Ó,  ÞÚ  JÖRÐ  — .  —  Ehr.  á  lausu  blaði 
(st.  22  X  13,3  cm)  í  K.  G.  31  a,  hripað  upp  með  blýanti,  orðið 
mjög  velkt,  máð  og  óskýrt.  Fyrirsögn  engin.  Fyrra  er.  prentað 
mest-allt  í  1. — 2.  útg.,  og  enn  í  3.  útg.  ásamt  mest-öllu  2.  er.  Hér 
eru  sett  bæði  er.,  eftir  því,  sem  næst  verður  komizt.  ■ —  í  síðustu 
1.  í  báðum  er.  hefir  Jónas  skrifað  fyrst  „svei  því,  ef",  en  strikað 
yfir  þau  orð  aftur  og  skrifað  fyrir  ofan  „sárt  er,  að".  í.  2.  er., 
4.  1.,  virðist  hafa  verið  skrifað  fyrst  „máttgjafi",  en  síðan  strik- 
að  yfir  „mátt-"  og  skrifað  „magn-". 

Kvæðið  virðist  vera  heilt  svo  sem  það  er.  —  Hins  vegar  á 
þessu  blaði  er  „Ein  velmeint  bænaráminning  til  G.  M.",  þ.  e. 
Gísla  Magnússonar,  skólakennara,  sjá  bls.  183 — 84.  Hún  mun 
hafa  verið  færð  í  letur,  þegar  Gísli  fór  heim  frá  Höfn  1844. 
Sennilega  er  þetta  smákvæði  litlu  yngra. 

Bls.  Ul.  —  STÖKUR.  —  Af  þessu  kvæði  eru  til  2  ehr.  Hið 
fyrra  er  í  K.  G.  31  a;  það  er  fyrirsagnarlaust  og  er  skrifað  með 
blýanti  á  grápappírsblað  (  1.  21,3,  br.  12,7 — 15,5  cm)  og  virðist 
vera  frumrit;  hið  síðara  er  í  ljóðaheftinu  í  Bmf.  13,  fol.,  og  er 
hér  farið  eftir  því.  í  frumr.  er  í  1.  er.,  3.  1.,  „kring"  f.  „í  kring"; 
í  3.  er.,  1.  L,  „gleði",  f.  „glaum",  í  3.  1.  „Um  ógæfu  mína",  f.  „í 
öngum  mínum",  og  í  4.  1.  „orti",  f.  „yrki".  —  Fremst  í  þessu 
ljóðahefti  er  „Ferðalok";  er  lítill  vafi  á  því,  að  Jónas  hefir  ort 
bæði  kvæðin  til  hinnar  sömu  (sbr.  aths.  við  „Ferðalok",  bls.  322). 


*)    Það   er  einni^   grunsamlegt,   að    2.   og-   4.   1.   enda  á  tvíkvæöu 
orSi   í  þessu  eina  er. 


—  371  — 

Jónas  hefir  ort  þessar  vísur  undir  gamla  kvæðalaginu  sínu, 
Eyfirðinga-lagi,  sbr.  ísl.  þjóðl.,  bls.  876.  • —  1.,  3.  og  4.  er.  eru 
útlögð  á  dönsku,  af  Olaf  Hansen  (Isl.  Renæssance,  113  og  116). 

Bls.  U2.  —  SÓLHVÖRF.  —  Ehr.  í  kvæðaheftinu  í  Bmf.  13, 
fol.  Á  milli  síðasta  kvæðis  hér  á  undan  og  þessa  er  „Skipkoma, 
1830".  —  Sólarkenningin  í  7.  1.  er  úr  grísk-rómversku  goða- 
fræðinni. 

Bls.  U2.  —  JÓLAVÍSA.  —  Ehr.  í  kvæðaheftinu  í  Bmf.  13, 
fol.,  næst  á  eftir  vísunni  „Sólhvörf".  —  í  4.  1.  hefir  Jónas  fyrst 
skrifað  „dæmin",  en  sett  strik  yfir  og  skrifað  „rökin"  fyrir  ofan, 
—  með  blýanti.  —  Þetta  er.  er  ekki  alls  kostar  Ijóst.  Sbr.  Eimr., 
8.  ár,  bls.  120—21. 

Lagið  er  gamalt  íslenzkt  þjóðlag,  „Keisari  nokkur,  mætur 
mann",  sjá  ísl.  þjóðlög,  Kh.  1906 — 09,  bls.  499  (fyrra  lagið,  a.). 

Bls.  U2—U3.  —  Á  NÝJÁRSDAG.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  a,  á 
litlu  blaði  (st.  22,1  X  7,6  cm)  ;  fyrirsagnarlaust,  en  er  óefað  frá 
nýjársdag  eða  byrjun  ársins  1845.  Þetta  merkilega  kvæði  er  ber- 
sýnilega  heilt;  það  er  fullgerð  „sonetta",  sbr.  kvæðið  „Ég  bið  að 
heilsa"  (bls.  133).  Hefir  þó  verið  kallað  brot  í  1.— 3.  útg.  — 
Orðið  „til"  í  3.  er.,  2.  1.,  er  ekki  í  ehr.;  kann  að  hafa  skorizt  af, 
því  að  blaðið  hefir  verið  helmingi  breiðara,  er  kvæðið  hefir 
verið  skrifað  á  það. 

Bls.  U8.  —  AÐ  VAÐI  LIGGUR  LEIÐIN  — .  —  Ehr.  í 
kvæðaheftinu  í  Bmf.  13,  fol.,  næst  á  undan  „Vorvísu",  sem  hér  er 
einnig  næst  á  eftir.  Uppskrift  er  í  J.  S.  129,  fol.,  meðal  upp- 
skrifta  (Ben.  Gröndals)  af  öðrum  kvæðum,  sem  sleppt  var  úr 
1.  útg.  Þessi  vísa  hefir  ekki  verið  prentuð  fyr.  —  í  1.  1.  hefir 
Jónas  fyrst  skrifað  „Á  vaðið",  en  síðan  breytt  því.  Milli  vísu- 
helminganna  hefir  Jónas  sett  lítið  strik,  eins  og  hann  vildi  jafn- 
vel  skipta  vísunni  í  tvö  er.,  sams  konar  og  er  í  kvæðinu  „Grá- 
tittlingurinn"   (bls.  108 — 11),  enda  er  bragarhátturinn  sami. 

Bls.  U3—1U6.  —  VORVÍSA.  —  Tvö  ehr.;  hið  fyrra  í  K.  G. 
31  a,  skrifað  með  blýanti,  nema  2  fyrstu  er.;  það  er  á  2  sundur- 
lausum  smáörkum  (st.  17  X  10,3  og  14,3  x  9,4  cm) ;  hið  síðara 
er  í  kvæðasafninu  í  Bmf.  13,  fol.  Vafalaust  frá  vorinu  1845.  ■ — 
„A  la  Jón  Þorláksson".  Sbr.  gamankvæði  séra  Jóns  til  Bjarna 
Thorarensens  (Ljóðabók  J.  Þ.,  II.,  496—97): 

„Tinda  fjalla  eg  sé  alla  undir  snjá; 
til  sín  kallar  Þorri  þá".  O.  s.  frv. 

Séra  Jón  kvað  oftar  undir  þessum  bragarhætti,  t.  a.  m.  þýðing 
af  kvæði  Horatíusar  „Til  Appollóns"  (Od.  I,  31)  og  „Aftur- 
hvarfið",  sjá  Ljóðabók  J  Þ.  L,  236  og  339.  —  Lagið  er  „Krúsar 


—  372  — 

lögur  kveikir  bögur",  gamalt  íslenzkt  lag,  sjá  ísl.  þjóðlög,  bls. 
542.  —  Jónas  hefir  í  báðum  ehr.  skipt  hverju  er.  í  8  ljóðlínur  og 
er  því  haldið  hér;  eins  mætti  þó  skipta  því  í  9;  en  réttast  myndi 
að  skipta  því  í  6,  eftir  hljóðstöfunum.  —  í  Ljóðabók  J.  Þ.  eru 
hafðar  4  1.  í  hverju  er.,  eftir  endarími,  og  þannig  er  einnig  skipt 
í  kvæðinu  „Meðan  iúinn  blundar  niúgur"  í  leikritinu  „Útilegu- 
mennirnir".  —  Nafninu  „Vorvísa"  er  haldið  hér,  sbr.  aths.  við 
kvæðin  „Dalvísa"  og  „Sláttuvísa"  á  bls.  365-67.  —  Annað  örlítið 
kvæði  hér  á  eftir  (á  bls.  223)  heitir  „Vorvísur". 

Jónas  hefir  gjört  nokkrar  breytingar  í  ehr.  í  frumr.  hefir 
hann  fyrst  skrifað  „græðir"  í  5.  1.,  en  „leysir"  fyrir  ofan  (með 
blýanti),  og  það  orð  er  í  ehr.  í  Bmf.  13,  fol.  —  í  2.  er.,  7.  1.,  er 
„blóm"  í  frumr.,  f.  „lauf".*)  í  4.  er.,  1.  1.,  er  „Fegnir"  í  frumr., 
en  í  uppskriftinni  hefir  Jónas  fyrst  skrifað  „Fríðir",  en  strikað 
það  út  og  skrifað  „Prúðir"  fyrir  ofan.  í  5.  er.,  5.  1.,  „eður"  í 
frumr.  í  9.  er.,  4.  1.,  „farið"  í  frumr.,  en  „vikið"  í  uppskr.  ■ —  í 
1. — 3.  útg.  er  ranglega  prentað  „á"  f.  „hjá"  í  7.  er.,  8.  1.,  og 
„sætt"  f.  „sælt"  í  8.  er.,  5.  1. 

Bls.  11,6.  —  LÍKUR  SÍNUM.  —  Jónas  hefir  fyrst  haft  þetta 
kvæði  aðeins  1  er.,  1.  er.,  og  eru  til  2  ehr.  af  því;  annað,  r.em 
mun  eldra,  á  miða  í  K.  G.  31  a  (st.  13,5  X  H  cm.) ;  þar  hefir 
hann  fyrst  skrifað  „hló"  í  3.  1.,  strikað  yfir  það  og  skrifað 
„kvað"  fyrir  ofan;  og  í  5.  1.  stendur  þar  „fara",  en  ekki 
,,stökkva";  —  hitt  ehr.  er  afskrift  af  þessu  eldra  (sem  hann  bá 
hefir  strikað  yfir),  og  er  hún  í  kvæðaheftinu,  sem  er  í  Bmf.  13, 
fol.,  skrifuð  næst  á  eftir  „Ferðalok"  (sjá  aths.  um  það  kvæði  á 
bls.  322).  I  þeirri  uppskrift  hefir  hann  gert  nýjar  breyting- 
ar,  strikað  undir  „bið"  í  3.  1.  og  sett  „saup"  fyrir  ofan,  skrifað 
„stökkva"  fyrir  ofan  „fara"  í  5.  1.  og  gert  nýja  6.  1.,  þá  sem  hér 
er ;  í  eldra  ehr.  er  hún  svona :  „af a  minna  æviskeið".  Standa 
þessar  breytingar  í  sambandi  hver  við  aðra.  —  En  svo  hefir 
hann  gert  2.  er.,  strikað  yfir  uppskriftina  af  1.  er.  og  gert  nýja 
uppskrift  af  báðum  er.  í  þetta  sama  kvæðahefti  í  Bmf.  13,  fol., 
næst  á  eftir  þýðingunni  af  „Arngerðarljóðum",  sem  mun  vera 
frá  því  um  vorið  1845.  í  5.  1.  í  1.  er.  hefir  hann  enn  skrifað  fyrst 
„fara",  en  strikað  yfir  það  aftur  og  sett  „stökkva"  fyrir  ofan. 
• —  Fyrra  er.  er  varla  yngra  en  frá  haustinu  1844  og  hið  síðara 
ekki  eldra  en  frá  vorinu   1845. 

Það  er  víst  ekki  af  hendingu  einni,  að  Jónas  hefir  kveðið 
þessar  vísur  undir  sama  lagi  og  „Kross  á  negldur  meðal  manna", 


*)    Efstu    línurnar    6    á    bls.    144    hafa    ruglazt    í    prentinu    hér; 
1.  og-  5.  hafa  skiptzt  á,  og  sömuleiöis  4.   og   6. 


—  373  — 

þýðing  séra  Jóns  Þorlákssonar  (á  danska  sálminum  „Naglet  'cil 
et  Kors  paa  Jorden"),  sbr.  Ljóðabók  hans,  Kh.  1843,  II.,  38. 

Afar  Jónasar  voru  þeir  séra  Þorsteinn  í  Stærra-Árskógi, 
Hallgrímsson,  prófasts,  Eldjárnssonar,  og  Jónas  bóndi  Tómas- 
son  á  Hvassafelli.  I  æviminningu  Jónasar  Hallgrímssonar  í 
Fjölni,  IX.,  1,  seg'ir  höf.  (Konráð  Gíslason),  að  Jónas  bóndi  í 
Hvassafelli  hafi  verið  skáld;  lítið  mun  þó  hafa  verið  um  skáld- 
skap  hans,  en  séra  Þorsteinn  var  talinn  „liðugt  skáld";  en  um 
hvorugan  þeirra  hefir  verið  sagt,  að  hann  hafi  verið  gefinn  :cyr- 
ir  vínnautn.  En  Jónas  á  hér,  ef  til  vill,  ekki  við  þessa  tvo  afa 
sína  bókstaflega.  —  Hallgrímur  prófastur  Eldjárnsson  þótti 
einnig  ágætt  skáld.  —  Og  sonarsyni  hans  og  nafna  hefir  verið 
gefið  að  sök  (og  þó  sennilega  að  ástæðulausu),  að  hann  hafi  ver- 
ið  drykkfeldur.  —  Sbr.  e.  fr.  ævisögu  Jónasar  hér  í  V.  b.,  fols. 
VII— XI. 

2.  er.,  5.-6.  1.:   Sbr.  „Óhræsið",  bls.  106—8. 

Nokkrar  ljóðlínur  af  þessum  vísum  voru  þýddar  á  dönsku 
af  Olaf  Hansen  (Isl.  Eenæssance,  113). 

Bls.  U6—U7.  —  HELVÍTI.  —  Ehr.  á  öftustu  síðu  í  kvæða- 
heftinu  í  Bmf.  13,  fol.,  skrifað  langsum.  í  1.  er.,  4.  1.,  hefir  Jón- 
as  skrifað  fyrst  „lyga",  strikað  yfir  það  og  skrifað  „voða"  fyr- 
ir  ofan,  strikað  það  út  einnig  og  skrifað  „brennu"  ofan-í.  ■ — 
í  2.  er.,  6.  1.,  hefir  hann  fyrst  skrifað  „síkvikar",  en  strikað  yfir 
það  og  skrifað  „Satan"  fyrir  ofan,  —  gleymt  „og";  í  1.  1.  er 
einnig  misritað  „fjandfjöld",  f.  „fjandafjöld".  —  „Brennur  og 
frís",  sbr.  t.  a.  m<  Sólarljóð,  18.  er.  („millum  frosts  ok  funa")  ; 
þetta  var  algeng  kenning  um  helvíti  á  miðöldunum,  sbr.  Harm- 
sól,  39.  er.,  Lilju,  73.  er.,  o.  fl. 

Bls.  1U7—1U9.  —  LEIÐARLJÓÐ.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  a,  skrif- 
að  á  grápappírsblað,  úr  ferðabókinni  Bmf.  10,  fol.,  samanbrot- 
ið.  Frumpr.  í  Kh.,  sennilega  til  afnota  í  samsæti,  sem  íslend- 
ingar  í  Höfn  héldu'  Jóni  29.  Apr.  1845  við  burtför  hans  heim  úl 
alþingis  í  Reykjavík.  Prentað  á  smáörk  (st.  19,6  X  12,6  cm.)  í 
prentsmiðju  S.  L.  Möllers.  Virðist  prentað  eftir  ehr.  í  K.  G.  31  a. 
—  í  3.  er.,  8.  1.,  er  „hám"  (f.  „háum")  í  ehr.,  frumútg.  og  1. — 
3.  útg.  —  Rímgallarnir  (í  4.  er.,  3.  1.,  5.  er.,  7.  1.,  og  7.  er.,  8.  !.) 
benda  til,  að  orðið  hafi  að  hraða  kvæðinu  í  prentsmiðjuna. 

Þetta  kvæði  mun  vera  hið  síðasta,  sem  Jónas  hefir  ort.  Eins 
og  kunnugt  er,  fótbrotnaði  hann  þrem  vikum  síðar,  21.  Maí,  og 
dó  af  því  slysi  26.  s.  m.,  sbr.  ævisögu  hans  hér  í  V.  b. 

Bls.  151— 18U.  —  GAMANVÍSUR.  —  Mörg  af  þessum  ljóð- 
mælum  eru  þannig,  að  betur  virtist  fara  á  því  að  aðgreina  bau 
í  sérstaka  deild  frá  hinum  alvarlegu,  frumsömdu  ljóðmælum  á 


—  374  — 

íslenzku,  sem  eru  í  fyrstu  deildinni  (bls.  3 — 149).  Sumar  af 
þessum  gamanvísum  eru  kveðnar  til  ákveðinna  manna  og  eng- 
um  öðrum  ætlað  að  þekkja  þær,  og  sennilega  eru  mjög  fáar 
þeirra  ætlaðar  til  að  birtast  eða  útbreiðast  á  nokkurn  hátt. 
Verður  að  taka  tillit  til  þess,  er  dæmt  er  um  þær,  en  hins  veg- 
ar  þótti  réttara  að  birta  þær  hér,  og  það  því  fremur,  að  þær 
hafa  flestar  verið  birtar  áður.  Þær  eru  settar  hér  eftir  aldri, 
að  svo  miklu  leyti  sem  unnt  var,  en  óvíst  er  um  sumar  þeirra, 
hve  nær  þær  hafi  orðið  til. 

Bls.  153.  —  FYRSTU  VÍSURNAR.  —  1.  Eftir  hr.  Jóns 
Borgfirðings,  og  hefir  hann  skrifað  þessa  aths.  fyrir  ofan  vís- 
una:  „Hallgrímur  Tómasson,  —  gamall,  og  mundi  Jónas  Hall- 
grímsson,  —  sonur  Rannveigar  á  Steinsstöðum,  systur  skálds- 
ins,  segir,  að  Jónas  hafi  [gjört]  þessa  vísu  á  6.  ári,  og  muni 
hún  [vera]  sú  fyrsta".  —  Þetta  hr.,  sem  er  á  lausu  smáblaði, 
er  komið  frá  dr.  Finni  próf.  Jónssyni.  —  Vísan  var  prentuð  í 
2.  útg.,  eftir  öðru  hr.  Jóns  Borgfirðings,  og  er  hún  þar  sögð 
kveðin  af  Jónasi,  er  hann  „var  á  7.  ári  (líkl.  heldur  7  ára?). 
Hann  var  að  klæða  sig.  Móðir  hans  heyrði  hann  mæla"  fram 
vísuna.  Hún  „sagði  vísuna  Rannveigu  dóttur  sinni,  systur  Jón- 
asar,  en  hún  aftur  Hallgrími  syni  sínum,  Tómassyni,  er  dó  á 
Akureyri  1899".  —  Orðið  „hvíta"  í  4.  1.  mun  eiga  að  bera  íram 
„kvíta",  eins  og  títt  er  á  Norðurlandi.  —  2.  Eftir  hr.  í  sendi- 
bréfi  Stefáns  Árnasonar  á  Einarsstöðum  í  Kræklingahlíð  (dags. 
21.  Júní  1925).  Segir  Stefán  um  vísuna:  „Eina  vísu  hefi  ég 
heyrt,  sem  hann  á,  að  hafa  kveðið,  þegar  hann  var  mjög  ungur, 
eitthvað  á  5.  eða  6.  ári,  og  þótti  honum  vera  seint  farið  í  fjósið 
að  mjólka  kýrnar".  Vísan  hefir  verið  prentuð  áður  í  Sunnanf., 
V.,  19,  en  að  sumu  leyti  öðruvísi,  og  í  Morgunbl.  frá  18.  Des. 
1924.  —  í  1.  1.  er  „Farðu"  í  hr.  St.  Á.,  en  í  Mbl.  er  „Mál  er". 
í  Sf.  er  1.  1.  svo:  „í  fjósið  er  svo  furðu  langt". 

í  kvæðasafni  Árna  H.  Hannessonar,  sem  nú  er  í  hrs.  Lbs., 
er  fremst  í  IV.  b.  (Lbs.  1405,  8vo)  þessi  vísa,  kölluð  þar  „fyrsta 
vísa  Jónasar  Hallgrímssonar" : 

Út  á  skóginn  og  heim  aftur  eg  réð  flakka. 
Leit   eg   undir  breiðum   bakka 
bjarndýr  vera  að  fæða  krakka. 

Ókunnugt  er  að  svo  komnu  um  aðrar  heimildir  fyrir  því, 
að  vísan  sé  eftir  Jónas  og  sömuleiðis  um  tildrögin  til  þess,  að 
hún  hefir  verið  búin  til. 

Bls.  153.  —  DALABÓNDINN  í  ÓÞURKNUM.  —  Ehr.  í 
K.  G.  31  b  I,  2.  kv.  Vísan  mun  vera  ort  heima  á  Steinsstöðum 


—  375  — 

sumarið  1826,  sem  var  mjög  rigningasamt,  svo  að  hey  skemmd- 
ust  víða.  Átt  mun  við  einhvern  ákveðinn  bónda,  en  óvíst  mun, 
hver  hann  hefir  verið. 

Bls.  15U—155.  —  SKÓLAGLETTUR.  —  Eftir  hr.  séra  Jóns 
Brynjólfssonar  í  Kálfholti;  sent  Páli  Melsted  sagnfræðingi  með 
bréfi,  dags.  10.  Ág.  1882. 

UM  BENEDIKT  SCHEVING.  —  Hann  útskrifaðist  úr 
Bessastaðaskóla  1827.  Varð  prestur  í  Danmörku.  Sjá  um  hann 
í  Guðfræðingatali  Hannesar  Þorsteinssonar,  Rv.  1907 — 10,  og 
riti  drs.  Jóns  Helgasonar  biskups,  íslendingar  í  Danm.,  bls.  21. 
Séra  B.  Sch.  er  getið  í  Fjölni,  L,  96. 

CURA  TIL  MAGNÚSAR  FRATERS.  —  „Cura"  (lat.), 
Ástundunarsemin  (við  skólalærdóminn).  Magnús  frater  (bróð- 
ir)  er  Magnús  Eiríksson  (frá  Skinnalóni) ;  hann  útskrifaðist  úr 
Bessastaðaskóla  um  leið  og  Jónas.  Hann  varð  síðar  alkunnur 
maður  fyrir  rit  sín  um  trúmálaefni.  Sjá  um  hann  í  Guðfræð- 
ingatali  Hannesar  Þorsteinssonar,  bls.  121.  E.  fr.  II.  b.,  bls. 
10 — 11  m.  aths.  og  bls.  181—82  m.  aths. 

TIL  BÚA  JÓNSSONAR.  —  Búi  var  frá  Hnúki  í  Dalasýslu; 
hann  útskrifaðist  með  þeim  Jónasi  og*  Magnúsi;  var  prestur  að 
Prests-Bakka  og  prófastur  í  Strandasýslu.  Hann  var  hagmælt- 
ur,  orti  m.  a.  kvæði  um  Krist,  sendi  Jónasi  það  (1842)  og  þótti 
honum  það  afbragðsgott  (sbr.  Bréf  Páls  Melsteds,  bls.  26).  — 
„Valgerður"  mun  vera  Valgerður  Brynjólfsdóttir,  ein  af  vinnu- 
konunum  á  Bessastöðum  tvö  síðustu  skólaár  þeirra  Jónasar  og 
Búa.  —  í  hr.  er  „þrumar"  í  7.  1.  og  „geysi"  í  8.  1.;  sennilega 
ritvillur,  en  raunar  er  það  ekki  víst. 

HJÖRLEIFS  REIÐI.  —  „Einu  sinni  bar  þeim  á  milli,  Jón- 
asi  og  Hjörleifi  Guttormssyni ;  þá  kastaði  hann  (þ.  e.  Jónas) 
fram  þessari  stöku",  skrifar  Jón  Brynjólfsson  um  fyrri  vísuna; 
en  um  hina  segir  hann,  að  hún  hafi  orðið  til  um  sama  leyti.  — 
Hjörleifur  var  sonur  Guttorms  prófasts  Þorsteinssonar  á  Hofi. 
Hann  útskrifaðist  úr  Bessastaðaskóla  1832,  þrem  árum  síðar 
en  Jónas.  Hann  varð  prestur  að  Skinnastað  og  síðar  að  Völl- 
um.  —  í  4.  1.  stendur  í  hr.  „Öxneyingar" ;  getur  það  varla  ver- 
ið  rétt.  —  Sennilega  er  3.  1.  einnig  færð  úr  lagi. 

Bls.  155.  —  UM  STÚLKU,  SEM  REIÐ  MEÐ  SKUGG- 
HATT.  —  Eftir  hr.  séra  Jóns  Brynjólfssonar  í  Kálfholti.  ■ — 
Skugg(a)hattar  voru  eins  konar  reiðhattar,  með  afarmikiu 
skyggni,  er  tíðkuðust  á  fyrri  hluta  19.  aldar. 

Bls.  155.  —  SNÍKJUDALLURINN.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I, 
9.  kv.,  og  er  yfirskriftin  á  dönsku:  „Snyltegæsterí'.  —  Sýnilega 


—  376  — 

ort  í  Bessastaðaskóla,  líklega  vorið  1828.  —  „Cura"  (kúra),  sbr,- 
aths.  við  vísuna  „til  Magnúsar  fraters",  bls.  375. 

Bls.  156.  —  STAKA.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I,  22.  kv.  Líklega 
kveðin  í  skóla  vorið  1829,  óvíst  um  hvern,  ef  til  vill  Magnús 
Eiríksson.  „Robbur"  er  James  Robb,  kaupmaður  í  Reykjavík; 
var  frá  Liverpool;  sjá  um  hann  í  „Rvík  14  vetra"  (Safn  V.,  2) 
eftir  dr.  Jón  Helgason,  biskup,  Rv.,  1916. 

Bls.  156.  —  LÆKNIRINN.  —  Ehr.  á  lítinn  grápappírsmiða 
(st.  10,3  X  8,3)  í  K.  G.  31  a.  Líklega  frá  1829,  er  ófriðurinn  var 
milli  Rússa  og  Tyrkja,  sbr.  2.  er.  Fyrirsögn  er  engin.  —  Fyrir 
ofan  kvæðið  er  þessi  borga-vísa  á  miðanum,  og  þó  strik  á  milli: 

Oxford,   Basel,   Erfurt,    Salamanka, 
Cöln,  Padua,  Prag,  Wien, 
Paris,  Leipzig,  Tiibingen. 

Fyrir  „Basel"  hefir  fyrst  verið  skrifað  „Leipzig",  fyrir  „Cöln" 
„Basel"  og  fyrir  „Leipzig"  „Base(l)".  —  í  aths.  fyrir  framan 
kvæðið  í  2.  útg.  stendur:  „Læknirinn,  sem  við  er  átt,  var  Jón 
Thorsteinsson  landlæknir,  er  tíðræddara  varð  stundum  við  sjúk- 
linga  sína  um  almenn  tíðindi,  er  honum  voru  hugðnæm,  heldur 
en  um  sjúkdóma  þeirra".  —  Ekki  var  um  neinn  „Emanuel" 
að  ræða  í  Portúgal  um  þær  mundir,  en  hér  mun  vera  átt  við 
Don  Miguel. 

Bls.  156—157.  —  MARSVÍNAREKSTURINN.  —  Ehr.  í  K. 
G.  31  b  I,  24.  kv.  —  Mun  ort  í  Júlí  1829.  Skýringargrein  Jónasar, 
sem  hann  hefir  sett  fyrir  neðan  yfirskriftina,  sýnir,  hvað  um  var 
að  vera  í  raun  réttri,  og  að  þær  upplýsingar  eru  að  nokkru  leyti 
rangar,  sem  hafðar  eru  eftir  Páli  sagnfræðingi  Melsted  í  2.  og 
3.  útg.  viðvíkjandi  þessari  vísu.  En  það  af  þeim,  sem  kann  að 
vera  eitthvað  rétt  í,  er  á  þessa  leið: 

„Eitthvert  sumar,  sem  J.  var  hjá  Úlstrúp,  var  það  oinn 
sunnudagsmorgun,  að  Magnús  konferenzráð  í  Viðey  sá  í  kíki 
sínum  marsvína-vöðu  vestur  á  sjó  og  sendi  hingað  fram  eftir 
(til  Rvíkur)  að  láta  menn  vita,  hvað  á  ferðum  sé.  Menn  fara 
hér  á  flot  fjölda  bátum,  hafa  grjót  og,  mig  minnir,  á  sumum 
hunda,  komast  vestur  fyrir  fiskana  og  reka  þá  í  hóp  og  ætla  inn 
skipa-leið  milli  Akureyjar  og  Engeyjar;  en  bændur  fram  á  Nesi 
réðu  því,  að  menn  fóru  fyrir  vöðuna  og  ætluðu  að  reka  hana  upp 
á  Eiðsgranda.  ...  Þar  var  á  einum  bátnum  Úlstrúp,  Jónas  og 
ég  og  tveir,  sem  réru". 

Bls.  157.  —  SKIPKOMA.  —  Ehr.  í  Bmf.  13,  fol.  —  Um 
Lárus  sjá  aths.  á  bls.  331.  —  Sbr.  e.  fr.  Bréf  T.  Sæm.,  bls.  132. 

Bls.  157—158.  —  ÓSKARÁD.  —  Ehr.  í  Bmf.  13,  fol.  Mun, 


—  377  — 

vera  frá  fyrri  árum  Jónasar  í  Rv.  —  í  ehr.  eru  þessi  orð  undir- 
strikuð:  í  1.  er.  „svarta  skóna",  „þá",  í  2.  er.  "„bombasessu"- 
kjólinn",  og  í  3.  er.  3.  1.  (nema  orðið  „fyrst")  og  4.  1.  í  2.  er.,  1. 
1.,  hefir  Jónas  skrifað  fyrst  „skipast  ei  við",  en  strikað  yfir  1. 
og  3.  orðið  og  skrifað  „mýkist"  og  „á"  fyrir  ofan.  Á  sama  hátt 
er  breytt  „hjálpa"  í  3.  er.,  5.  1.,  í  „heppnast".  —  Ekki  í  1. — 3. 
útg.  —  „Bombasessu"-kjóll,  þ.  e.  kjóll  úr  „bombazet"  (sbr.  „bom- 
basin"  og  „bommesi"),  sem  er  eins  konar  vefnaður. 

Bls.  158—160.  —  TIL  BRYNJÓLFS  PÉTURSSONAR.  — 
Ehr.  í  Lbs.  1065,  4to,  frumritið,  sem  er  sendibréf,  ljóðabréf  frá 
Jónasi  til  Brynjólfs;  því  stendur  utan-á:  „B.  Peturstslon  /  150", 
og  undir  síðustu  vísunni  „Reg".  (þ.  e.  Regensen),  „7.  Nov.  1835", 
og  að  því  er  virðist  „Adieu",  og  svo  nafnið,  „J.  Hallgrimstslon". 
Talan  150  mun  merkja  tölumerkið  (númerið)  á  bústað  Brynjólfs 
og  á  Jónas  við  hana  í  2.  er.  Fyrirsögn  er  engin,  en  raunar  nefnir 
Jónas  braginn  í  síðustu  1.  10.  er. :  „Rímur  af  Geógnósi".  ■ —  En 
Geognosi  er  jarðefnafræði.  Jónas  var  farinn  að  leggja  stund  á 
hana.  —  Að  öðru  leyti  er  10.  er.  torskilið,  ef  til  vill  rímað  rugl.*) 
En  rímur  nefnir  hann  þetta  af  því  að  það  er  skopstæling  af  :<*ím- 
um.  —  „Sauríar",  6.  er.,  1.  1.,  Saurier  á  þýzku  og  dönsku,  nefndir 
á  latínu  Saurii  eða  dinosauria,  trölleðlur,  sem  steingjörving-ar 
hafa  fundizt  af  í  fornum  jarðlögum.  —  18.  er.,  3.  1.,  hefir  Jónas 
fyrst  skrifað  „óstöðug",  en  strikað  yfir  það  og  skrifað  „ómátt- 
ug"  fyrir  aftan. 

Bls.  160.  —  KVEIFAR.  —  Ehr.  í  Bmf.  13,  fol.,  skrifað  með 
blýanti  á  næst-öftustu  síðu  kvæðaheftisins  þar,  fyrirsagnarlaust. 
—  Mun  vera  frá  fyrri  Hafnar-árunum,  helzt  vetrinum  1836 — 37,.. 
þá  voru  allmikil  frost  í  Danmörku. 

Bls.  160.  —  NIÐURLAGSORÐ  ÚR  BRÉFL  —  Hr.  séra 
Jónas  Brynjólfssonar  í  Kálfholti,  með  bréfi  hans  til  Páls  Mel- 
steds,  sbr.  aths.  við  „Skólaglettur",  bls.  375.  „Niðurlagsorð  úr 
bréfi  til  mín  frá  Kaupmannahöfn",  skrifar  séra  Jón,  og  á  eftir 
vísunni  setur  hann  þetta,  eftir  bréfi  Jónasar:  „Sjáðu  þig  við 
harmagrútnum".  —  Sbr.  prentvilluna  alkunnu,  „Harmagrútur 
Jeremiæ"  í  biblíunni,  sem  prentuð  var  í  líofn  1813  („Grútar- 
biblíunni"). 

Bls.  160—161.  —  VERZLUNARÓLAGIÐ.  —  Prentað  í  aths. 
við  kvæðið  Batteriski  syndarinn  í  2.  útg.,  bls.  389,  og  sögð  þar 
vera  ort  „við  það  tækifæri,  að  franski  vísindamaðurinn  Xavier 


*)  Benda  má  á,  að  til  eru  rímur,  ortar  af  Bjarna  Jónssyni 
skálda  og-  séra  Hallgrími  Péturssyni,  sem  heita  „Rímur  af  Flór- 
es  og  Leó". 


—  378  — 

(frb.  Savíe)  Marmier  var  á  íslandi".  Hann  var  hér  1836,  sjá 
Landfrs.  ísl.,  III.,  244—47. 

Bls.  161.  —  AFMÆLISVÍSUR  TIL  BR.  P.  —  Prentaðar 
í  2.  útg.  og  hér  eftir  Sunnanfara,  IV.,  60 — 61,  en  þar  eftir  hr. 
frá  Páli  Melsted  (frá  2.  Ág.  1894).  Segir  Páll  þar,  að  þeir  Kon- 
ráð  og  Jónas  hafi  ort  vísurnar  1837  eða  1838  (15.  Apríl),  að 
þær  hafi  verið  margar,  en  hann  hafi  aldrei  heyrt,  nema  þessar  3, 
sem  hann  lærði.  Sbr.  e.  fr.  „Endurminningar"  Páls,  bls.  37 — 38, 
og  „Dægradvöl",  bls.  161 — 62.  Hefðu  því  ef  til  vill  fremur  átt 
heima  í  „brotum"  (hér  fyrir  aftan,  —  eða  helzt  hvergi  hér,  þar 
eð  þær  eru  eftir  þessu  ekki  eftir  Jónas  einan.  —  1.  er.,  1.  1.; 
þeir  Jónas  lásu  lög  fyrstu  árin  í  Höfn  og  eru  enn  1838  skrifaðir 
„stud.  jur."  t.  a.  m.  í  félagatali  Bókmenntafélagsins.  Þó  er  frem- 
ur  ólíklegt,  að  þeir  segi  það  sjálfir  enn  í  slíku  kvæði  1837  eða 
1838,  að  þeir  lesi  lög;  væri  líklegra,  að  kvæðið  væri  frá  1835,  ef 
Páll  hefði  ekki  sagt  það  yngra.  —  1.  er.,  4.  1.  Uglan  er  fcákn 
bókfræðanna.  —  3.  er.,  2.  1.,  „freilich",  þýzkt  orð,  merkir  „raun- 
ar".  —  Viðlagið  er  gamalt,  úr  Einsetumannskvæði  og  vikivaka- 
kvæði.  Eggert  Ólafsson  notaði  það  við  Lysthúskvæði,  sjá  kvæði 
hans,  Kh.  1832,  bls.  219—20,*)  og  þaðan  hafa  þeir  Jónas  og 
Konráð  haft  það.  —  2.  og  3.  er.  eru  sennilega  um  einhverja  at- 
burði  á  bernskuárum  Brynjólfs,  sem  hann  hefir  sagt  Jónasi  frá. 

Bls.  162—164-  —  BORÐSÁLMUR.  —  Frumprentað  í  Kh. 
1839  til  afnota  í  samsætinu,  sem  haldið  var  26.  Apríl  þ.  á.,  þegar 
landar  í  Höfn  kvöddu  séra  Þorgeir  Guðmundsson,  sbr.  aths.  á 
bls.  337.  Kvæðið  er  á  smáörk  (st.  20  x  12,4  cm)  í  grænni  kápu. 
—  í  7.  er.,  1.  1.,  er  átt  við  embættismannanefndina,  sem  skipuð 
var  22.  Ág.  1838  og  átti  nú  senn  að  koma  saman  í  Reykjavík. 

Bls.  164.  —  SÉRA  BESSI.  —  Ehr.  í  Kyæðaheftinu  í  Bmf. 
13,  fol.,  næst  á  eftir  kvæðinu  „Óskaráð".  —  í  6.  1.  er  fyrir  ofan 
orðið  „dag"  sett  ,,tíð(?)",  og  hefir  það  verið  tekið  upp  í  1. — 3. 
útg.  —  Ókunnugt  mun,  hvern  átt  er  við. 

Bls.  165.  —  BÓSI.  —  Ehr.  í  kvæðaheftinu  í  Bmf.  13,  fol.  — 
I  1.  er.,  3.  L,  er  fyrst  skrifað  „annars",  en  strikað  yfir  það  og 
„ella"  sett  fyrir  ofan   (síðar). 

Bls.  165.  —  SUNNAN-PÓSTURINN.  —  Eftir  Sunnanfara, 
XI.,  43.  —  Sunnanpósturinn  kom  út  1835,  1836  og  síðast  1838. 
Sjá  um  hann  Islandica,  XI.,  49 — 52.  —  „að  sægja"  (þ.  e.  „að 
segja")  var  orðatiltæki  Jóns  lektors  Jónssonar.  —  2.  er.,  1.  1.,  er 
tekið  nær  óbreytt  úr  kvæði,  sem  kom  út  í  Sunnanpóstinum  1835, 
bls.  127 — 28,  eftir  Árna  prófast  Helgason;   það  er  kvæðið,  sem 


)    Sbr.    ísl.    K'átur,    skemmtanir,    þulur   og   þjóðkvæði,   III.,    343. 


—  379  — 

Jónas  orti  upp  aftur,  „Móðurást",  sjá  bls.  49 — 50  og  332.  En  4. 
1.  er  „úr  erfiljóðum  einum,  er  Þórður  Sveinbjörnsson  hefir  kveð- 
ið"  (Sf.,  XI.,  43,  nm.).  Þeir  séra  Árni  og  Þórður  gáfu  út  Sunn- 
anpóstinn. 

Bls.  165—166.  —  HALLGRÍMUR  VESLINGUR.  —  Ehr.  í 
kvæðaheftinu  í  Bmf.  13,  fol.  —  Óvíst  um  hvern  kvæðið  er.  — 
1.  er.,  sbr.  Jóh.  18.,  10. 

Bls.  166.  —  FINGURBJÖRGIN.  —  Ehr.  (á  hálfu  blaðinu) 
í  kvæðaheftinu  í  Bmf.  13,  fol.;  á  því  eru  einnig  2  næstu  vísur  og 
brotin  úr  kvæði  Feuerbachs,  sem  hér  eru  á  bls.  231.  —  Allt 
skrifað  með  blýanti,  en  skýrt  enn. 

Bls.  166—167.  —  BÁGINDI.  —  Tvö  ehr.  til,  annað  er  skrif- 
að  með  blýanti  á  sama  blað  og  næsta  vísa  hér  á  undan;  hitt  er 
á  sama  smáblaði  í  K.  G.  31  a,  sem  brotin  úr  Formannsvísum  og 
vísan  „Dyrri  litli!"  eru  á;  er  þessi  vísa  skrifuð  þar  með  bleki 
og  fyrirsögnin  sett  þar.  í  fyrra  ehr.  er  í  2.  I.  „er  þér  heimilt" 
f.  „efa  máttu",  og  í  5.  1.  „illa"  f.  „arga";  í  fyrstu  hefir  einnig 
staðið  „illa"  í  síðara  ehr.,  verið  strikað  yfir  það  og  skrifað 
„arga"  fyrir  ofan.  Ókunnugt  er,  hvaðan  fyrri  hlutinn  er  og  hvað 
Jónas  á  við. 

Bls.  167.  —  SPARNAÐUR.  —  Ehr.  í  Bmf.  13,  fol.,  hripað 
upp  með  blýanti  á  eftir  vísunum,  sem  hér  eru  næstar  á  undan; 
eru  þær  í  kvæðaheftinu,  sem  „Ferðalok"  er  í  og  getið  er  hér  á 
bls.  322. 

Bls.  167.  —  VALDI.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  a,  á  lausu  blaði 
(st.  22,2  X  8,8  cm).  —  Á  milli  vísuhelminganna  er  dálítið  stærra 
bil  en  milli  línanna.  —  „Valdi  hét  hundur  Jónasar.  Jónas  reiddi 
hann  fyrir  aftan  sig  yfir  vatnsfall,  er  hann  kvað  vísuna",  segir 
í  aths.  á  bls.  144  í  3.  útg.,  sbr.  nmgr.  á  bls.  201  í  1.  útg.  —  Þetta 
er  þó  grunsamleg  aths.  —  Óvíst  er,  hve  nær  Jónas  hefir  gert 
vísuna,  en  á  síðasta  ferðalaginu  hans,  1842,  var  Þorvaldur  Böðv- 
arsson  fylgdarmaður  hans  (annar).  Var  hann  þá  í  Bessastaða- 
skóla  að  læra  til  prestskapar. 

Bls.  168.  —  MÁLSVÖRN.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  a,  á  sama  blaði 
og  næsta  vísa  á  undan.  Tilefnið  ókunnugt  og  við  hvern  er  átt. 

Bls.  168.  —  UM  MOSFELLINGA.  —  Prentað  fyrst  í  Óðni, 
I.,  88.  Fylgir  vísunni  þar  þessi  aths. :  „Mosfellingar  þóttu  engir 
búhöldar  um  það  leyti,  sem  Jónas  dvaldi  hér  í  Reykjavík  á  æsku- 
árum  sínum.  Er  svo  sagt,  að  þeir  reiddu  heyið  á  sumrin  ofan  í 

Reykjavík  og  seldu  þar  fyrir  kramvöru  og  brennivín. 

Jónas  var  á  ferð  uppi  í  Mosfellssveit,  þegar  hann  orti  vísuna, 
og  var  þá  einn  bóndinn  að  búa  sig  á  stað  í  heysöluför  til  Reykja- 
víkur".  —  Vísan  er  í  3.  útg.,  bls.  147.  Segir  útgefandinn  þar,  að 

RIT  J.   HALLGR.   I.  25 


—  380  — 

harm  hafi  ritað  vísuna  upp  1898  eftir  Páli  Melsted,  og  hafi  hann 
þá  sagt  „vísuna  orta  á  fullorðinsárum  Jónasar,  er  hann  ferðað- 
ist  hér  um".  Mun  það  réttara,  og  vísan  þá  frá  1840  eða  1841.  — 
Aðrir  segja  (eftir  Páli  Melsted),  að  vísan  sé  ort  á  Kjalarnesi, 
um  bónda  þar. 

Bls.  168.  —  SKÁLDIÐ  MITT.  —  Ehr.,  frumrit,  í  vasabók 
Jónasar  frá  1841.  Sett  hér  eftir  l.( — 3.)  útg. ;  segir  nm.  á  bls. 
123  ,  1.  útg.,  að  Jónas  hafi  sett  þessa  stöku  á  eitt  skrifað  eintak 
af  erfiljóðum  sínum  eftir  Bjarna  Thorarensen.  Sbr.  aths.  á  bls. 
348,  nm.  í  frumr.  er  í  2.  1.  „brælu"  og  er  svo  haft  hér  (ekki 
„pælu",  sem  er  í  1. — 2.  útg.).  í  frumr.  er  3.  1.  ógreinileg;  hefir 
verið  dálítið  frábrugðin  því,  sem  er  í  1. — 3.  útg.  og  hér.  Mun 
Jónas  hafa  breytt  henni,  er  hann  skrifaði  vísuna  upp.  í  4.  1. 
er  „bjarta"  f.  „veldis"  í  frumr.  —  Vísan  er  skrifuð  í  vasakverið 
aftar  og  síðar  en  erfiljóðin.  Fyrri  hluti  hennar  lýtur  að  því,  að 
Bjarni  varð  bráðkvaddur,  andaðist  af  slagi. 

Bls.   168—170.  —  RÍMNA-STÆLINGAR.  — 

1.  Meyjar-hjarta.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  a,  á  litlu  blaði  (st. 
22  X  7,7  cm).*)  í  2.  er.,  2.  1.,  hefir  fyrst  staðið  „á",  en  verið 
strikað  út  og  „um"  sett  fyrir  ofan.  —  13.  er.,  3.  1.,  hefir  staðið 
„öngvan"  og  „ber",  en  breytt  „öngum"  („aungvum")  og  „slær" ; 
og  4.  1.  hef ir  f yrst  verið  svona :  „alla  hugga  kýs  það  sér",  en 
breytt  síðar  í  ehr.  4.  1.  af  5.  er.  hefir  verið  rifin  af  óvart;  'hún 
hefir  byrjað  á  Þ,  og  sjást  leifar  af  því;  3.  samstafa  hefir  rímað 
á  móti  „gef-"  og  síðasta  á  móti  „á".  Eftir  því  má  gizka  á,  að  4. 
1.  hafi  verið  þannig:  Það  á  stefið  mitt  að  fá. 

2.  Hárið.  —  Ehr.  á  sama  blaði  og  „Meyjar-hjarta",  hinu 
megin.  —  í  1.  er.,  3.  1.,  sýnist  hafa  staðið  fyrst  í  hr.  „hafna- 
jafni",  en  því  síðan  breytt.  Aths.  eru  settar  neðanmáls  á  blaðið. 
—  Um  Eirík  í  Vogshúsum  sjá  ísl.  þjóðsögur,  I.,  554 — 8).  Hann 
var  Magnússon;  var  prestur  að  Selvogs-þingum  1677 — 1716.  — 
Skopið  er  stílað  upp  á  Sigurð  Breiðfjörð,  höfund  Tístrans- 
rímnanna.:::;:) 

Bls.  170.  —  RÍMNAERINDI.  —  Sett  hér  eftir  l.(— 3.)  útg.; 
ekkert  handrit  til  nú.  Er  skopstæling  eins  og  næstu  vísur  hér 
á  undan. 

Bls.  170.  —  NÝHENDA.  —  Tekin  eftir  l.(—  3.)  útg.;  ekk- 
ert  hr.  til.  —  í  2.  útg.  er  þessi  aths. :  „Sigurður  Breiðf  jörð  fann 


*)    Fyrirsögnin    ..Rímna-stælingar"    er    ekki    í    ehr.;    tekin    úr 
3.  útg\ 

•*)  Sbr.  Rímur  af  Valdimar  og  Sveini  eftir  Sig.  Brf. ;  þær  komu 
út  1S42.  í  aths.  á  Jónas  við  1.  er.  mansöngs  S.  rímu,  en  sá  mansöng- 
ur  er  aðallega  ónot  til   Fjölnis. 


—  381  — 

upp  þann  hátt  og  þóttist  af  („Nýhendu  má  nefna  bó  |  nokkuð 
þokkalega  braginn").  Jónas  kvað  þetta  við  hann  til  að  stríða 
honum  og  sýna,  að  einungis  þyrfti  að  bæta  tveim  atkvæðum  við 
jöfnu  vísuorðin  í  ferskeytlu.  Þegar  Sigurður  kom  út  frá  þessu 
tali,  mætti  Páll  Melsteð  honum  í  dyrunum,  og  var  S.  þá  að  tauta 
fyrir  munni  sér:  „Mikill  skrattans  maður  er  þessi  Jónas".  Sig- 
urður  átti  heima  á  Eiði  við  Reykjavík  síðari  hluta  árs  1841  og 
„flutti  þaðan  á  næsta  ári  inn  til  bæjarins".*)  Mætti  helzt  ætla, 
að  þetta  hafi  átt  sér  stað  um  bað  leyti. 

Bls.  170—172.  —  ÞORKELL  ÞUNNI.  Ehr.  í  kvæðaheftinu 
í  Bmf.  13,  fol.  Frumútg.  í  Fjölni,  VIII.,  24—26  (1845).  —  Lesið 
áður  á  fundi  í  Fjölnisfélagi  17.  Jan.  s.  á.  —  í  5.  er.,  2.  1.,  skrif- 
að  fyrst  „vösunum",  en  það  strikað  út  og  „nefinu"  skrifað  fyrir 
ofan.  —  í  6.  er.,  4.  1.,  sömuleiðis  fyrst  „hörmunga"  f.  „gjörn- 
inga'';  í  7.  er.,  2.  1.,  „hár"  f.  „hý".  í  13.  er.,  3.  1.  „fæturnar". 

í  3.  útg.  er  sagt:  „Þetta  kvæði  er  ort  um  Pétur  Gudjohnsen, 
en  þeir  Jónas  og  hann  voru  fjandmenn".  Engin  líkindi  eru  til,  að 
þetta  sé  rétt,  og  mun  nú  óvíst,  hvað  Jónas  hefir  haft  fyrir  sér. 
—  Viðv.  nafninu  „Þorkell  þunni"  sbr.  ljóðabók  Jóns  Þorláksson- 
ar,  II.,  588.  —  „skrimslinu  góða",  sbr.  Kvöldvökurnar,  1794,  2. 
p.,  bls.  155  og  áfram. 

Bls.  172—173.  —  TÍKAR-MANGI.  —  Prentuð  hér  eftir  2. 
og  3.  útg.  —  Hefir  verið  skrifað  með  blýanti  utan-á  kvæðaheft- 
ið  í  Bmf.  13,  fol.,  líklega  ekki  alls  fyrir  löngu;  í  stað  orðanna 
„þeir  fáráðar"  í  4.  1.  stendur  þar  „sér  til  ráða",  sem  er  að  r.umu 
leyti  betra.  —  Tíkar-Mangi  var  Magnús  Pálsson,  f.  1779,  d.  1846, 
sonur  Páls  prófasts  Magnússonar  á  Valþjófsstað  og  bróðir  Gutt- 
orms  prófasts  Pálssonar  í  Vallanesi.  Sjá  um  hann  í  Blöndu,  IV., 
1—46.  —  Vísan  kann  að  vera  ort  25.-28.  Ág.  1842;  25.  þess 
mánaðar  fór  Jónas  alla  leið  frá  Helgustöðum  að  Vallanesi,  til 
Guttorms  prófasts.  Dvaldi  hann  og  fylgdarmenn  hans  þar  þá 
næstu  3  daga;  sbr.  dagbókina  frá  ferðinni,  III.  b.,  bls.  247 — 49. 
Líklegra  er  þó,  að  vísan  sé  frá  því,  er  Jónas  kom  aftur  að  Valla- 
nesi,  9.  Okt.,  sbr.  III.  b.,  bls.  257.  Þann  dag  kom  hann  einungis 
frá  Brekku,  og  voru  þá  fylgdarmenn  hans  farnir  suður.  Magn- 
ús  var  í  Vallanesi,  hjá  bróður  sínum.  Sagt  er,  að  orðtök  Magn- 
úsar  sé  í  vísunni.  —  í  2.  útg.,  þar  sem  vísan  var  prentuð  fyrst, 
segir,  að  Jón  Guðmundsson,  sem  þá  var  bóndi  í  Kirkjubæ  á  Síðu, 
síðar  ritstjóri,  hafi  verið  með  Jónasi,  er  hann  gerði  vísuna.  ■ — 


*)  S.  Brfj.  Urvalsrit,  Kh.  1849,  bls.  XXVI— XXVII.  —  Vísa 
Sigurðar,  með  lagi,  er  í  ísl.  þjóðl.,  bls.  895.  —  Vísa  Jónasar  er  ekki 
alveg  með  sama  nýhenduhætti  og  vísa  Sigurðar,  sem  er  3.  er.  í  13. 
rímu  af  Tístrani  ojr  Indíönu. 

25* 


—  382  — 

Svo  segir  í  2.  útg.,  bls.  394,  að  vísa  þessi  hafi  verið  sungin  mikið 
hér  á  landi,  og  enn  fremur,  að  vísan  „Litla  Dóra"  sé  undir  sama 
lagi.  Lagið  kunna  menn  enn,  og  mun  það  vera  útlent;  kannast 
sumir,  ef  til  vill,  bezt  við  það  eftir  lagboðanum  „Ned  til  Rinen". 
Orðin  „Tíkar-Mangi"  (eða  „Litla  Dóra")  verður  að  tvítaka 
aftur  á  undan  síðasta  ljóðlínupari,  og  það  er  einnig  tvítekið. 

Bls.  173.  —  LITLA  DÓRA.  —  Prentað  fyrst  í  2.  útg.,  í 
aths.  á  bls.  394.  Segir  þar,  „að  vísan  sé  eignuð  Jónasi  á  Austur- 
landi  og  að  hann  eigi  að  hafa  kveðið  hana,  „er  hann  fór  írá 
Hofi  út  í  Vopnafjarðarkaupstað  (1842)".  —  En  hann  kom  aldrei 
að  Hofi  og  fór  aldrei  út  í  Vopnafjarðar-kaupstað.  Hann  kann 
eigi  að  síður  að  hafa  kveðið  vísuna,  og  jafnvel  á  Austurlandi, 
líklega  þá  á  leið  í  Eskif jarðar-kaupstað  10.  Okt.  Sbr.  III.  b., 
bls.  258.  Viðv.  því  og  laginu  við  vísuna  sjá  aths.  við  næstu 
vísu  á  undan. 

Bls.  173—174.  —  VEÐURVÍSUR.  —  Ehr.  af  1.— 6.  vísu  er 
í  kvæðasafninu  í  Bmf.  13,  fol.,  í  sömu  röð.  2.  vísa  er  e.  fr.  í  K. 
G.  31  a,  á  sama  blaði  og  „Valdi"  og  „Málsvörn",  skrifuð  milli 
þeirra.  —  Þar  er  í  1.  1.  „er  nú"  f.  „enn  er".  —  7.  vísa  er  í 
bréfi  til  Konráðs  Gíslasonar,  sjá  II.  b.,  bls.  89,  en  8.  vísa  er  sett 
hér  eftir  l.( — 3.)  útg.  —  í  2.  (og  3.)  útg.  er  þessi  aths.,  á  bls. 
395 :  „Veðurvísur  eru  kveðnar  við  ýms  tækifæri,  flestar  á  ferða- 
árum  Jónasar;  „Sumarhret"  t.  d.  er  kveðið  á  Þóroddstöðum 
(sic),  hjá  séra  Jóni  Kristjánssyni.  Prestur  kom  inn  til  Jónasar 
um  morgun,  og  vakti  hann  með  þeirri  frétt,  að  hret  væri  komið. 
„Kveð  ég  á  millum  vita"  lýtur  að  því,  að  Jónas  var  í  svefnrof- 
unum".  —  Séra  Jón  var  aðstoðarprestur  séra  Eiríks  Þorleifs- 
sonar  á  Þóroddsstað  1836 — 43.  Jónas  kann  að  hafa  komið  þang- 
að  1839,  þegar  hann  kom  aftur  frá  ferðinni  til  brennisteins- 
námanna. 

í  6.  vísu,  4.  1.,  hefir  Jónas  fyrst  sett  „a ,  en  strikað  yfir 

það  og  skrifað  „rækallans"  fyrir  ofan  (með  blýanti).  —  í  7. 
vísu,  3.  1.,  stendur  „seinn"  í  ehr.,  og  í  fyrri  útg.  er  því  orði  hald- 
ið,  en  í  3.  útg.  er  sett  svo  sem  hér,  og  með  þeirri  aths.,  að  hitt  sé 
stuðla-villa.  Það  er  og  svo,  en  raunar  á  betur  við  að  kalla  skugga- 
vald   (þ.  e.  þrumuguðinn)    „hvergi  seinan"  en  „hvergi  hreinan". 

í  ísl.  þjóðl.,  bls.  888,  er  5.  vísa  sett  undir  lag,  sem  talið  er 
algengt  í  Þingeyjarsýslu. 

Bls.  175.  —  ROBB  OG  GRÍMUR.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  a,  á 
lausu  blaði  (st.  20  X  16  cm),  skrifað  með  blýanti  og  ógreinilegt. 
Það  er.,  sem  hér  er  3.  er.,  er  skrifað  utan-með,  langsum,  og  ekki 
merkt  inn.  Nokkrar  ómerkar  breytingar  eru  í  ehr.,  en  sums  stað- 
ar  er  mjög  óljóst,  hvað  fyst  hefir  staðið  og  verður  hér  ekki  gerð 


—  383  — 

grein  fyrir  breytingunum.  Ókunnugt  er  um  tilefni  kvæðisins. 
Robb  mun  vera  James  Robb,  enskur  kaupmaður  í  Reykjavík, 
sbr.  aths.  á  bls.  376.  Grímur  kann  að  vera  Grímur  Thomsen. 

„Bosje,  tsarja  chrani"  (7.  er.,  2.  1.)  eru  upphafsorðin  á 
rússneska  þjóðsöngnum  gamla,  sem  ortur  var  1834  af  þjóð- 
skáldinu  Sjukovsky  (f.  1783,  d.  1852);  þau  þýða:  Guð,  blessa 
Zarinn.*)  —  En  „Rule,  Britannia"  (7.  er.,  3.  1.)  er  nafn  á  ensk- 
um  þjóðsöng  eftir  James  Thomson  (f.  1700,  d.  1748)  ;  þessi  orð 
eru  í  rauninni  upphaf  viðlagsins  í  kvæðinu  og  merkja:  Drottna, 
Britannia. 

Bls.  176—177.  —  SKRÆLINGJA-GRÁTUR.  —  Þrjú  ehr.; 
eitt  í  skrifbókinni  K.  G.  31  b  V;  virðist  skrifað  þar  8.  Febr.  1844, 
sama  dag  og  „Illur  lækur",  sem  er  skrifað  þann  dag  og  er  næst 
fyrir  framan  þetta  kvæði;  annað  er  í  K.  G.  31  a,  á  smáórk  (st. 
21,6  X  13,3  cm),  og  þriðja  á  lausu  smáblaði  í  J.  S.  129,  fol.  (st. 
20,3  X  13  cm).  1. — 2.  er.  er  e.  fr.  sem  „motto"  á  ljóðabréfi  til 
Gísla  Thorarensen,  skrifuðu  í  Sórey  í  byrjun  Marzmánaðar  1844. 
Fyrirsögnin  er  í  öllum  ehr.  eins  og  hér  er  sett,  nema  að  því  leyti, 
að  í  K.  G.  31  b  V  er  Bárðarsyni.  í  l.( — 3.)  útg.  er  sett  orðið 
„kviðlingur"  f.  „vísa"  (og  því  „sorglegur"  og  „samansettur"). 
Sbr.  aths.  við  kvæðisheitið  „Dalvísa"  á  bls.  366.  „ívar  Bárð(ar)- 
son";  svo  hét  maður  einn,  sem  lengi  var  ráðsmaður  við  biskups- 
stólinn  í  Görðum  á  Grænlandi  um  miðbik  14.  aldar.  Hann  gerði 
merkilega  Grænlands-lýsing  síðar  og  sagði  m.  a.  frá  afdrifum 
Vestri-byggðar,  að  hún  væri  eydd  af  Skrælingjum. 

Prentsmiðjan  í  Viðey  skyldi  (og  var)  flutt  þaðan  til  Reykja- 
víkur  þetta  ár,  1844. 

Búið  var  að  ákveða  að  halda  alþingi  í  Reykjavík,  en  engir 
þingmenn  voru  til  á  landinu,  nema  „tómir  dauðir  menn",  og 
„ekkert  þinghús"  var  til,  —  ekki  fremur  í  Reykjavík  en  á  Þing- 
velli,  þar  sem  Jónas  vildi  láta  halda  alþingið. 

í  6.  er.,  3.  1.,  „er  svo";  þannig  í  uppskriftinni  í  J.  S.  129,  fol., 
en  „verður"  í  K.  G.  31  b  V  og  31  a,  sem  eru  dálítið  eldri  upp- 
skriftir. 

Bls.  177—178.  — -  KAUPFARAR-SKÁL.  —  Tvö  ehr.  eru  til 
í  K.  G.  31  a;  annað  er  blýants-frumrit  á  grápappírsblaði,  eða 
lítilli  örk,  sem  fleira  er  skrifað  á  (st.  20,7  X  12,2  cm) ;  hitt  er 
hreinrituð  uppskrift  á  lausu  blaði  (st.  20,8  X  16,6  cm),  sennilega 
ætluð  til  að  prenta  kvæðið  eftir  til  afnota  við  kveðjusamsæti,  er 
Brynjólfi  skyldi  haldið   áður  en  hann  færi  heim.   Honum  hafði 


*)    Eftir    upplýsingu    frá    Stefáni    fulltrúa    Stefánssyni    í    Kau] 
mannahöfn. 


—  384  — 

verið  veitt  Skaftafellssýsla  9.  Apríl  1844,  og  skrifaði  hann  Jón- 
asi  það  til  Sóreyjar  daginn  eftir,  en  21.  s.  m.  skrifaði  hann  hon- 
um  aftur  og  sagði,  að  konungur  hefði  nokkrum  dögum  síðar  sett 
sig  fulltrúa  í  rentukammerinu,  svo  að  ekki  yrði  af  heimferð.*) 
Kvæðið  er  því  ort  um  miðjan  Apríl  1844.  —  Fyrirsögnin  er  höfð 
hér  eins  og  hún  er  í  hreinritaða  ehr. ;  í  frumr.  er  fyrir  ofan  1.  er. 
fyrirsögnin:  „Fyri  skál  Brynjólfs  sýslumanns  Péturssonar".  Neð- 
ar  á  blaðið  eru  sett  nöfnin:  „Vesturför,  eður  Kaupf  arar-skál" ; 
síðara  nafnið  undirstrikað.  Fyrir  ofan  1.  er.  í  hreinr.  ehr.  hefir 
Jónas  skrifað  „Tón:",  ætlað  að  setja  lagboðann.  —  En  við  þetta 
(og  síðasta)  kvæði  eru  til  alþekkt  lög.  —  í  1.  útg.  er  kvæðið 
kallað  „Ein  spáný  og  gamansöm  bindindiskviða" ;  stafar  orða- 
breytingin  eflaust  frá  útgeföndunum,  sem  vildu  ekki  hafa  nafnið 
„ — -vísa".  Sömu  fyrirsögn  er  haldið  í  2. — 3.  útg.**)  —  Brynjólfur 

0.  fl.  Fjölnismenn  stofnuðu  bindindisfélag  í  Höfn  9.  Sept.  1843. 
Brynjólfur  var  nú  formaður  og  Jónas  var  genginn  í  félagið. 
Nú  átti  að  fara  að  prenta  í  Fjölni  skýrslu  um  þessa  bindindis- 
hreyfing.  Sjá  Fjölni  7.  árg.,  1844,  bls.  32—70,  og  Fundab.  Fjöln- 
isfél.,  Eimr.,  33.  ár,  bls.  87—89;  e.  fr.  bréf  Jónasar,  II.  b.,  bls. 
176  og  182,  Bindindisfræði  eftir  séra  Magnús  Jónsson  í  Laufási, 
Akureyri  1884,  bls.  181—88  o.  s.  frv.,  og  Eimr.,  21.  ár,  bls.  158. 

í  1.  er.,  3.  1.,  er  „tilsýndar"  í  frumr.,  f.  „mannsauga".  Orðin 
„ekkert  af  neinu"  í  4.  1.  eru  undirstrikuð  í  báðum  ehr. ;   sbr.  2. 

1.  í  3.  er.,  orðin  „sem  til  var" ;  þau  eru  einnig  undirstrikuð.  í 
5.  er.,  3.  L,  er  í  frumr.  „pyttlunum"  f.  „vestkútnum"  og  í  4.  1. 
„þess  höfðingja"  f.  „svo  höfðingjans". 

Bls.  178.  —  ÓLUND  2  OG  ÓLUND  3  OG  15  ERU  NÚ.  — 
Ehr.  í  K.  G.  31  a,  frumr.  á  lausu  blaði  (st.  21,3  X  13,5  cm).  — 
Uppskr.  í  J.  S.  129,  fol.,  meðal  annara  kvæða,  sem  sleppt  hefir 
verið  að  taka  í  1.  útg.  —  í  frumr.  hefir  J.  fyrst  haft  3.  1.  í  1. 
er.  svona:  „skreytir  faldi  sköruglig",  en  breytt  því;  í  4.  1.  hefir 
hann  fyrst  skrifað  „hitta",  en  breytt  því  sömuleiðis  (í  „kyssa"). 

Kvæðið  er  eins  konar  skopstæling  eftir  kvæði  Gríms  Þor- 
grímssonar  (Thomsens),  „Ólund",  sem  var  prentað  í  Fjölni  1844, 


*)  Brynjólfur  var  skipaður  fulltrúi  ári  síðar  (25.  Aprll  1845). 
Hélt  hann  því  embætti,  unz  hann  var  skipaður  forstöðumaður  hinn- 
ar  ísl.  stjórnardeildar,  10.  Nóv.  1848;  er  hún  var  stofnsett. 

**)  í  aths.  í  2.  útg.,  bls.  393,  er  það  haft  eftir  Páli  Melsted,  að 
kvæðið  ,,sje  orkt  til  Brynjúlfs  Benediktssonar  (sic)  í  Flatey,  þegar 
Jónas  kom  síðast  þang-að",  en  aðrir  álíti,  ,,að  það  sé  til  Brynjúlfs 
Péturssonar".  Handritin  taka  hér  af  allan  vafa;  en  þetta  ber  vott 
um,  að  útgef.  2.  útg.  hafi  ekki  athugað  vel  ljóðahandrit  Jónasar, 
þau  er  Konráð  Gíslason  átti  og  þeir  vissu  af  (sbr.  bls.  IV  1  for- 
málanum).  ■ —  En  I  Flatey   kom  Jónas  aldrei. 


—  385  — 

VII.,  104-105.  -  Cuvier  er  hinn  alkunni  náttúrufræðingur,  George 
Cuvier  (1769—1831).  í  Fjölni,  II.  árg.,  II.  fl.,  bls.  3—14,  er  dálítil 
grein  um  hann  og  lítil  ritgjörð  eftir  hann,  útlögð  af  Jónasi,  „af 
eðlisháttum  fiskanna",  brot  úr  stóru  verki,  sjá  V.  b.,  bls.  81 — 93. 

Bls.  179.  —  GAMANVÍSUR  TIL  BR.  P.  —  Ehr.  á  lausu 
blaði  í  K.  G.  31  a  (st.  ca.  16  X  13,3  cm).  Fyrirsögn  er  fyrir 
hvorri  vísunni  um  sig,  en  aftan  á  blaðinu  er,  svo  sem  utan- 
áskrift  á  sendibréfi:  Til  S.  T.  —  Herra  Brynj.  Péturssonar, 
Grænl.  —  Privat.  —  í  1.  er.,  2.  1.,  hefir  fyrst  staðið  „hreina", 
en  verið  strikað  yfir  það  og  sett  „glatt  og"  fyrir  ofan. 

Það  er  ekki  fyllilega  ljóst,  hvað  Jónas  hefir  átt  við  í  þess- 
um  vísum,  einkum  hinni  fyrri,  en  rétt  mun  til  getið  af  dr.  Páli 
E.  Ólasyni,  að  „alsherjargoðinn"  hafi  verið  Bardenfleth  kamm- 
erherra,  og  að  átt  sé  við  umsögn  hans  nokkura  á  20  örkum 
(skrifuðum),  sennilega  um  alþingismálin;  þau  heyrðu  undir  Br. 
P.  til  undirbúnings  sem  fulltrúa  í  rentukammerinu.  Geta  má 
þess  einnig,  að  Br.  P.  skrifaði  grein  um  alþingi  í  Fjölni,  VII., 
110—136  (sbr.  Fundabók  Fjölnisfél.,  15.  og  17.  fund,  1844  (27. 
Apr.  og  9.  Maí),  sjá  Eimr.,  33.  ár,  bls.  182—83.  —  Carl  Emil 
Bardenfleth  (f.  9.  Maí  1807,  d.  3.  Sept.  1857)  varð  hér  amtmað- 
ur  1837  og  síðar  stiftamtmaður.  Fór  héðan  1841  og  varð  stift- 
amtmaður  á  Fjóni,  en  var  þó  hér  aftur  sem  konungsfulltrúi  á 
fyrstu  tveim  þingunum  (1845  og  1847).  Var  merkur  stjórnmála- 
maður  og  ráðherra. 

„berum",  svo  í  ehr.,  s.  s.  „börum"   (þ.  e.  hjólbörum). 

Bls.  179—181.  —  TIL  GÍSLA.  —  Ehr.  á  lausu  blaði  (st. 
21  x  13  cm)  í  K.  G.  31  a.  —  Líklega  frumritað  uppkast  og  aldrei 
skrifað  upp  né  sent  Gísla,  —  Thorarensen.  Kvæðið  virðist  vera 
sett  saman  í  Sórey  eða  nokkru  eftir  að  Jónas  var  kominn  þaðan 
aftur;  það  er  bágt  að  vita,  við  hvað  er  átt,  og  sumt  mun  vera 
út  í  loftið,  —  Absurd-Komik,  sem  þeir  nefndu  það.  ■ —  En  ljóst 
er,  að  þessar  gamanvísur  eru  skopstæling  af  kveðskap  rímara 
og  leirskálda. 

Bls.  181—182.  —  HUGNUN.  —  Tvö  ehr.  eru  til  í  K.  G.  31  a; 
annað  er  skrifað  á  laust  blað,  sem  er  raunar  sendibréf  eða  skeyti 
frá  Brynjólfi  til  Jónasar,  ódagsett,  en  vafalaust  frá  sumrinu 
1844;  hitt  er  í  sendibréfi  frá  þeim  Gísla  Thorarensen  og  Jónasi, 
sjá  II.  b.,  bls.  190;  má  vísa  til  ummæla  Jónasar  í  bréfinu  iil 
skýringar  á  kvæðinu;  sbr.  einnig  aths.  við  bréfið,  og  e.  fr.  kvæðið 
til  Gísla  hér  fyrir  framan,  bls.  134,  með  aths.  á  bls.  368  *).  Það 


•)   Með  því  kvæði,  en  ekki  þessu,  svaraði  Jónas  Gísla,  er  hann 
sendi  Jónasi   ljóðbréfið    til   móður   sinnar.   Sjá   Sunnanf.,    XI..    2S. 


—  386  — 

er  óvíst,  hvort  ehr.  er  skrifað  fyr,  en  þau  eru  ekki  alveg  sam- 
hljóða.  í  1.  útg.,  og  síðan  í  2.  og  3.,  hefir  verið  tekið  tillit  til 
beggja.  1.  er.  er  eins  og  í  bréfinu;  í  hinu  ehr.  er  4.  1.  svo:  „hvað 
bóndi  góður  býr  og  slær",  og  er  „hvað"  skrifað  sem  breyting 
fyrir  „hve".  —  2.  er.  er  eins  í  báðum  ehr.,  en  á  lausa  blaðinu 
hefir  fyrst  verið  skrifað  í  1.  1.  „Þúfuna",  og  því  breytt  í  „Þúfu, 
sem",  eins  og  það  er  í  bréfinu.  Þetta  bendir  til,  að  bréfið  né 
skrifað  síðar.  —  3.  er.  er  eins  og  á  lausa  blaðinu;  í  fyrstu  hefir 
það  verið  eins  í  báðum  ehr.  og  byrjað  svo:  „Hvar  er  nú"  o.  s. 
frv.,  en  á  lausa  blaðinu  er  „Hvar"  strikað  út  og  „Þar"  sett  fyr- 
ir  ofan.  Þetta  bendir  aftur  á  móti  á,  að  bréfið  sé  skrifað  fyr, 
að  minnsta  kosti  fyr  en  þessi  breyting  var  gjörð  á  lausa  blað- 
inu.  —  4.  er.  er  einnig  sett  eins  og  það  er  á  því  blaði;  í  bréfinu 
stendur  í  4.  1.  „þú  veizt"  f.  „veiztu".  —  5.  er.  er  sömuleiðis  tekið 
eftir  lausa  blaðinu;  í  bréfinu  er  3.  1.  svo:  „maðkur  á  bekki  BÍtur 
innar".  —  Kvæðið  hefir  þannig  í  l.( — 3.)  útg.  verið  sett  eftir 
ehr.  á  lausa  blaðinu,  allt  nema  4.  1.  af  1.  er.,  hún  er  sett  eftir  ehr. 
í  bréfinu.  Svo  er  gjört  hér  einnig,  og  þó  með  nokkrum  efa  um, 
hvort  ekki  hefði  átt  að  fara  alveg,  eða  því  sem  næst,  eftir  ehr. 
í  bréfinu. 

Þetta  er  að  vísu  gamankvæði,  eins  konar  skopstæling,  og  er 
því  sett  hér  í  flokk.  En  það  er  blandað  beiskju  yfir  tilfinningar- 
leysi  og  ónærgætni  örlaganna  og  mannanna,  og  kuldabrosið 
stirðnar  í  duldum  hörmum  og  sárri  meðaumkvun.  Það  nær  þó 
vitanlega  engri  átt  að  ætla,  að  þetta  kvæði  sé  ort  sem  „hugnun" 
í  raun  og  veru  til  Gísla  Thorarensen  í  hörmum  hans,  er  hann 
missti  móður  sína.  —  Sjá  að  öðru  leyti  ævisögu  Jónasar,  V. 
b.,  bls.  CLXIV— CLXV. 

Bls.  182—183.  —  GAMANVÍSUR  TIL  H.  KR.  FR.  —  Prent- 
aðar  fyrst  í  Sunnanfara,  IV.,  58,  og  eru  settar  hér  eftir  því.  Á 
sama  blaðinu  í  K.  G.  31  a,  sem  brot  úr  Formannsvísum  eru  á  (sbr. 
aths.  á  bls.  369)   er  bessi  vísa: 

Dyrri  litli,  dreptu   „sig" 
í  dag  eða  helzt  í  gær; 
enginn   kveður   eftir   þig, 
ef  þú  ferð  að  lifa  mig 
og  ég  er  nái  nær. 

Er  1.  er.  sýnilega  gert  upp  úr  þessari  vísu.*)  —  Halldór  var 
einn  af  Fjölnismönnum;  hann  var  einna  yngstur  og  lifði  hina  (d. 


*)    Fyrir  ..sig"  I  1.   1.  hefir  fyrst  verið  skrifað  ..big"".  en  strikað 
yfir  það   og   sett  „sig". 


—  387  — 

23.  Marz  1902),  sbr.  Eimr.  32.  ár,  bls.  86—87.  Hann  virðist  bó 
hafa  verið  að  nefna  við  Jónas  að  yrkja  eftir  sig.  —  í  1.  er.  er 
jafnframt  skopazt  að  því,  að  kunna  ekki  að  þéra.  —  Þriðja  er. 
munu  þeir  skilja  bezt,  sem  þekktu  Halldór  og  háttu  hans.  Þess 
má  geta,  að  hann  tók  í  nefið.  —  í  8.  1.  er  átt  við  smell,  sem  iíkist 
því,  þegar  mellu  (merlu)  er  skotið  í  lás  (mellulás),  sbr.  einnig 
6. — 7.  1.  —  2.  er.  er  beint  framhald  af  1.,  —  sagðar  ástæður.  — 
í  3. — 4.  er.  hugsar  Jónas  sér  Halldór  kominn  „á  skjáinn"  (sbr. 
4.  1.  í  3.  er.). 

Bls.  183—184.  —  EIN  VELMEINT  BÆNARÁMINNING 
TIL  G.  M.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  a,  á  sama  blaði  og  „Ó,  þú  jörð,  uem 
er"  (sjá  bls.  370).  Fyrirsögnin  hefir  fyrst  verið  „Áminning", 
og  ofan-við  skrifað:  „Með  lag:  Nú  bið  eg,  guð,  þú  náðir  mig", 
en  síðan  hefir  verið  strikað  yfir  þetta  hvort-tveggja  og  skrifað 
(með  blýanti)  langsum,  með-fram  erindunum,  það  sem  hér  er 
fyrirsögn.  Lagboðarnir  eru  sýnilega  valdir  að  nokkru  leyti  með 
tilliti  til  orðalags  þeirra  sjálfra  og  ekki  einungis  sálmalagsins. 
En  svo  stendur  annars  á  þeim,  að  séra  Árni  Helgason  hafði  birt 
í  Sunnanpóstinum,  1.  árg.,  bls.  75 — 76,  vísu,  sem  hann  hafði 
lagt  út  á  íslenzku  og  byrjaði  svo:  „Vid  urdar  stendur  uppi 
brunn",  og  sett  fyrir  ofan  lagboðann  „Nu  bid  eg  Gud  þú  nádir 
mig".  —  Jónas  hefir  með  lagboðunum  jafnframt  viljað  minna  á 
séra  Árna  og  kveðskap  hans,  og  annað  því  um  líkt  og  skylt  heima. 

—  Þessar  breytingar  aðrar  hefir  Jónas  gert  e.  fr.  (flestar 
með  blýanti) :  1.  er.,  4.  1.,  „tófubelgur"  breytt  í  „tófuvömb  er"; 
í  1.  1.,  „reiki"  breytt  í  „ringli";  í  8.  1.,  „stefnir"  breytt  í  „snýr", 
og  því  svo  aftur  í  „horfir";  2.  er.,  1.  1.  hefir  fyrst  verið  svo: 
Gefðu  þá  illri  bræði  bið"  (sbr.  1. — 3.  útg.),  en  verið  breytt  s;vo 
sem  hún  er  hér,  og  þá  sett  „byltu-"  f.  „blundar-"  fyrst;  í  2.  i. 
hefir  fyrst  staðið  „hröktu"  fyrir  „skirptu";  5.  1.  hefir  fyrst  verið 
svo:  „lifandi  þar  sem  leiðast  er",  en  breytt  (með  bleki)  í  „leit- 
andi  þess,  hvar  loginn  er",  og  því  síðan  breytt  (með  blýanti)  í 
það,  sem  hér  er.  —  Pyrir  neðan  kvæðið  hefir  Jónas  skrifað: 
„Ærb0digst  —  Schnabelwofsky".  —  Mun  það  hvort-tveggja  hafa 
staðið  undir  kvæðinu  eins  og  hann  sendi  G.  M.  það.*)  —  En 
G.  M.  í  fyrirsögninni  merkir  án  efa:  Gísla  Magnússonar  (eins  og 
talið  er  ekki  ólíklegt  í  3.  útg.).  Gísli  var  formaður  í  Fjölnisfé- 
lagi  um  eins  árs  bil  líklega,  til  25.  Sept.  1843,  og  hafa  þeir,  Jónas 
og  hann,   verið   góðir  kunningjar  og  hitzt   þráfaldlega  frá  því 


*)  Os'  sennilegra  hafa  átt  að  standa  undir  bví,  hefði  bað  bá 
verið  prentað  sérstakt.  —  E.  fr.  hefir  J6nas(?)  skrifað  með  blýanti 
neðan-undir   kvæðinu,    fyrir   framan   ,,Ærb0dia-st",   ,,Það   verður". 


—  388  — 

Jónas  kom  til  Hafnar  1842  og  þangað  til  hann  fór  út  í  Sórey, 
sumarið  1843.  Eftir  að  hann  kom  þaðan  aftur,  hafa  þeir  hitzt 
oft  í  Höfn,  sumarið  1844,  unz  Gísli  fór  heim,  en  það  mun  hafa 
verið  í  Ágúst-mánuði,*)  og  Jónas  þá  gert  kvæðið  skömmu  áður. 

Ef  Jónas  á  í  þessu  kvæði  við  eitthvað  sérstakt  öðru  fremur 
hér  heima,  þá  á  hann  sennilega  við  Bessastaði,  staðinn  þar  eða 
skólann.**)  —  Síðustu  árin  hafði  verið  allmikil  óánægja  með 
skólann,  og  var  nú  sama  sem  afráðið  að  leggja  hann  niður,  enda 
hafði  stjórnin  farið  að  undirbúa  um  vorið  bygging  fyrir  nýjan 
skóla  í  Reykjavík.  Jónas  mun  hafa  búizt  við  því,  að  Gísli  yrði 
kennari,  ef  til  vildi  bráðlega,  við  Bessastaða-skóla,  „og  seinna, 
þegar  sólin  skín",  við  nýja  skólann  í  Reykjavík,  og  hann  lang- 
aði  til  að  fá  þá  „boð"  um,  að  hann  ætti  að  komast  þar  að  einn- 
ig.  —  Gísli  var  kennari  við  Bessastaða-skóla  1845 — 46,  en  þá  ein- 
ungis  í  stað  drs.  Sveinbjarnar  Egilssonar,  því  að  hann  var  þá 
erlendis;  ****)  en  síðar  varð  Gísli  kennari  við  Reykjavíkur- 
skóla,  frá  1850  til  dauðadags,  24.  Ág.  1878.  —  Sjá  um  hann  í 
Sunnanfara,  XI.,  75 — 77. 

Bls.  185.  —  BROT.  —  í  þessa  deild  hafa  hér  verið  sett  nokk- 
ur  erindi  úr  3  kvæðum,  sem  að  öðru  leyti  eru  nú  glötuð,  og  öðr- 
um  3  kvæðum,  sem  ekki  hefir  verið  ort  meira  af ,  að  því  er  virðist. 

Bls.  187.  —  IÐRUNARVÍSUR.  —  Eftir  hr.  séra  Jóns 
Brynjólfssonar  í  Kálfholti,  með  bréfi  hans  10.  Ág.  1882  iil  Páls 
Melsteds.  Segir  séra  Jón  svo  m.  a. :  „Það,  sem  þú  minnist  á  í 
bréfi  þínu,  Iðrunarvísur  til  Gísla  ísl.  Einarssen,  heyrði  ég  aldrei, 
nema  fyrsta  erindi. Meira  heyrði  ég  ekki;  það  fór  dult". 

Sbr.  e.  fr.  aths.  á  bls.  320  við  kvæðið  „Ad  amicum". 

Með  tilliti  til  þess,  að  þeir  Páll  og  séra  Jón  tala  um  „íðr- 
unarvísur"  (í  fleirtölu),  er  bessi  vísa  sett  meðal  brota,  bótt  hún 
beri  það  ekki  með  sér,  að  hún  sé  brot.  Hún  er  sennilega  frá  því 
um  sama  leyti  og  bréf  Jónasar  til  Tómasar  Sæmundssonar,  II.  b., 
bls.  (5 — )9,  dags.  1.  Marz  1829.  —  Vissulega  hefir  kvæðið  verið 
til  heilt,  hvort  heldur  það  hefir  verið  lengra  eða  ekki. 

Bls.  187—188.  —  ÓLÁN!  —  Ehr.  í  kvæðaheftinu  í  Bmf.  13, 
fol.,  við  hliðina  á  „Líkur  sínum",  í  aftara  dálki;  framhald  hefir 


*)  Hann  var  á  fundi  í  Fjölnisfélagi  27.  Júlí. 
**)  Kennararnir  voru  3  við  skólann  og  lektor  gamli  aö  auki, 
en  Jónas  telur  hann  má  ske  ekki  með.  —  Jafnframt  kunna  að  vera 
einhverjar  endurminningar  í  þessu  („þrímennt"  o.  s.  frv.)  frá 
ferðalagi  Jónasar  og-  Steenstrups  vestur  í  Aðalvík.  sbr.  II.  b.,  bls. 
60  (m.  aths.),  og  Ferðabók  Þorv.  Thoroddsens,  II.,  141 — 42,  og  síð- 
an  í  Eimr.,  20.  ár,  bls.  65  og  140.  —  Sjá  e.  fr.  V.  b.,  bls.  CIV. 

***)    Sbr.    t.    a.    m.    skólaskýrsluna,    bls.    45 — 46,    og    Dægradvöl, 
bls.   123  (—24). 


—  389  — 

verið  á  næsta  blaði,  en  það  vantar;  hefir  kvæðið  efalaust  verið 
heilt.  —  Þetta  ehr.  mun  vera  skrifað  vorið  1845,  en  kvæðið  virð- 
ist  ort  áður,  sennilega  í  Reykjayík.  Tilefnið  óþekkt,  og  eins  það, 
hvað  átt  er  við  í  2.  er.,  4.  1.  —  í  1.  er.,  2.  1.,  „ —  fjandi"  breytt  í 
„ —  skratti"  í  ehr. 

Bls.  188—189.  —  GRENIÐ.  —  Ehr.  á  stöku  blaði  (st.  21,2 
X  18,3  cm.)  í  K.  G.  31  a;  það  er  hálf  örk,  og  hefir  verið  rifinn 
frá  því  hinn  helmingurinn,  en  framhald  kvæðisins  hefir  eflaust 
verið  á  honum,  og  kvæðið  heilt.  Ehr.  er  skýrt  og  reglulega  skrif- 
að,  kann  að  vera  hreinrituð  uppskrift,  en  þó  er  það  með  dálitl- 
um  breytingum.  í  1.  er.,  2.  1.,  hefir  fyrst  verið  skrifað  „úti",  en 
strikað  yfir  það  og  sett  „er  úti"  fyrir  aftan;  í  3.  1.  hefir  fyrst 
verið  skrifað  „skjótfær  skotmaður",  en  síðan  dregið  yfir  fyrra 
orðið  og  bætt  við  „spyr:".  í  4.  er.,  6.  L,  hefir  fyrst  staðið  „í 
húsi",  en  strikað  yfir  það  og  síðan  sett  „ungri".  í  5.  er.,  5. — 6.  1., 
virðist  „holur"  hafa  verið  tekið  framan-af  6.  1.,  þar  sem  það 
hefir  verið  skrifað  fyrst,  og  sett  aftast  í  5.  L,  en  6.  1.  síðan  höfð 
svo  sem  hún  er.  í  6.  er.,  1. — 2.  L,  hefir  verið  gerð  sams  konar 
breyting;  „heita"  tekið  úr  upphafi  2.  1.  og  sett  aftast  í  1.  1. 
í  3.  1.  er  „þá"  í  ehr.,  fremst  í  L,  f.  „er".  —  Ehr.  virðist  vera  :?rá 
síðustu  árum  .Tónasar. 

Bls.  189—190.  —  AUGUN  ÞÍN.  —  Ehr.  aftan-á  sendibréfi 
frá  Þórði  Jónassyni  (Jonassen),  sjá  aths.  á  bls.  365;  er  bví  frá 
síðari  hluta  ársins  1843  eða  yngra.  Það  er  skrifað  með  blýanti 
og  mjög  óljóst.  Eyða  er  fyrir  4. — 7.  1.  af  1.  er.  —  J.  C.  Poestion 
lagli  sívara,  heila,  erindið  út  á  þýzku  (Eislandblúten,  bls.  41), 
og  áður  hafði  Carl  Rosenberg  lagt  það  út  á  dönsku  (sbr.  Valt. 
Guðm.,  Isl.  Kultur,  bls.  130). 

Bls.  190.  —  ÚR  KVÆÐI  UM  VÍKINGAFERÐIR.  —  Ehr. 
á  stöku  smáblaði  (st.  13,3  X  11,2  cm.)  í  Bmf.  13,  fol.  Sennilegt 
er  af  ehr.,  að  nokkuð  framan-af  kvæðinu  hefir  verið  skrifað  á 
annað  blað;  en  eyða  er  á  þessu  blaði  fyrir  framhaldinu.  ■ —  í  3. 
er.,  5.  L,  hefir  staðið  „Og"  fremst,  en  verið  strikað  yfir  það. 

Bls.  191.  —  í  ÖXNADAL.  —  Ehr.  á  lausu  blaði  (st.  21,3  x 
13,6  cm.)  í  K.  G.  31  a,  frumrit,  skrifað  með  blýanti,  ógreinilegt. 
Fyrirsögn  engin.  Þetta  mun  hafa  átt  að  vera  upphaf  að  kvæði 
um  Öxnadalinn,  eða  Hraun,  fæðingarstað  Jónasar,  og  er  það  þó 
ólíklegra ;  —  ef  til  vill  um  einhvern  atburð  í  líf i  Jónasar.  —  Virð- 
ist  vera  frá  síðustu  árum  hans. 

Bls.  193.  —  ÞÝÐINGAR.  —  í  þessa  deild,  bls.  195—235, 
hafa  verið  sett  flest-öll  þau  kvæði,  sem  Jónas  hefir  þýtt  eða 
stælt  eftir  útlendum  ljóðmælum.  Kvæðið  „Skraddaraþankar  um 
iaupmanninn",  bls.  10 — 11,  sem  Jónas  kvað  vera  „breytt  kvæði", 


—  390  — 

hefði  líklega  einnig  mátt  vera  í  þessari  deild,  en  þar  á  móti  ekki 
kvæðið  „Söknuður",  bls.  32 — 33,  þótt  Jónas  segði  einnig  um  það, 
að  það  væri  „breytt  kvæði".  —  Kvæðið  „Móðurást",  bls.  49 — 50, 
ekki  heldur,  þótt  útlend  kvæði  liggi  til  grundvallar  að  sumu  leyti 
fyrir  þessum  tveim  kvæðum.  —  Hins  vegar  hefði  kvæðið  „Sól- 
seturs-ljóð",  bls.  69 — 74,  átt  tvímælalaust  að  vera  í  þessari  deild. 
Sjá  aths.  um  þessi  kvæði  hér  fyrir  framan.  —  Reynt  hefir  ver- 
ið  að  raða  kvæðunum  í  þessari  deild  eftir  aldri,  án  þess  þó,  að 
dreifa  þýðingum  af  kvæðum  eftir  sama  höfund;  eru  tvö  kvæði 
eftir  Horatius  því  sett  saman,  bls.  197 — 199,  sömuleiðis  þrjú 
kvæði  eftir  Schiller,  bls.  203 — 215,  og  þrettán  smákvæði  eftir 
Heine,  bls.  218 — 228.  —  Sjá  að  öðru  leyti  aths.  við  hvort  kvæð- 
ið  fyrir  sig. 

Bls.  195—196.  —  UPPHAFIÐ  AF  CARRIC-THURA.*)  — 
Ehr.  í  K.  G.  31  b  I,  4.  kv.  —  Er  fyrirsögnin  á  dönsku  í  ehr. :  „Be- 
gyndelsen  af  Ossians  Carric-thura.  —  (En  Variation.)"  —  Jón- 
as  hefir  haft  fyrir  sér  hina  dönsku  þýðing  Blichers.  í  bréfi  til 
Tómasar  Sæmundssonar,  rituðu  í  Febrúar  1828,  sbr.  II.  b.,  bls.  3, 
telur  hann  Ossían,  þ.  e.  þessa  þýðing  Blichers,  meðal  bess,  sem 
honum  er  þá  helzt  til  ánægju  í  Bessastaða-skóla.  Af  bréfi  Tóm- 
asar  1.  Okt.  s.  á.  til  Jónasar  (sbr.  Bréf  Tóm.  Sæm.,  bls.  40)  má 
ráða,  að  Rudolf  Keyser  hafi  gefið  Jónasi  Ossían.  í  æviminningu 
Jónasar  í  Fjölni,  IX.  árg.,  bls.  2,  segir  Konráð  Gíslason.  að  bað 
megi  fullyrða,  að  Jónas  hafi  kunnað  utanbókar  kvæði  Ossíans 
í  þýðingu  Blichers.  —  Þessi  þýðing  Jónasar  er  sennilega  frá 
vetrinum  1826—1827. 

Hinn  skozki  rithöfundur  James  Macpherson  (1736 — 95)  gaf 
út  á  unga  aldri  (1760 — 63)  söfn  af  Ijóðum  í  óbundnu  máli,  á 
ensku,  og  kvað  þau  vera  þýðingar  á  forn-geliskum  kvæðaflokk- 
um  eftir  Ossian,  keltneskt  skáld,  sem  lifað  hefði  á  3.  öld.  Efuðu 
sumir  menn  strax,  að  þetta  væri  satt;  lagði  Macpherson  bá  fram 
all-mörg  kvæði  á  gelisku,  og  nokkru  áður  en  hann  dó,  ánafnaði 
hann  mikið  fé  (1000  pd.  sterl.)  til  útgáfu  þeirra,  ef  honum  sjálf- 
um  entist  ekki  aldur  til  að  gefa  þau  út.  Álitu  nú  sumir,  að  hann 
hefði  gert  þessi  kvæði  einnig,  en  haft  þó  einhver  gömul  brot  að 
styðjast  við,  þó  varla  eldri  en  frá  því  um  1100.  Víst  er  um  það, 
að  lýst  er  í  þessum  kvæðum  mjög  fornum  lifnaðarháttum,  sem 
þau  munu  á  einhvern  hátt  eiga  rót  sína  að  rekja  til.  Hitt  er 
einnig  víst,  að  bæði  á  Irlandi  og  Skotlandi  eru  til  forn  kvæði, 
frá  því  á  12.  öld,  er  geta  um  þá  feðga,  Osckar,  Ossian  og  Fingal, 
og  Macpherson  hefir  eflaust  ritað  upp  mjög  forn  kvæði  á  Skot- 

*)    „Darriethura"   í  1. — 3.   útgc.  stafar  af  mislestri. 


—  391  — 

landi.  Þar  á  móti  er  samsetning  þeirra  í  stórar  heildir  hans  verk 
og  gerð  frekar  en  tilefni  var  til. 

Carric-thura  er  3.  (í  sumum  útg.  4.)  kvæðið  í  ljóðum  Oss- 
ians;  það  er  all-langt  og  hefir  Jónas  að  eins  tekið  upphafið  fyr- 
ir,  eins  og  hann  tekur  fram.  Hjá  Macpherson  er  upphafið,  fyrsta 
málsgreinin  þannig:  Hast  thou  left  thy  blue  course  in  heaven. 
goldenhaired  son  of  the  sky!  The  west  has  opened  its  gates;  the 
bed  of  thy  repose  is  there.  The  waves  come  to  behold  thy  beauty. 
They  lift  their  trembling  heads.  They  see  thee  lovely  in  thy 
sleep;  they  shrink  away  with  fear.  Rest  in  thy  shadowy  cave, 
O  sun!  let  thy  return  be  in  joy.  —  En  í  þýðingu  Blichers,  sem 
Jónas  hafði  fyrir  sér,  er  það  svona:  Har  du  forladt  dit  blaa  L0b 
i  det  H0je,  Himlens  guldlokkede  S0n?  Vesten  har  aabned  sine 
Porte,  dit  Hvilested  er  der.  B0lgerne  komme  at  beskue  din  Sk0n- 
hed:  de  l0fte  deres  bævende  Hoveder,  de  se  dig  yndig  i  din  Slum- 
mer,  men  rulle  skælvende  bort  med  Forbavselse.  Hvil,  o  Sol,  i 
din  skyggefulde  Hule,  og  lad  din  Genkomst  være  i  Fryd! 

Carric-thura,  sem  kvæðið  er  kennt  við,  var  ein  af  Orkn- 
eyjum. 

Grímur  Thomsen  gerði  einnig  þýðing  í  bundnu  máli  af  upp- 
hafinu  á  Carric-thura  og  nefndi  kvæði  sitt  Sólarlag  (og  síðar 
Sólarljóð),  sjá  Ljóðmæli  hans,  Rv.,  1934,  L,  bls.  204—205. 

Bls.  196—197.  —  PHYSICA  NECESSITAS.  —  Ehr.  í  K.  G. 
31  b  I,  7.  kv.  —  Líklega  frá  haustinu  1827.  —  Vísan  er  útlegging 
af  þessari  grísku  setningu,  sem  Jónas  tilfærir  neðanmáls,  úr  ævi- 
sögu  Caj.  Jul.  Cæsars  eftir  Plutarkos.  ■ —  Höf.  leggur  hinum  ör- 
þreyttu  hermönnum  Cæsars  þessi  orð  (meðal  annara)  í  munn, 
þegar  Cæsar  fór  á  móti  Pompejusi  um  hávetur,  rétt  í  ársbyrjun 
48  f.  Kr.  —  Þeir  voru  þá  á  leiðinni  til  Brundisium  og  Cæsar  var 
farinn  á  undan.  En  er  þeir  komu  þangað,  var  Cæsar  farinn  yfir- 
um  til  Dyrrhachium  (Durazzo  í  Albaníu) ;  iðruðust  þá  hermenn- 
irnir  orða  sinna  og  dugleysis,  og  ásökuðu  liðsforingja  sína  fyrir, 
að  þeir  hefðu  ekki  rekið  meira  á  eftir. 

Þar  sem  hér  er  um  útlegging  að  ræða,  verður  ekki  neitt 
byggt  með  vissu  á  þessu  um  trúarskoðun  Jónasar;  sbr.  Eimr., 
8.  ár,  bls.  118.  Sama  máli  gegnir  um  kvæðið  Nihilismi  á  bls.  231 
hér  fyrir  aftan. 

4.  1.  „þeim  er",  ehr.  „sjá  at".  —  7.  1.  „þeim  er",  ehr.  „þærs". 

í  1. — 3.  útg.  er  kvæðið  nefnt  „Náttúrulögmálið". 

Bls.  197-199.  -  KVÆÐI  EFTIR  HORATIUS.  -  I.  CUR  ME 
QUERELIS  ETC.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I,  13.  kv.  Fyrirsögn  eins 
og  hér,  og  þar  fyrir  ofan:  „Horatii  2.  bókar  17.  kvæði".  —  Lík- 
lega  frá  vetrinum  1827—28. 


—  392  — 

Þetta  er  þýðing  af  fyrstu  3Mj  er.  (14  línum),  en  kvæðið  allt 
er  8  er.  Úr  þessu  kvæði  er  tilvitnunin,  sem  er  neðanmáls  á  bls. 
21,  sbr.  aths.  á  bls.  321.  Jónas  sleppir  henni  úr  þýðingunni. 

í  1.  er.,  4.  1.,  „um",  ehr.  „of";  3.  er.,  6.  1.,  „má  eg",  ehr. 
„mák";  5.  er.,  1.  1.,  „sú",  ehr.  „sá";  4.  1.  „eldgálkn",  ehr.  „eid- 
gálnn". 

'  II.  QUIS  MULTA  GRACILIS.  —  Ehr.  í  kvæðaheftinu  í 
Bmf.  13,  fol.  Frumpr.  í  Fjölni,  VIII.,  26—27  (1845);  lesið  áður 
á  fundi  í  Fjölnisfélagi  17.  Jan.  s.  á.  —  Kvæðið  er  sett  hér  eftir 
frumútg.,  enda  hefir  það  í  ehr.  fyrir  nokkrar  breytingar  orðið 
svo  sem  það  er  í  henni;  verður  hér  ekki  gerð  grein  fyrir  beim. 
. —  Kvæðið  er  5.  kvæði  í  1.  bók  kvæða  Horatiusar.  Óvíst.  hve  nær 
þýðingin  er  gjörð,  en  víst  ekki  fyr  en  árið  1832. 

Jónas  mun  að  gefnum  tilefnum  hafa  kjörið  þessi  tvö  kvæðí 
Horatiusar  öðrum  fremur  til  þýðingar.  Hin  innilega  vinátta  hans 
til  Gísla  ísleifssonar  hefir  að  líkindum  verið  ofarlega  í  hug  hon- 
um,  þegar  hann  gjörði  fyrri  býðinguna,  líklega  vorið  1828,  en 
vonbrigði,  sem  honum  mun  hafa  fundizt  hann  verða  fyrir  í  sam- 
bandi  við  stúlku  í  Reykjavík  (Christiane  Knudsen),  kynnu  að 
hafa  valdið  nokkru  um,  að  hann  býddi  síðara  kvæðið. 

I  síðustu  er.  er  átt  við  þann  sið,  að  hengja  upp  í  hofin  heit- 
spjöld  —  og  jafnvel  föt,  sem  menn  höfðu  verið  í  — ,  er  þeir  höfðu 
komizt  lífs  af  úr  sjávarháska  eftir  að  hafa  unnið  heitt.  —  Svip- 
aður  siður  helzt  enn  í  kaþólskum  löndum,  eins  og  víða  má  sjá  'í 
kapellum  og  bænahúsum  þar.  Sbr.  að  nokkru  leyti  áheitin  á 
Strandar-kirkju  hér. 

Qvintus  Horatius  Flaccus  var  fornrómverskt  skáld  og  l'it- 
höfundur,  f.  65  f .  Kr.  og  d.  8  f .  Kr.,  fám  vikum  eftir  að  Mæcenas 
dó,  og  voru  þeir  vinir  til  dauðadags. 

BU.  200—201.  —  LOFSÖNGUR.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I,  19. 
kv.,  líklega  frá  sumrinu  1828,  gert  heima  á  Steinsstöðum.  — 
Claus  Frimann  var  norskur  prófastur  og  skáld,  f.  1746,  d.  1829. 
I  ehr.  er  sleppt  fornafninu,  en  lagboði  er  settur:  „Lagið  er: 
Bý  eg  sveitasóknum  í,  etc."  stendur  fyrir  neðan  nafn  höf.  Sama 
lag  og  er  við  „Flýttu  fjalla  yfir  brún",  sjá  bls.  21 — 22  og  aths. 
á  bls.  321.  —  í  2.  er.,  2.,  5.  og  7.  1.,  er  í  ehr.  „hvareð"  f.  „þar 
er",  og  í  4.  1.  „aldanna". 

Bls.  201—203.*)  —  í  KIRKJUGARÐINUM.  —  Frumpr.  í 
Fjölni,  IX.,  16—18  (1847)  í  „Grasaferð",  sjá  bls.  275  hér  fyrir 
aftan;**)  þótti  einnig  rétt  að  taka  með  ljóðmælunum  þau  kvæði,. 

*)    Bls.  203  hefir  verið   sett  á  undan   bls.   202. 
•*)    Þar  kemur  einnig  fram  dómur  Jónasar  sj.^lfs  á  þessari  þýð- 
iníí  hans,  og  raunar  fleirum. 


—  393  — 

sem  eru  í  þeirri  sögu.  „Aladdin,  eller  Den  forunderlige  Lampe, 
Dramatisk  Eventyr  af  A.  Oehl."  kom  fyrst  út  1805.*)  Efnið  er 
úr  „1001  nótt".  Þetta  kvæði  heitir  „Kirkegaarden".  Aladdin 
syngur  það  á  leiði  móður  sinnar;  lætur  sem  hann  vaggi  henni. 
—  Ad.  Oehl.  var  skáldkonungur  Dana  á  fyrri  hluta  19.  aldar,  en 
var  þýzkur  í  báðar  ættir,  f.  1779,  d.  1850.  Hann  unni  mjög  íorn- 
bókmenntum  vorum  og  sótti  til  þeirra  efnið  í  sum  af  verkum 
sínum. 

Bls.  203—215.  —  KVÆÐI  EFTIR  SCHILLER. 

Þessi  3  kvæði  voru  frumpr.  í  Fjölni,  VI.,  26—37  (1843). 
Ehr.  er  til  af  1.  kvæðinu,  1.  og  2.  er.  ( =  1.  er.  frumkvæðisins)  í 
Bmf.  13,  fol.,  á  stöku  blaði  (st.  21  X  12,7  cm),  og  af  3.  kvæðinu, 
5  síðustu  er.,  á  öðru  stöku  blaði  (st.  21  X  17  cm)  s.  st.  2.  kvæði 
var  prentað  aftur  í  „Grasaferð"  í  Fjölni,  IX.,  19 — 20,  dálítið 
frábrugðið.  —  Áður  en  kvæðin  voru  prentuð  í  Fjölni  1843,  las 
Jónas  þau  á  fundi  í  Fjölnisfélagi,  4.  Febr.  s.  á.,  sjá  fundabókina, 
Eimr.  32.  ár,  bls.  269 — 70.  Um  1.  kv.  sagði  Jónas  þá,  „að  :?arið 
væri  nærri  í  útleggingunni,  því  er  Schiller  hefði  ort".  Er  það 
orð  og  að  sönnu.  En  bragarhátturinn  er  allur  annar  á  kvæði  Jón- 
asar  en  frumkvæðinu,  svara  2  er.  í  þýðingunni  til  hvers  1  í 
frumkvæðinu,  nema  í  eitt  skipti:  Næst-síðasta,  14.,  er.  í  frum- 
kvæðinu  svarar  til  þriggja,  27. — 29.  er.,  í  þýðingunni.  ■ —  Á  næsta 
fundi  í  félaginu  var  rætt  enn  um  þessi  kvæði  (sjá  Eimr.,  32.  ár, 
bls.  271 — 72) ;  sagði  Jónas  þá,  að  erindi  yrði  skotið  inn  í  Dag- 
rúnar-harm;  „það  er  til",  sagði  hann,  „og  hefir  það  orðið  eftir 
af  vangá,  þeiar  kvæðið  var  skrifað  upp".  Þetta  er.  mun  hafa 
verið  það,  sem  sjá  má,  að  vantar  í  kvæðið  í  öllum  útg. ;  það  svar- 
ar  til  síðara  helmings  2.  er.  í  frumkvæðinu.  Hefir  gleymzt  að 
setja  það  inn  í  frumútg.  En  „það  er  til" ;  dr.  Sig.  Nordal,  próf- 
essor,  hefir  fundið  það  í  bréfi  frá  Sveini  Skúlasyni  til  Konráðs 
Gíslasonar,  dags.  5.  Maí  1888,  og  er  það  prentað  hér  (4.  er.)  eftir 
uppskrift  drs.  Nordals.  Sveinn  kveðst  hafa  séð  ehr.  Jónasar  af 
kvæðinu  hjá  Stepháni  Thordersen.  —  í  því  hafði  staðið  „Ylfagur, 
ástfagur"  í  1.  1.  16.  er. ;  hefir  Jónas  breytt  þar,  þegar  kvæðið  var 
prentað.  —  Erindaröðin  hefir  ruglazt  dálítið  í  frumpr.,  og  verið 
síðan  röng  í  1. — 3.  útg. ;  það  er.,  sem  hér  er  2.  er.,  hefir  verið  3.  er. 

Á  ehr.  af  1.  og  2.  kv.,  sem  séra  Sveinn  Ögmundsson  í  Kálf- 
holti  átti  og  nú  mun  glatað,  stóð  að  sögn,  að  þau  væru  útlögð 
10.  Marz  1841.  Dagrúnar-harmur  hefir  þó  vissulega  verið  orðinn 
til  nokkru  fyr,  því  að  2.  s.  m.  segir  Páll  Melsted  yngri  í  bréfi 


*)    I  II.   b.  af  „Poetiske  Skrifter";   kallað   bar  ,,Et   Lystspil".   en. 
í  2.   útg.    (1820)    „Dram.   Eventyr". 


—  394  — 

til  Jóns  Sigurðssonar  (Bréf  P.  M.,  bls.  26),  að  hann  hafi  þá  séð 
það  kvæði.  Líklega  er  3.  kv.  frá  sama  tíma  eða  því  sem  næst. 
Það  er  sett  næst  á  eftir  1.  kv.  í  útg.  af  frumkvæðunum,  í  1.  flokk 
(„Gedichte  der  ersten  Periode"),  en  2.  kv.  er  úr  3.  flokki;  hér 
eru  þau  sett  í  sömu  röð  og  í  Fjölni,  en  raunar  las  Jónas  bau 
ekki  upp  í  þeirri  röð,  heldur  það  fyr,  sem  hér  er  síðast.  Um  það 
kvæði,  „Alheims-víðáttan",  sagði  hann  þá,  að  það  væri  lengra 
en  frumkvæðið  og  mætti  ekki  kalla  það  útlegging.  Þó  má  kalla 
frumkvæðinu  fylgt  allvel.  Bragarhátturinn  er  vitanlega  allur 
annar,  en  hver  2  er.  í  þýðingunni  svara  til  eins  í  frumkvæðinu, 
nema  aftast,  þar  svara  3  síðustu  er.  til  síðasta  er.  (5.)  í  frum- 
kvæðinu.  —  Um  2.  kvæðið,  „Meyjargrát",  sagði  Jónas,  að  það 
væri  „beinlínis  útlagt  eftir  Schiller,  en  bragarhættinum  sagði 
hann,  að  breytt  væri  nokkuð  „ad  modum"  Bjarna  amtmanns". 
Thorarensens.*)  Raunar  er  bragarhátturinn  hinn  sami,  en  í 
frumkvæðinu  er  ein  eða  tvær  áherzlulausar  samstöfur  í  upphafi 
hverrar  ljóðlínu,  svo  sem  er  í  5.  1.  í  2.  og  4.  er.  í  þýðingunni; 
sbr.  kvæðið  „Móðurást",  bls.  49 — 50,  sem  er  með  sama  bragar- 
hætti.**)  —  Þess  vegna  á  lag  Schuberts  við  frumkvæðið  ekki 
eins  vel  við  þýðinguna  og  lag  Weyse,  sem  er  þá  einnig  haft  við 
hana  hér  ætíð. 

Johann  Christoph  Friedrich  Schiiler  er  einn  af  ágætustu 
rithöfundum  Þjóðverja  að  fornu  og  nýju;  f.  1759,  d.  1805. 

I.  DAGRÚNAR-HARMUR.  —  í  frumútg.  stendur  nafn  höf. 
fyrir  aftan  þýzka  nafnið  á  kvæðinu,  innan  sviganna.  í  ehr.  eru 
orðin  „er  það  nú"  í  2.  er.,  6.  1.,  undirstrikuð  og  „allt  er  þér" 
skrifað  aftan-við  línuna;  en  7.  og  8.  1.  er  þar  svo:  „býsn  bann- 
eitruð  —  barnalegs  hjarta".  —  í  frumútg.  er  í  7.  er.,  5.  1.,  „þeim 
er"  f.  „er".  —  8.  er.,  7.  1.,  „Dagrúnar";  í  frumkvæðinu  heitir 
liún  „Luise",  —  og  „Friðþjófur"  heitir  þar  „Joseph".  —  í  frum- 
útg.  er  í  12.  er.,  1.  1.,  „þá"  f.  „er".  Þar  er  sömuleiðis  í  13.  er. 
„ber"  f.  „bar"  í  6.  1.,  og  í  24.  er.,  2.  1.,  „stjörnum"  f.  „stjörnu", 
en  hér  er  sett  eins  og  í  l.( — 3.)  útg.  —  Getur  verið,  að  Jónas 
hafi  sjálfur  gjört  lagfæringarnar  eftir  að  kvæðið  var  prentað 
í  Fjölni. 

II.  MEYJAR-GRÁTUR.  —  í  frumútg.  eru  upphafsorð  kvæð- 


*)    Jónas   á   sýnilega    viö    kvæði    Bjarna    eftir   Þórarinn    Öfjörð, 
sem   byrjar   líkt: 

„Drynur  und  f jallsrótum,   dimm   eru  ský, 
döpur  er  sunna,  en  náfölum  í"  —  o.  s.  frv. 
**)    Hefði  verið  eins  rétt  að  gera  hér  eitt  er.  úr  tveim  svo  eem 
þar    er,    en    frumkvæðið    er   í    4    er.    eins    og    hér,    og    eftir    bví    hafa 
.sönglögin  við   það  einnig  verið   gjörð. 


—  395  — 

isins  sett  innan  sviga  fyrir  neðan  nafnið  á  því,  og  því  er  það 
hér,  en  ekki  þýzka  nafnið  á  kvæðinu:  „Des  Mádchens  Klage".  — 
„Frumkvæðið  er  eftir  Schiller"  stendur  einnig  innan  sviganna, 
fremst,  en  því  er  sleppt  hér.  Við  orðið  „Heilaga!"  í  2.  er.,  3.  1., 
er  aths.  nm. :  „María,  guðsmóðir".  —  Sbr.  kvæðið  svo  sem  það 
er  í  „Grasaferð",  bls.  276 — 277;  sú  þýðing  mun  vera  eldri,  og  hef- 
ir  Jónas  breytt  henni  til  bóta.  —  Kvæðið  hefir  verið  þýtt  á 
dönsku,  svo  sem  það  er  í  „Grasaferð",  af  Margr.  L0bner  J0rgen- 
sen  (Til  Fjælds  efter  Mos,  Kh.  1927,  bls.  28). 

III.  ALHEIMS-VÍÐÁTTAN.  —  Orðin,  sem  eru  innan  sviga 
fyrir  neðan  nafnið,  eru  sett  þar  í  frumútg.  ■ —  Þýzka  nafnið  á 
kvæðinu  er  „Die  Grösse  der  Welt".  —  í  ehr.  er  1. — 2.  1.  í  7.  er. 
svo:  „Fer  þá  farandi  —  flughraða  úr  geimi";  og  4.  1.:  „mælandi 
svo";  7.  L:  „hermdu  mér  heldur".  í  8.  1.  hefir  fyrst  verið  skrif- 
að  „halda",  en  strikað  yfir  það  síðan  og  sett  „leita"  fyrir  ofan 
(með  blýanti).  —  8.  er.,  6.  1.,  í  ehr. :  „merkis  steini".  —  9.  er., 
„þú"  sett  aftast  í  3.  1.  í  ehr.  —  10.  er.,  3.  1.,  í  ehr.  „ónýtis-leið" ; 
en  5. — 6.  1.  hafa  fyrst  verið  svo  í  ehr. :  „hef  eg  mér  á  baki  — 
himin-strauma",  en  síðan  hefir  því  verið  breytt,  sett  „belja"  í. 
„hef  eg"  í  5.  1.  og  6.  1.  höfð  svo:  „blástraumar  himins".  —  í  11. 
er.  er  2.  1.  svo  í  ehr. :  „hættu  að  sveima",  og  er  „að"  skotið  inn 
í;  í  4.  1.  hefir  fyrst  staðið  „í  geimi"  f.  „niður",  breytt  með  blý- 
anti,  og  síðari  hluti  er.  hripaður  allur  með  blýanti;  —  þetta  er 
uppkast.  —  í  6.  1.  hefir  fyrst  staðið  „ —  afl",  en  strikað  er  yfir 
pað  og  skrifað  „magn"  fyrir  aftan. 

Bls.  215—16.  —  KVÆÐI  EFTIR  JOSEPH  ADDISON.  — 
Frumpr.  aftan-við  formála  Jónasar  fyrir  þýðing  hans  af  Stjörnu- 
fræði  eftir  G.  F.  Ursin,  Viðeyjar-klaustri  1842.  Kvæðið  hefir 
ekkert  heiti  þar,  enda  hefir  frumkvæðið  ekki  annað  nafn  en  „An 
ode".  Jónas  hefir  haldið  bragarhætti  frumkvæðisins,  —  einungis 
næst-síðasta  ljóðlínuparið  er  frábrugðið,  og  hann  hefir  þýtt  allt 
kvæðið.  —  Joseph  Addison  var  ágætur  enskur  rithöfundur  og 
skáld;  hann  komst  til  mikilla  mannvirðinga  í  föðurlandi  sínu, 
bæði  lífs  og  liðinn;  f.  1672,  d.  1719. 

í  frumútg.  er  í  2.  er.,  1.  1.,  „þá"  f.  „er"  og  í  4.  1.  „þöglri" 
f.  „þögulli". 

Bls.  216—218.  —  ÚR  LEIKRITINU  CARL  DEN  FEMTES 
D0D.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  a,  á  hálfri  og  heilli  smáörk  (st.  13,3  X 
10,6  cm.),  í  5  litlum  dálkum;  framhald  hefir  ekki  orðið,  en  eitt- 
hvað  kann  að  vanta  framan-af.  Mun  vera  frá  því  Jónas  var  í 
Sórey  (1843 — 44),  þar  sem  hann  kynntist  höf.,  sbr.  bréf  tii  Páls 
Melsteds,  dags.  5.  Júlí  1844,  II.  b.,  bls.  186—187.  í  ehr.  eru  ýms- 

RIT   J.    HALLGR.   I.  26 


—  396  — 

ar  breytingar,  sem  hér  verður  ekki  gerð  grein  fyrir;  það  er 
sýnilega  frumrit   (uppkast). 

Johannes  Carsten  Hauch  var  einn  af  beztu  skáldum  og  rit- 
höfundum  Dana  á  19.  öld;  f.  1790  í  Noregi,  og  var  móðir  hans 
norsk,  en  faðir  hans  var  af  austurríkskri  aðalsætt;  d.  í  Róma- 
borg  1872.  —  Leikritið  „Carl  den  Femtes  D0d"  kom  út  1831.  — 
Þetta  er  upphaf  lokaþáttarins.  Filippus  er  Filippus  2.  Spánar- 
konungur.  Carranza  er  erkibiskup  af  Toledo.  Þeir  hafa  hjálpazt 
að  því,  að  loka  keisarann,  Karl  5.,  föður  konungs,  inni  í  leyni- 
fangelsi  í  klaustrinu,  —  og  er  nú  órói  í  þeim  út  af  því.  Hafði 
keisari  gengið  í  klaustur,  en  þóttist  vanhaldinn  og  vildi  ná  völd- 
um  aftur.  Hafði  hann  notið  aðstoðar  tryggra  vina  sinna,  m.  a. 
þeirra  Gonzalesar  og  Alonzos,  sem  vilja  nú  bjarga  honum  úr 
fangelsinu.  Biskup  hafði  ekki  ætlazt  til,  að  keisari  yrði  fangels- 
aður  og  gefur  Filippusi  sök  á  því,  iðrast  hlutdeildar  sinnar  og 
vísar  þeim  Alonzo  og  Gonzales  á  aðalinnganginn  að  dýflissun- 
um,  en  þær  voru  neðanjarðar.  Það  tekst  að  bjarga  Karli  og  bera 
hann  upp  í  keisarahöllina,  en  þetta  fékk  allt  svo  mikið  á  hann, 
gamlan  manninn,  að  hann  sálaðist  í  höndunum  á  þeim  eftir  ör- 
skamma  stund. 

Bls.  218—228.  —  SMÁKVÆÐI  EFTIR  HEINE.  —  Svo 
nefnir  Jónas  sjálfur  flokk  af  þessum  kvæðum,  sem  ehr.  hans  er 
til  af  í  K.  G.  31  a,  en  það  eru  þau  6,  sem  hér  eru  8.,  6.,  10.,  1.,  9. 
og  11.*)  Við  þessa  fyrirsögn  hefir  hann  sett:  „Neue  Gedichte. 
—  Hamb.,  1844".  Þau  eru  einnig  öll  úr  því  safni,  og  sömuleiðis 
hin  öll,  nema  13.,  sem  er  úr  „Buch  der  Lieder".**)  Neðst  á  öft- 
ustu  bls.  í  þessu  ehr.  hefir  hann  skrif að :  „Til  Fjölnis".  Hann 
hefir  sennilega  ætlað  þau  í  Fjölni  1846,  en  hann  lifði  ekki  undir- 
búning  þess  árgangs.  —  Enda  varð  ekki  af  útgáfu  Fjölnis  pað 
ár,  ekki  fyr  en  1847,  og  þá  gáfu  þeir  Brynjólfur  Pétursson  og 
Konráð  Gíslason  út  1.  útg.  og  í  henni  þessi  kvæði  öll.  —  En  í 
Fjölni  1843,  VI.  árg.,  hafði  Jónas  birt  þau  4,  sem  hér  eru  3.,  4., 
5.  og  13.  Þau  mun  hann  hafa  verið  búinn  að  þýða  í  byrjun  Marz 
1842,  því  að  2.  þ.  m.  segir  Páll  Melsted  yngri  í  bréfi  til  Jóns  Sig- 
urðssonar,  að  hann  hafi  séð  meðal  kvæða  Jónasar  „nokkur  smá- 
kvæði  eftir  Heine".  Sbr.  Bréf  P.  M.,  bls.  26.  —  Auk  þessara  10 
er  eitt,  7.,  í  kvæðaheftinu  í  Bmf.  13,  fol.,  og  tvö,  2.  og  12.  (brot- 
ið),  á  stökum  blöðum  í  K.  G.  31  a. 

Heinrich  Heine  var  einn  af  þekktustu  rithöfundum  Þýzka- 
lands   á   fyrri   hluta    19.   aldar;    f.    1798,   af   Gyðinga-ættum ;    d. 


:)    Frumrit  af  1.    (síðara  er.)   ok  9.  eru  einnig  í  K.  G.  31  b  I. 
)    12.   kvæði  virðist  ekki  heldur  vera  úr  N.  Ged. 


—  397  — 

1856,  í  Parísarborg,  þar  sem  hann  hafði  dvalið  síðustu  25  ár  ævi 
sinnar.  —  Mörg  af  smákvæðum  hans  hafa  verið  þýdd  á  íslenzku, 
síðan  Jónas  reið  á  vaðið,  og  hafa  þau  flest  verið  gefin  út  í  safn- 
inu  „Ljóð  eftir  Heine",  Rv.  1919.  Þar  í  formálanum  og  í  Fjölni, 
I.  árg.,  1835,  er  sagt  nokkuð  frá  honum. 

Kvæðunum  er  raðað  hér  eftir  „Neue  Gedichte".  Það,  sem 
er  gert  eftir  kvæði  í  „Buch  der  Lieder",  er  sett  síðast.  Frum- 
kvæðin  eru  flest-öll  nafnlaus,  en  Jónas  hefir  gefið  sumum  af 
þýðingum  sínum  nafn.  Frumkvæðin  eru  einnig  flest-öll  með 
sama  bragarhætti,  þeim,  sem  er  á  7.  kv.  hér,  og  nokkurn  veg- 
inn  á  5.  og  8. 

I.  —  Þýðingin  nafnlaus.*)  Frumkv.  er  6.  kv.  í  flokknum 
„Neuer  Friihling".  í  K.  G.  31  b  I  hefir  Jónas  skrifað  frumrit 
þessa  kvæðis  með  blýanti  aftast,  og  öfugt  við  æskukvæðin,  sem 
eru  fremst  í  bókinni.  En  örk  hefir  verið  tekin  úr  bókinni,  og  eru 
ekki  eftir  nema  5  síðustu  línurnar  af  2.  er.  Þar  er  „glóa"  f.  „gróa" 
í  4.  1.  2.  er.  —  Þetta  er  4.  kv.  í  flokknum  í  K.  G.  31  a.  Hann  er 
skrifaður  á  2  smáarkir,  1. — 4.  kv.  á  hvíta  örk  (st.  18,3  x  11,4 
cm.),  5.-6.  á  gráa   (st.  18,3  X  12  cm.). 

II.  —  Kvæðið  er  nafnlaust;  frumkv.  er  18.  kv.  í  „Neuer 
Fruhling".  Ehr.  í  K.  G.  31  a  er  á  smáblaði  (st.  15,7  x  12,6  cm.) ; 
frumrit;  1.  er.,  1.  1.,  hefir  fyrst  verið  svo:  „Titrar  þá  mitt 
hjarta".  í  3.  1.  hefir  fyrst  staðið  orðið  „mínum"  aftast,  en  rctrik- 
að  yfir  það  og  sett  „munni"  fyrir  aftan. 

III.  ÁLFAREIÐIN.  —  Frumkvæðið  er  32.  kv.  í  „Neuer 
Fruhling".  —  í  frumútg.  í  Fjölni,  VI.,  38,  er  í  2.  er.,  4.  1.,  „aust- 
ur"  f.  „suður".  —  Lagið  kann  hvert  mannsbarn  á  íslandi.  ■ — 
Carl  Rosenberg  lagði  þessa  þýðing  Jónasar  út  á  dönsku  (sbr. 
Valt.  Guðm.,  Isl.  Kultur,  bls.  134). 

IV.  NÆTURKYRÐ.  —  Frumkv.  er  37.  kv.  í  „Neuer  Friih- 
}mg".  —  í  frumútg.  í  Fjölni,  VI.,  40,  er  í  2.  er.,  3.  1.,  „blöð"  f. 
„lauf",  og  í  3.  er.,  1.  1.,  „það"  f.  „það  er". 

V.  STRANDSETAN.  —  Frumkvæðið  er  í  flokknum  „Ver- 
schiedene",  3.  af  „Seraphine"-kvæðunum. 

VI.  MÁRINN  FORVITNI.  —  Frumkv.  er  6.  í  „Seraphine"- 
kvæðunum  í  flokknum  „Verschiedene".  Þýðingin  er  2.  kv.  í 
flokknum  í  K.  G.  31  a;  í  2.  er.  hefir  þar  fyrst  staðið  „sér"  :c. 
„spyr"  og  „dimma"  f.  „ljósa". 

VII.  —  Nafnlaust  sem  frumkvæðið;  það  er  meðal  „Ver- 
schiedene",  11.  af  „Seraphine"-kvæðunum.   Ehr.  í  Bmf.   13,  fol., 


*)    Stgr.   Thorsteinsson    hefir  einnig-  þýtt   kvæöið   og  nefnt  það 
Vorljóð. 

26* 


—  398  — 

er  skrifað  með  blýanti  á  næst-öftustu  bls.  í  kvæðaheftinu.  —  í 
1.  er.,  3.  I.,  hefir  fyrst  verið  skrifað  „seig  í  ægi"  f.  ,,var  að 
setjast". 

VIII.  —  Nafnlaust  í  ehr.  Frunikv.  er  meðal  „Verschiedene", 
5.  í  „Katharina"-kvæðunum.  Ehr.  er  1.  kv.  í  flokknum  í  K.  G. 
31  a;  í  2.  er.,  2.  1.,  hefir  fyrst  staðið  „fjöld"  f.  „her". 

IX.  VORVÍSUR.  —  Frumkv.  er  9.  af  „Katharina"-kvæð- 
unum  í  „Verschiedene",  1.  og  3.  er.  Ehr.  er  5.  kv.  í  flokknum  í 
K.  G.  31  a  og  frumr.  neðan-við  línurnar  úr  I.  Þar  hefir  fyrst 
staðið  í  2.  er.,  2.  1.,  „kær  er"  f.  „kvikur";  í  3.  1.  er  þar  „fýsir", 
en  í  K.  G.  31  a  hefir  fyrst  staðið  „langar".  —  í  frumkv.  eru  5  er. 
Jónas  hefir  talið  þetta  meðal  þýðinga,  en  að  mjög  miklu  leyti 
er  það  frumlegt.  ■ —  Bragarhátturinn  er  algengt  rímnalag,  og 
lagið  auðvitað  einnig;  það  var  kallað  Eyfirðinga-lag,  og  hefir 
Jónas  líklega  lært  það  í  æsku.  Páll  Melsted  sagnfræðingur  lærði 
það  af  honum  og  kenndi  það  við  hann,  kallaði  það  „kvæðalag 
Jónasar  Hallgrímssonar" ;  eftir  Páli  er  það  sett  í  ísl.  þjóðlög, 
bls.  876.  —  Jónas  orti  skammdegisvísurnar  sínar,  „Stökur",  bls. 
141,  með  þessu  kvæðalagi  sínu. 

X.  —  Nafnlaust.  Frumkvæðið  er  í  „Romanzen",  20.  kv.,  og 
heitir  „Fortuna";  er  með  sama  bragarhætti.  Þýðingin  er  3.  kv.  í 
flokknum  í  K.  G.  31  a. 

XI.  —  Nafnlaust,  er  6.  kv.  í  flokknum  í  K.  G.  31  a;  fyrir 
neðan  tölumerkið,  VI.,  stendur  það  innan  sviga,  sem  hér  er  sett 
fyrir  neðan  tölumerkið,  XI.  Frumkvæðið  er  12.  kv.  í  flokknum 
„Zeitgedichte"  og  heitir  „Lebensfahrt".*)  Bragarhátturinn  á  því 
er  hinn  sami  og  á  síðasta  kvæði.  —  I  1. — 3.  útg.  (og  í  „Ljóð") 
stendur  í  2.  er.,  2.  1.,  „á"  ( !)  f.  „í";  sprottið  af  mislestri  á  ehr. 

XII.  STRIT.  —  Ehr.  á  sömu  smáörk  og  gamankvæðið  „Kaup- 
fararskál",  bls.  177 — 178.  Fyrir  neðan  kvæðið  hefir  Jónas  skrif- 
að  „Strit  (brot  úr  kvæði  eftir  Heine)".  Hefir  svo  verið  litið  á 
sem  þetta  hafi  átt  að  vera  fyrirsögn  (í  útgáfu).  Heitið  á  við,  en 
ekki  hefir  tekizt  að  benda  á  frumkvæðið  meðal  ljóða  eftir  Heine. 

í  3.  er.,  1. — 4.  1.,  er  átt  við  hinar  alkunnu  grísku  fornsagnir 
um  Sisyfus,  sem  verður  að  líða  þá  hegning  í  undirheimum  að 
velta  æ  og  æ  sama  steininum  upp  sömu  brekkuna,  og  dætur  Dana- 
usar,  sem  alltaf  verða  að  ausa  vatni  í  götótt  ker.  —  I  ehr.  (og 
1. — 3.  útg.)  stendur  Dana-u  (og  Daná-u),  en  hún  (móðir  Per- 
sevs)  átti  engar  dætur,  svo  sögur  fari  af. 

XIII.  SÆUNN  HAFKONA.  —  Frumútg.  í  Fjölni,  VI.,  41— 


*)    Heine    orti   þa'ð   í   Parísarborg   4.   Maí   1843,   sjá   H.   C.   Ander- 
sen,  Mit   Livs   Eventyr,   Kh.    1926,   I.,   244 — 45. 


—  399  — 

43.  Jónas  las  það  áður  á  fundi  í  Fjölnisfélagi  (4.  Marz  1843,  sjá 
Eimr.,  32.  ár,  bls.  277),  og  er  það  nefnt  „Hafmeyjan"  í  funda- 
bókinni.  Segir  þar,  að  kvæðið  sé  „útlagt  eftir  minm  og  svo  að 
segja  frumkveðið,  þó  hugmyndin  sé  eftir  Heine".  í  Fjölni  er 
þess  ekki  heldur  látið  getið,  að  það  sé  eftir  Heine.  Frumkvæð- 
ið  er  14.  kv.  í  flokknum  „Die  Heimkehr"  í  „Buch  der  Lieder". 
Það  er  8  er. ;  byrjar  og  endar  líkt,  en  samtalið  milli  skáldsins 
og  hafkonunnar  er  ekki  að  eins  lengra  hjá  Jónasi,  heldur  einnig 
miklu  yndislegra  og  skáldlegra.  Hin  djúpa  aðdáun  og  meðaumkv- 
un  skáldsins  er  ekki  til  í  frumkvæðinu.  —  Þar  vill  skáldið  losna 
við  hafkonuna  svo  sem  annan  ömurlegan  ófögnuð. 

í  7.  er.  er  átt  við  hina  forngrísku  goðsögn  um  Afrodítu  ást- 
argyðju,  að  hún  hafi  stigið  á  land  úr  brimlöðri  við  Kýprey. 

Bls.  228—229.  —  ILLUR  LÆKUR.  —  Ehr.  eru  til  tvö;  unn- 
að  í  skrifbókinni  K.  G.  31  b  V,  sem  Hulduljóð,  Dalvísa,  Sláttu- 
vísa  o.  fl.  eru  í;  hitt  er  uppskrift,  fremst  á  smáörk  í  J.  S.  129, 
fol.,  þeirri,  sem  Alsnjóa  er  á  aftast  og  Jónas  hefir  sent  Brynj- 
ólfi  með  bréfi  sínu  frá  Sórey,  seinni  hluta  Febrúarmánaðar  1844, 
handa  Fjölni  þ.  á.  í  J.  S.  129,  fol.,  er  e.  fr.  uppskrift  Brynjólfs, 
sem  hann  las  upp  á  fundi  í  Fjölnisfélagi  9.  Marz.  Frumútg.  í 
Fjölni,  VII.,  29—30  (1844).  —  í  K.  G.  31  b  V  hefir  Jónas  sett 
„8.  Febr."  við  kvæðið;  hefir  hann  sennilega  þýtt  það  þann  dag, 
1844,  í  Sórey.  Þar  er  fyrirsögnin  eins  og  hér,  en  í  uppskr.  í  J.  S. 
129,  fol.,  er  bætt  við  „eða  Heimasetan"  og  hefir  það  því  verið 
sett  í  Fjölni  og  1. — 3.  útg.  Hér  er  þessum  undirtitli  sleppt,  enda 
er  vafasamt,  hvort  Jónas  hafi  ætlazt  til,  að  báðar  fyrirsagnirn- 
ar  væru  notaðar,  samtengdar  með  „eða".*)  Aths.,  sem  hér  er 
neðan-við  yfirskriftina,  er  tekin  úr  Fjölni,  VIII.,  84.  Jónas  hefir 
sett  þar  þessa  smágrein,  svo  að  enginn  skyldi  halda,  að  hann 
ætlaði  að  eigna  sér,  eða  aðrir  honum,  annars  verk:  „Illur  læk- 
ur.  —  Þess  ber  að  geta,  að  smá-kvæðið  „Illur  lækur"  (sjá  7.  ár 
Fjölnis  á  29.  bls.)  er  kveðið  eftir  þjóðkunnu  spánsku  kvæði.  — 
J.  H."  —  Litla  stefið  fyrir  ofan  1.  er.  er  í  báðum  ehr.  —  í  1.  og 
2.  er  eru  dálitlar  breytingar  í  báðum  ehr.,  en  ekki  verður  rcarið 
út  í  þær  hér  allar,  enda  virðast  þær  sumar  að  eins  leiðréttingar 
á  því,  sem  hefir  verið  skrifað  rangt  í  ógáti.  í  K.  G.  31  b  V,  1.  er., 
6.  1.,  hefir  staðið  fyrst  „buldra  við"  f.  „bulla  þar",  og  í  2.  er., 
4.  1.,  hefir  þar  staðið  fyrst  „fjallaljósin"  f.  „fjóla  gul  og".  — 
í  aths.  við  þessa  línu  nm.  í  sama  ehr.  stendur:   „Viola  tricolor, 


*)    Jón    Ólafsson    hélt,    að    kvæðið  héti    „Heimasætan"    (Jónas 

Hallgrímsson.  Rv.  1900,   bls.   17),   en   bað  er  tilhæfulaust.   Þetta  heiti 

á    sérstakleera    við    4.    er.,    síðari    hluta.  —    Hér    er    ekki    um    :ieina 
heimasætu  að   ræða. 


—  400  — 

brekkusóley,  þrenningargras" ;  sama  aths.  er  í  ehr.  í  J.  S.  129, 
fol.,  og  í  Fjölni,  nema  þar  er  sleppt  „brekkusóley". 

í  ísl.  þjóðl.,  bls.  643,  er  lag  við  þetta  kvæði. 

Bls.  229—230.  —  ÉG  VIL  KYSSA!  —  Tvö  ehr.,  annað  í 
skrifbókinni  K.  G.  31  b  V,  dags.  25.  Febr.  '44,  hitt  í  J.  S.  129, 
fol.,  á  sömu  örk  og  síðasta  kv.  („Illur  lækur!");  þar  er  einnig 
afskrift  Brynjólfs  Péturssonar,  lesin  á  fundi  í  Fjölnisfélagi 
9.  Marz,  sbr.  fundabókina  (Eimr.  33.  ár,  bls.  87 — 88)  og  e.  ::r. 
bréf  frá  Brynjólfi  til  Jónasar,  d.  11.  Marz  1844  (í  K.  G.  31  a).*) 
í  ehr.  í  skrifbókinni  er  fyrirsögnin  „Kyssa  vil  eg,  ég  vil  kyssa", 
en  í  hinu  og  uppskrift  Brynjólfs  er  hún  eins  og  hér.  í  Fjölni  er 
kvæðið  kallað  „Kossa-vísa",  og  er  óvíst,  að  Jónas  hafi  sett  þá 
fyrirsögn.  í  l.( — 3.)  útg.  var  því  aftur  breytt  í  „Kossavísur", 
eins  og  nöfnunum  „Dalvísa",  „Sláttuvísa"  o.  fl.  —  Raunar  á 
fyrsta  fyrirsögnin  (í  K.  G.  31  b  V)  bezt  við  andann  í  kvæðinu, 
enda  er  hún,  orði  til  orðs,  þýðing  af  fyrirsögninni  á  frummál- 
inu:  „Kiissen  will  ich,  ich  will  kiissen").  ■ —  Jónas  hefir  haldið 
bragarhætti  frumkvæðisins.  —  I  uppskrift  sinni  í  J.  S.  129,  fol., 
hefir  Jónas  sett  „ríkum"  í  2.  og  8.  1.  3.  er.  f.  „heitum",  svo  cem 
það  er  í  K.  G.  31  b  V,  og  6.  1.  hefir  hann  breytt  einnig;  hún  er 
svo  í  K.  G.  31  b  V:  „eg  er  greið  og  skjót  í  svörum";  hann  hefir 
strikað  yfir  orðin  „og  skjót"  og  sett  inn  „betur"  fyrir  framan 
greið;  en  úti  á  spássíunni  hefir  hann  e.  fr.  skrifað:  „(eða:  finn, 
og  létt)". 

Adelbert  von  Chamisso  var  f.  1781,  af  gamalli,  frakkneskri 
aðalsætt.  Hann  varð  einn  meðal  beztu  skálda  á  Þýzkalandi  á 
fyrri  hluta  19.  aldar  og  allmerkur  náttúruf ræðingur ;  dó  1838. 
■ —  Hann  gerði  þetta  kvæði  1829. 

Bls.  231.  —  NIHILISMI.  —  Ehr.  (frumrit)  í  kvæðaheftinu 
í  Bmf.  13,  fol.,  skrifað  með  blýanti  aftast,  líklega  vorið  1845. 
Fyrirsögn  og  aths.  eru  utan-með  á  spássíunni.  Þetta  eru  3  smá- 
brot  (4  +  6  +  2  línur)  úr  2.  hluta  kvæðaflokksins  „Reimverse 
auf  den  Tod"  (frá  1830).  í  3.  er.  eru  ýms  orð  undirstrikuð,  helzt 
í  1. — 2.  og  5. — 6.  1.,  og  „nótt"  í  7.  1.,  —  sem  er  breyting  f.  „hún". 
—  2.  er.,  7. — 8.  1.,  sbr.  Völuspá,  18.  er. 

L.  A.  Feuerbach  var  þýzkur  heimspekingur,  ritaði  einkum 
um  trúmálefni  og  vildi  sýna  fram  á,  að  trúin  væri  sprottin  af 
þörfum  og  löngunum  mannanna.  Hann  var  fæddur  1804;  dó 
1872.  —  Hann  gaf  út  rit  sín  í  10  bindum  á  árunum  1846 — 66 
og  eru  „Gedanken  ueber  Tod  und  Unsterblichkeit"  í  3.  b. ;  „Reim- 


*)    Kafli   úr  því   er  á  bls.   276   í   3.   útg. 


—  401  — 

verse  auf  den  Tod"  eru  á  bls.  91 — 108 ;  línurnar,  sem  Jónas  hefir 
lagt  út,  eru  á  bls.  93 — 94. 

Bls.  232—233.  —  UPPHAFIÐ  AF  „ABELS  D0D".  —  Ehr. 
í  K.  G.  31  a  á  lausu  smáblaði  (st.  22  x  10,5  cm.),  frumrit.  Verið 
getur,  að  framhald  hafi  verið,  en  glatazt.  Þetta  svarar  til  4  +  9 
línanna  fyrstu  í  frumkvæðinu.  Það  kom  út  fyrst  17.  Des.  1844 
(í  tímariti  J.  L.  Heibergs,  „Urania",  Aarbog  for  1845).  Mun 
Jónas  hafa  gert  þessa  þýðing  skömmu  síðar.  —  Á  ehr.  er  engin 
fyrirsögn  eða  yfirskrift.  Breytingar  eru  nokkrar  gerðar,  en 
fremur  óverulegar. 

Frederik  Paludan-Muller  er  einn  af  merkari  rithöfundum 
Dana  á  síðustu  öld;  f.  1809  af  gamalli,  danskri  embættismanna- 
ætt.  —  Hann  var  orðinn  nokkuð  kunnur,  er  þetta  kvæði  birtist; 
en  hann  náði  engri  verulegri  viðurkenningu  né  frægð  fyr  en  4 
árum  síðar,  er  2.  og  3.  hluti  af  höfuðverki  hans,  Adam  Homo, 
kom  út.  Hann  dó  1876. 

Bls.  233—235.  —  ARNGERÐAR-LJÓÐ.  —  Tvö  ehr.  til; 
frumrit(?)  í  kvæðaheftinu  í  Bmf.  13,  fol.;  hitt  í  K.  G.  31  a,  á  2 
.grápappírsblöðum  úr  dagbókinni  frá  1837  (og  '41),  Bmf.  10,  fol., 
og  eru  þau  brotin  saman  í  2  smáarkir.  Það  ehr.  er  hreinritað,  og 
breytingar  engar,  nema  í  5.  er.,  7.  L,  hefir  staðið  fyrst  „háa 
f jallið"  f.  „bláa  bergið",  og  í  8.  1.  „—  fylgsni"  f.  „—  búr  og",  en 
í  hinu  ehr.  eru  mjög  margar  breytingar;  í  1.  er.,  5.  1.,  hefir  fyrst 
staðið  „þýðir"  f.  „greiðir"  og  í  6.  1.  „á  flugið"  f.  „úr  hreiðri"; 
í  2.  er.,  6.  L,  „hress"  f.  „hlý"  og  í  9.  1.  „—  blóðið  þess"  f.  „—  blóð 
úr  því";  í  3.  er.,  2.  L,  „ —  fylda"  f.  „ —  ramma";  í  5.  1.  stendur 
„orðið"  óbreytt,  f .  „verið" ;  í  7.  1.  „hví  hef  eg  vaknað"  f .  „vaknaði 
svo",  og  í  8.  1.  „sem  hjarta(ð)  mitt  í"  f.  „hjarta  mitt  er".  í  4.  er., 
2.  L,  stendur  „megnið"  óbreytt;  sömuleiðis  í  3.  1.  „hnúkur";  í 
8.  1.  hefir  fyrst  staðið  „sit  og  er  nú"  f.  „sit  nú  orðin".  í  5.  er.f 
7.  L,  ,,há[a]  fjallið",  og  „ —  fylgsni"  í  8.  L,  eins  og  fyrst  í  K.  G. 
31  a.  —  í  6.  er.,  1.  1.  ,,mín(?)  fjötur"  f.  „þeir  fjötrar",  breytt,  en 
í  2.  1.  er  óbreytt  „gleði  — "  f.  „sælu".  í  9.  1.  hefir  staðið  fyrst 
„skærist  eg  gegnum",  en  breytt  í  „skundaði  eg  um".  í  7.  er.  hefir 
í  8.  1.  fyrst  staðið  „mínum  ást(?)huga"  f.  „manni  kærum"  og 
„hann  að  "  f.  „sælan".  í  8.  er.,  1.  L,  hefir  fyrst  staðið  „ —  loftið" 
f.  „lofthafið",  og  í  4.  1.  „manna"  f.  „mannkinda";  í  9.  1.  er  skrifað 
fyrst  „ekki",  eins  og  í  hreinritið,  en  breytt  í  „sízt". 

Jónas  hefir  breytt  dálítið  bragarhættinum  (aukið  1  sam- 
stöfu  í  hverja  ljóðlínu)  í  3  síðustu  er.,  líklega  óvart;  hann  hefir 
því  í  hreinritinu  skipt  kvæðinu  í  tvennt  eða  í  tvö  kvæði  eftir 
þessu,  eins  og  hér  er  gjört.  Á  frumkv.  öllu  er  sami  bragarhátt- 
nr  og  á  1. — 5.  er.  hér,  og  kvæðið  óskipt.  —  Fyrirsögnin  í  hreinr. 


—  402  — 

ehr.  er  eins  og  hér,  og  hefir  Jónas  búið  til  það  heiti  á  kvæðinur 
gefið  stúlkunni  þetta  gamla  nafn  með  tilliti  til  fortilveru  henn- 
ar.  Frumkvæðið  heitir  „Sjælevandring".  Það  kom  út  í  „Gæa  1845,. 
s.  363",  og  hefir  Jónas  skrifað  þessa  tilvitnun  við  hliðina  á  fyr- 
irsögn  sinni.  —  P.  L.  M0ller  var  útgef.  þess  tímarits;  það  kom 
út  1845 — 47.  Hann  var  góður  kunningi  Gríms  Thomsens  og  hefir 
því  sennilega  kynnzt  fleiri  löndum  í  Höfn.*)  Hann  var  vel  hag- 
mæltur,  en  sérstaklega  kunnur  sem  fagurfræðingur  og  ritdómari. 
Hann  var  f.  1814;  dó  í  Rúðu  1865,  aumur  og  einmana,  eftir  að 
hafa  búið  við  bágustu  kjör  um  15  ár  í  Parísarborg. 

Bls.  237.  —  Á  DÖNSKU.  —  Til  eru,  svo  kunnugt  sé,  nær  20 
ljóðmæli  á  dönsku  eftir  Jónas  og  eru  þau  sett  hér  í  sérstaka 
deild,  bls.  239 — 259.  Hið  fyrsta  er  frá  fyrsta  sumrinu,  sem  hann 
var  stúdent,  hið  síðasta  frá  síðasta  vetrinum,  sem  hann  lifði. 

Bls.  239.  —  DEN  19.  JUNI  1829.  —  Ehr.  í  ljóðakverinu  K. 
G.  31  b  I,  23.  kv.  Kvæðið  er  sennilega  gert  fyrir  samsæti,  sem 
Krieger  stiftamtmanni  hefir  verið  haldið,  nýkomnum.  —  Hoppe 
stiftamtmaður  var  á  förum,  sbr.  kvæðið,  sem  Jónas  orti  til  hans, 
bls.  29—31,  með  aths.  á  bls.  325—26. 

I  þessu  o.  fl.  kvæðum  sínum  á  dönsku  notar  Jónas  stuðla  og 
höfuðstafi  eins  og  í  alíslenzkum  kveðskap. 

I  1.  er.,  4.  1.,  er  í  ehr.  „gennembl0de". 

Lorentz  Angel  Krieger  var  f.  1797  af  danskri  hershöfðingja- 
ætt.  Hann  var  skipaður  amtmaður  yfir  suðuramtinu  og  settur 
stiftamtmaður  17.  Jan.  þetta  ár;  skipaður  stiftamtmaður  1831. 
Fimm  árum  síðar  varð  hann  stiftamtmaður  í  Álaborg  og  fór  ut- 
an  1837,  en  veiktist  þar  brátt  og  dó  næsta  ár.  Var  ágætismaður. 
Um  hann  og  afskipti  hans  af  stjórnmálum  vorum  sjá  Fjölni,  L, 
64—65,  og  IV.,  47—48,  Sunnanp.,  3.  árg.,  117—19,  Bréf  Tóm.. 
Sæm.,  bls.  184,  og  Ævis.  J.  Sig.,  II.,  49—51  og  76—77. 

Bls.  239—241.  —  VED  EN  FEST  I  REIKEVIG  0.  S.  FRV. 

—  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I,  25.  kv.  —  Þau  Ferdinand  prins  og  Caro- 
line,  dóttir  Friðriks  6.,  voru  gefin  saman  1.  Ág.  1829.  Hefir  þessi 
hátíð  í  Reykjavík  sennilega  verið  haldin  þann  dag.  —  Sbr.  Skírni 
1830,  bls.  59—64.  —  Frederik  Ferdinand  var  f.  1792  og  dó  1863; 
hann  var  sonur  Friðriks  erfðaprins,  bróðir  Kristjáns  8.  og  því 
erfðaprins  frá  1848,  en  varð  ekki  barna  auðið.  Friðrik  6.,  tengda- 
faðir  hans,  og  hann  voru  bræðrasynir.  Hann  var  hershöfðingL 

—  Caroline  dó  1881. 


*)    Sbr.  Andvari,  XXIII.,  4 — 5.  —  í  5.  árg.  af  Gæa,  sem  kvæðið. 
er  í,  er  grein  um   Bjarna  Thorarensen   eftir  Grím. 


—  403  — 

Bls.  2U—2A3.  —  JULESANG  FOR  B0RN.  —  Ehr.  í  K.  G. 
31  b  I,  28.  kv. 

Bls.  2US.  —  IMPROMTU  PAA  BAL.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b 
I,  30.  kv. 

Bls.  2US—2U5.  —  SERENADE.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b  I,  31. 
kv.  Fyrirsagnarlaust.  Kvæðið  er  að  líkindum  ort  til  Christiane 
Knudsen,  sbr.  bls.  324,  fyrri  hluta  árs  1831.  —  Jónas  varð  mjög 
snortinn  af  fegurð  hennar  og*  var  tíður  gestur  á  heimili  hennar 
þetta  ár  og  fyrri  hluta  næsta  árs,  en  síðan  fór  hún  til  Vest- 
mannaeyja  og  hann  nokkru  síðar  til  Hafnar. 

Bls.  2U5—2U6.  —  DEN  26.  MARTII  1831.  —  Er  skrifað  á 
smáörk  í  Lbs.  343,  fol.,  I,  sem  er  ýms  kvæði,  komin  frá  Bjarna 
amtmanni  Þorsteinssyni.  Lagboði  er  við:  „Mel. :  Vær  du  vor[t] 
Selskabs  Skytsgud[inde]  etc". 

Regner  Christopher  Ulstrup  var  danskur,  f.  1793.  Var  sýslu- 
maður  í  Skaftafellssýslu  1821 — 24,  settur  landfógeti  og  bæjar- 
fógeti  í  Reykjavík  1828  og  skipaður  í  þau  embætti  1832.  Jónas 
var  aðstoðarmaður  hans  frá  því  að  hann  útskrifaðist  úr  Bessa- 
staða-skóla  og  þangað  til  hann  sigldi.  Ulstrup  fór  utan  1835  og 
andaðist  erlendis  næsta  ár.  Sbr.  e.  fr.  Sýslumannaævir,  IV., 
197_98  og-  667. 

Bls.  2U6—2U7.  —  SOLHVERV.  —  Tvö  ehr.  til,  í  K.  G.  31  b  I, 
33.  kv.,  og  á  smáörk  í  J.  S.  401,  4to.  E.  fr.  er  uppskrift  í  Lbs. 
343,  fol.,  I.  —  Á  báðum  smáörkunum,  sem  eru  sennilega  frá 
samkvæminu  þennan  afmælisdag,  er  settur  lagboði:  „Mei. : 
Dannevang  med  gr0nne  Bred". 

Wilhelmine  Krieger  var  systir  Kriegers  stiftamtmanns  (sjá 
bls.  239  og  402)  ;  hann  hélt  mikinn  dansleik  á  bessum  afmælis- 
degi  systur  sinnar  og  var  þar  yfir  hundrað  manna,  segir  Jóhann 
Halldórsson  í  bréfi  til  Magnúsar  Eiríkssonar  25.  Febr.  1832,  — 
Lbs.  303,  fol. 

Bls.  2U8—2U9.  —  TIL  LILLE  MARIE  MAACK.  —  Prentað 
eftir  afskrift  á  stöku  blaði  (hálförk)  í  Bmf.  13,  fol.  —  Kvæðið 
er  prentað  áður  í  Óðni  1910,  bls.  88,  eftir  annari  afskrift.  Þar 
er  ártalið  í  fyrirsögninni  1841.  —  Þessi  stúlka  var  f jögra  ára 
(eða  5  1841);  hét  Marie  Bothilda  Jacobine  og  var  dóttir  Peters 
A.  Maacks,  verzlunarstjóra  í  Reykjavík,  og  konu  hans,  Þóru  Ein- 
arsdóttur  snikkara  Hannessonar  (sbr.  bls.  251 — 252  og  404). 
Marie  Maack  varð  falleg  og  myndarleg  stúlka.  Hún  giftist  Þor- 
steini  Guðmundssyni,  síðar  kaupmanni  á  Akranesi.  Sonur  þeirra 
var  séra  Pétur  A.  Maack,  prestur  að  Stað  í  Grunnavík,  d.  1892. 
Frú  Marie  komst  til  hárrar  elli,  d.  1918.  Hún  geymdi  ávallt  frum- 
rit  Jónasar,  en  nú  er  það  talið  glatað. 


—  404  — 

1.  er.,  5.  L,  „som  svulmende"  o.  s.  frv.  í  Óðni.  —  4.  er.,  3.  1., 
„og  Sommerens"  o.  s.  frv.  í  Óðni. 

Bls.  21*9—250.  —  DEN  28.  JUNI  1840.  —  Frumpr.  á  smá- 
örk,  til  afnota  í  samsæti,  sem  haldið  hefir  verið  í  Reykjavík 
þennan  dag,  krýningardag  Kristjáns  8.  og  drottningar  hans.  Um 
þá  athöfn  sjá  Skírni  1841,  bls.  68 — 69.  —  Á  eintak  það,  sem  er  í 
Landsbókasafninu,  hefir  Páll  Melsted  sagnfræðingur  skrifað: 
„Eg  veit  eigi  betur,  en  að  þetta  kvæði  sé  eftir  Jónas  Hallgríms- 
son,  sem  þá  var  hér  í  Reykjavík  í  húsi  Einars  Hákonarsonar 
hattasmiðs.  í  því  húsi  íslenzkaði  Jónas  stjörnufræði  Ursins.  — 
Rvík  10.  Maí  1867".  E.  fr.:  „Prentað  í  Viðey".  —  Fyrir  ofan  1. 
er.  er:  „Mel. :  Kong  Kristjan  iægger  ned  sit  Sværd".  —  Um 
síðustu  línu  í  hverju  er.  er  endurtekningarmerki.  —  „Amalia"; 
drottningin  hét  Karoline  Amalie.  Krýningin  fór  fram  á  afmæl- 
isdegi  hennar,  sbr.  niðurlag  kvæðisins.  Hún  dó  9.  Marz  1881, 
nær  því  hálfníræð. 

Bls.  250—251.  —  KONGENS  MINDE.  —  Frumpr.  á  cmá- 
örk,  til  afnota  í  samkvæmi,  sem  haldið  var  í  „Klúbbfélaginu" 
28.  Jan.  1841;  eintak  af  því  er  til  í  Landsbókasafninu.  J.  H.  er 
undir  kv.  —  Friðrik  6.  dó  3.  Des.  1839,  en  konunghollir  bæjar- 
búar,  Klúbb-félagarnir,  héldu  þó  uppteknum  hætti,  að  koma  sam- 
an  og  minnast  hans  á  afmælisdegi  hans.  —  Endurtekningarmerki 
eru  um  orðin  „med  Kærlighed"  í  5.  1.  hvers  er. ;  lagið  er  „Þann 
signaða  dag  vér  sjáum  enn". 

Kvæðið  var  prentað  í  Óðni  1913,  Júní-blaðinu,  og  eftir  þeirri 
endurprentun  í  3.  útg.  —  Þar  vantar  mánaðar-nafnið,  „Janú- 
ar",  en  það  er  vitanlega  í  frumútg. 

Bls.  251—252.  —  PETER  ANDREAS  MAACK.  —  Þetta  er. 
er  á  prentaðri  grafskrift,  sem  eintak  er  til  af  í  Landsbókasafn- 
inu.  Er.  er  nafnlaust,  en  Jónas  eflaust  höfundurinn;  það  hefir 
þann  svip,  að  engum  öðrum  er  trúandi  til  að  hafa  ort  það  í 
Reykjavík  á  þeim  tíma,  sem  það  er  frá. 

P.  A.  Maack  var  aldanskur  maður,  f.  í  Flensborg  1813;  varð 
verzlunarstjóri  í  Reykjavík  og  dó  þar  4.  Des.  1841.  —  Sbr.  bls. 
248—49  og  403. 

Bls.  252—253.  —  VED  EFTERRETNINGEN  OM  MAG.  S. 
DREJERS  D0D.  —  Ehr.  í  Bmf.  13,  fol.,  á  lítilli  grápappírsörk, 
hreinritað.  Fyrir  neðan  kv.  er  dagsetningin :  Rk.  16/s  U2,  og  J.  H. 
- —  Salomon  Thomas  Nicolai  Drejer  var  f.  1813,  fékk  meistara- 
nafnbót  1840  og  varð  kennari  við  dýralæknaskólann  í  Höfn.  Var 
framúrskarandi  grasafræðingur.  Dó  21.  Apr.  1842.  Jónas  hafði 
kynnzt  honum  og  þótt  mikið  til  hans  koma.  —  Hann  nefnir  hann 
í  Þingvallar-bréfinu,  sjá  II.  b.,  bls.  81.  —  í  2.  er.,  3.  1.,  á  Jónas 


—  405  — 

"við  það,  að  Drejer  stundaði  nám  sitt  mest  á  eigin  spýtur  og  sótti 
lítið  fyrirlestra  kennaranna.  í  8.  1.  er  ritað  í  ógáti  „Hvor"  f. 
„Hvo".  —  í  3.  er.,  1.  1.,  hefir  fyrst  staðið  „Men"  f.  „Og". 

Bls.  253—256.  —  MATHIAS,  MIN  UNGE  TALER.  —  Ehr. 
(frá  fyrri  hluta  ársins  1844)  á  smáörk  í  Bmf.  13,  fol.  ■ —  Eins 
konar  stæling  af  „Kalevala";  úr  því  eru  nöfnin  Váinamöinen, 
Loughi  og  Zampo,  bragarhátturinn  er  hinn  sami  o.  s.  frv.*)  ■ — 
Tilefnið  til  þessa  gamankvæðis  er  ókunnugt,  og  við  hverja  er  átt. 
—  Jónas  mun  hafa  lesið  þýðing  af  Kalevala,**)  og  lítur  út  fyrir 
að  þeir,  kunningjar  hans,  hafi  kallað  hann  sjálfan  Váinamöinen 
um  þær  mundir,  sbr.  bréf  hans  og  Gísla  Thorarensens  til  Kon- 
ráðs  Gíslasonar,  II.  b.,  bls.  189.  ■ — 

„Vall0s  Jomfrukloster"  er  bústaður  fyrir  stúlkur  af  tignum 
ættum;  það  er  nálægt  Hringstöðum  á  Sjálandi.  —  Kvæðið  hefir, 
ef  til  vill,  verið  lengra;  síðasta  línan  er  neðst  á  öftustu  bls.  á 
örkinni  og  ekkert  merki  þess,  að  þar  sé  endirinn. 

Bls.  256.  —  EFTER  ASSEMBLÉEN.  —  Tvö  ehr.  eru  til,  hið 
fyrra  í  bréfi  til  Konráðs  Gíslasonar,  ódagsettu,  en  líklega  skrif- 
uðu  3.  Marz  1844,  sjá  II.  b.,  bls.  167 — 168;  hið  síðara  í  kvæða- 
heftinu  í  Bmf.  13,  fol.,  hreinritað  og  með  fyrirsögn.  Hér  er  farið 
eftir  síðara  ehr.;  fáein  orð  eru  þar  önnur  en  í  hinu  fyrra,  sjá 
bréfið  og  það,  sem  þar  stendur  í  sambandi  við  þetta  kvæði. 

Bls.  257.  —  GRAVSANG.  —  Ehr.  á  smáblaði,  sem  Jónas 
hefir  sent  Konráði  Gíslasyni  með  bréfi  frá  Sórey,  dags.  6.  Marz 
1844;  hann  getur  þar  um  það  í  eftirmála:  „Jeg  sendi  þér  graf- 
ljóð  yfir  dönskum  sýslumanni".  —  Óvíst  er,  við  hvern  er  átt  í 
kvæðinu  og  hvort  átt  er  við  nokkurn  sérstakan,  danskan  sýslu- 
mann  hér  á  landi.  —  Nafnið  Hitterfjæld  minnir  á  Bæjarfell  hjá 
Hitárdal,  og  í  því  er  hellir,  sem  heitir  Hundahellir.  Jónas  fór 
um  þær  slóðir  1841.  Þá,  og  til  1847,  var  danskur  sýslumaður  í 
Mýra-  og  Hnappadals-sýslu,  Morten  Frederik  Lund  (d.  1852). 
Hann  hafði  aðsetur  í  Vogi  á  Mýrum.  Ekki  er  kunnugt,  að  þeim 
Jónasi  hafi  borið  neitt  á  milli.  —  „Oversat  fra  det  islandske". 
Það  er  líklega  ekki  svo  að  skilja,  að  kvæðið  sé  þýðing  af  ís- 
lenzku  kvæði,  heldur  mun  þetta  sett  í  spaugi  og  að  nokkru  leyti 
með  tilliti  til  yrkisefnisins,  örnefnanna  og  orðsins  „Vande"  í  2. 
er.,  3.  1.,  sem  er  íslenzka  orðið  vandi.  —  Danska  orðið,  sem  svar- 
ar  til,  Vaande,  hefir  nokkuð  aðra  merking  og  aðra  mynd  en  hér 
átti  við. 


*)    Um    Kalevala    sjá    Skírni    1920,    bls.    27—40    og    90 — 108,    rit- 
gjörS   eftir  dr.  Jón   Helgason,    biskup. 

**)    Jpýðing-   M.   A.   Castréns   á  sænsku   kom    út    1841. 


—  406  — 

Bls.  257—258.  —  BLOMSTERKAMPEN  I  SOR0.  Ehr.  til,. 
var  í  eigu  drs.  Joh.  Steenstrups,  prófessors,  sonar  Jap.  Steen- 
strups;  það  er  á  sérstakri  smáörk.  Dr.  Joh.  Steenstrup  hefir 
sett  það  í  minningarrit  föður  síns,  Mindeskrift  for  Japetus 
Steenstrup,  II.  (ritgj.),  bls.  54 — 55,*)  og  þessar  skýringar  með: 
„Scenen  er  i  Steenstrups  Hjem,  lysene  staa  i  de  gamle  arvede 
S0lvlysestager  med  den  lyreformede  Fod,  og  i  den  lille  Aften- 
kreds  findes  Hauch  (eller  maaske  Ingemann)  og  Fr0ken  Mat- 
hilde  Reinhardt  som  Gæster.  Steenstrup  har  forsvaret  den  Sæt- 
ning,  som  han  altid  hævdede,  at  de  „fyldte"  Blomster  ere  en 
Uting,  og  at  ingen  Gartner  formaaede  ved  sin  Kunst  at  tage 
Kampen  op  med,  hvad  Vorherre  frembragte".  —  Mathilde  Rein- 
hardt  var  dóttir  Reinhardts  prófessors,  sem  hafði  verið  kennari 
þeirra  Jónasar  og  Steenstrups.  —  Kvæðið  minnir  töluvert  á  56.. 
kv.  í  „Lyrisches  Intermesso"  í  „Buch  der  Lieder"  eftir  Heine. 

í  1.  er.,  1.  1.,  er  í  ehr.  „Aften-"  f.  „Aftens-",  sem  nú  mun 
tíðast  í  þessu  samsetta  orði,  og  í  5.  er.,  1.  1.,  er  í  ehr.  „hel"  f. 
„helt".  —  Breytingar  hefir  Jónas  gjört  nokkrar  sjálfur  í  ehr. : 
í  4.  er.,  1.  1.,  „værdige"  f.  „kærlige"  og  í  2.  1.  „sig"  f.  „sin";  og 
í  8.  er.,  3.  1.,  „den  enkelte  Rose"  f.  „de  enkelte  Roser"  (svo  Bem 
það  er  prentað  í  minningarritinu) ;  er  sú  breyting  mikils  verð  í 
kvæðinu,  eins  og  allir  geta  séð. 

Bls.  259.  —  DÆMRINGEN  ER  VELG0RENDE.  —  Ehr., 
frumrit,  af  þessari  bögu  er  í  K.  G.  31  a  á  sama  blaði  og  „Ó,  bú 
jörð"  (bls.  140 — 141),  skrifað  með  blýanti  og  mjög  óskýrt.  ■ — 
Gamanvísa  og  jafnframt  eins  konar  skopstæling  af  íslenzkri 
lausavísu   með    rímnalagi  og  rangri   áherzlu    („0jnene"). 

Bls.  259.  —  FUGLEN  OG  MYGGEN.  —  Sett  hér  eftir  hr. 
frá  dr.  Finni  Jónssyni,  prófessor.  Er  Sennilega  skrifað  eftir 
minni  Konráðs  Gíslasonar  um  það  leyti,  sem  verið  var  að  búa  2. 
útg.  undir  prentun.  í  1.  er.,  3.  1.,  „usselig"  f.  „usle",  og  í  2.  er., 
2.  1.,  „vos"  f.  „os". 

Bls.  259.  —  TAK  FOR  „SNEDRONNINGEN".  —  Ehr.  í 
kvæðaheftinu  í  Bmf.  13,  fol.  —  í  2.  er.,  4.  1.,  hefir  staðið  fyrst 
„Min  Nat  er  m0rk  og  lang".  —  „Snedronningen"  er  eitt  af  æfin- 
týrum  H.  C.  Andersens,  sem  hann  varð  heimsfrægur  fyrir.  Hann 
lauk  við  það  8.  Des.  1844.  —  Hans  Christian  Andersen  var  f. 
1801  og  dó  1875.  Hann  samdi  mesta  fjölda  skáldrita,  en  flest  er 
það  talið  lítils  virði,  nema  æfintýrin.  Jónas  þýddi  eða  umsamdi  á 
íslenzku  eitt  þeirra,  „Kærestefolkene",  „Leggur  og  skel",  sem  er- 
prentað  hér  fyrir  framan,  bls.  307 — 311.  —  í  ritgjörð  sinni  um. 


*)    Sbr.   einnig  Eimr.,  20.   ár,   bls.   130. 


—  407  — 

Jónas,  sem  er  framan-við  2.  útg.,  segir  höfundurinn  (á  bls.  XX), 
að  Jónas  og  nokkrir  íslendingar  með  honum  hafi  verið  „með  þeim 
fyrstu,  sem  viðurkenndu  H.  C.  Andersen  sem  skáld;  annars  var 
altítt  að  hæðast  að  honum  framanaf.  „Látið  þið  hann  Andra 
minn  vera",  var  Jónas  vanur  að  segja.  —  Svo  fór,  að  Danir 
kunnu  að  meta  Andersen,  sýndu  honum  vináttu  og  viðurkenn- 
ing  á  ýmsan  hátt,  reistu  honum  t.  a.  m.  minnismerki  í  lifanda  lífi. 


Bls.  261.  —  SMASOGUR  0.  FL.  —  Aftan-við  ljóðmæli  Jón- 
asar  þótti  bezt  fara  á  að  setja  hér  með  þeim  í  bindi  14  smásögur 
(o.  fl.)  eftir  hann,  flestar  frumsamdar,  og  flestar  heillegar.  — 
„Þingvallarbréfið"  og  frásögnin  um  Frakklands-ferð  Englands- 
drottningar,  sem  átt  gátu  heima  með  þessum  smásögum,  eru  iátin 
kyr  í  þeim  umgerðum,  sendibréfunum,  sem  Jónas  sendi  þau  frá 
sér  í,  sjá  II.  b.,  bls.  80—83  og  164—167.  —  Þau  2  leikrit,  sem 
Jónas  getur  um  í  bréfi  til  Jap.  Steenstrups  1.  Marz  1841,  „Kon- 
gens  Eje"  og  „Bogauktion",  sjá  II.  b.,  bls.  66,  hefðu  einnig  átt 
hér  heima,  en  af  þeim  hefir  ekki  komið  neitt  í  leitirnar.  — 
Reynt  hefir  verið  að  setja  smásögurnar  í  rétta  aldursröð,  en 
hinar  útlögðu  þó  aftast. 

Bls.  263.  —  SÝN.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  a,  í  litlu  hefti  (st.  8,5 
X  5,3  cm),  sem  er  sýnilega  úr  skóla-tímariti  eða  bekkjarblaði  (2. 
bekkjar)  úr  Bessastaða-skóla;  er  á  1.  bls.  nafn  tímaritsins,  dag- 
setning  og  tölumerki:  „Iris  —  No.  3.  —  1826  ■ —  Föstudaginn 
þann  3ja  Novmbr."  —  Fyrir  neðan  þann  blaðhaus  hefst  svo 
þessi  saga,  án  fyrirsagnar,  og  nær  aftur  á  5.  bls.  Undir  henni 
stendur  þar :  lid  . . . .  =  tvix.  Vísuna  hef ir  Jónas  einnig  skrif að 
í  ljóðakverið  sitt,  K.  G.  31  b  I,  og  er  hún  12.  kv.  bar.  Er  bar 
þessi  fyrirsögn:  „Hebreska  grammatik\in~\  (NB:  Ras.)  ■ —  Ad 
lectorem".  —  E.  fr.  er  uppskrift  af  vísunni  í  J.  S.  129,  fol., 
meðal  kvæða,  sem  sleppt  var  úr  1.  útg.  —  Þessi  hebreska  mál- 
fræði,  sem  sýnilega  hefir  átt  litlum  vinsældum  að  fagna  í  skól- 
anum,  heitir:  Kortfattet  Hebraisk  Sproglære  af  Dr.  I.  L.  Ras- 
mussen,  Lærer  i  ole  0sterlandske  Sprog  ved  Kj0benhavns  Universi- 
tet.  Kj0benhavn,  1815.  Etc.  —  §.  3.  er  um  Schva,  sem  er  eins 
konar  merki,  og  í  §.  4.  er  rætt  um  Silluk  og  Athnach,  sem  eru 
eins  konar  greinarmerki. 

—  Svefnherbergi  skólasveina  voru  uppi  á  lofti  í  skólahús- 
inu,  en  lestrarherbergi  og  kennslustofur  (efri  og  neðri  bekkur) 
voru  niðri,  hinar  síðar-nefndu  í  suðurenda  hússins. 

Bls.  261,.  —  LEMURIBUS  SACRUM.  —  Ehr.(?)  á  10.— 14. 


—  408  — 

bls.  í  sama  smáhefti  og  „Sýn"  hér  á  undan.  —  „Lemuribus 
sacrum",  þ.  e. :  helgað  öndum  framliðinna,  eða  því  um  líkt.  — 
„Hann"  í  3.  1.  aftast,  þ.  e.  „Geir",  sögupersónan,  sem  virðist 
eiga  að  vera  höfundurinn  sjálfur.  Kynni  Jónas  að  hafa  gefið 
sögupersónunni  þetta  nafn.  En  þess  er  þó  vert  að  geta,  að  einn 
af  bekkjarbræðrum  Jónasar  var  Geir  Jónsson  Bachmann.  Hann 
útskrifaðist  næsta  vor,  þ.  e.  1827.  —  Varð  prestur,  síðast  í  Mikla- 
holti;  d.  1886. 

Milli  þessara  tveggja  smásagna  í  þessu  hefti  af  „Iris"  er 
lítill  sögukafli,  sem  naumast  er  eftir  Jónas,  enda  skrifaður  með 
frábrugðinni  rithendi,  bleki  og  penna.  Hann  heitir  „Rekumaki".. 
—  Aftast  í  heftinu,  á  eftir  „Lemuribus  sacrum",  er  greinar- 
kornið  „Dýranna  meðhöndlan",  sjá  II.  b.,  bls.  203.  Virðist  það 
vera  eftir  Jónas,  skrifað  með  hans  hendi,  en  þó  ekki  allt  eins. 

Bls.  26U—265.  —  SKEMMUÞJÓFURINN.  —  Söguna  hefir 
Jónas  gert  í  skóla.  —  Gamanvísurnar,  sem  getið  er  í  athgr.,  eru 
hér  á  bls.  154 — 155.  —  „Stjarnan",  þ.  e.  sjöstjarnan;  kvöld- 
vakan  var  miðuð  við  hana.  —  „Rekja  af",  nefnil.  vefjarslöngu 
af  rakgrind.  „Sgr.",  þ.  e.  signor,  algengur  titill  áður,  sbr.  herra; 
var  hafður  um  hreppstjóra,  umboðsmenn  („administratora")  og 
helztu  bændur.  —  Sbr.  e.  fr.  aths.  við  bréf  Jónasar  til  Tómasar 
Sæmundssonar,  II.  b.,  bls.  3 — 5.,  viðv.  nöfnunum  á  sögupersón- 
unum.  E.  fr.  Bréf  Tómasar  Sæmundssonar,  bls.  48;  þar  er  nafn- 
ið  á  þjófnum  „Guðbrandur". 

Skyldi  hún  ekki  vera  búin  til  eftir  þessari  sögu,  sagan  um 
lögregluþjóninn,  sem  tók  höndum  mann  fyrir  óspektir  á  götun- 
um  og  sagði  síðan  við  hann:  „Bíddu  hérna,  maður  minn,  með- 
an  ég  sæki  handjárnin"  —  ? 

Bls.  266.  —  BROT  ÚR  GAMANLEIK.  —  Ehr.  á  smáörk 
(st.  13,5  x  9  cm)  í  Bmf.  13,  fol.  Það,  sem  verið  hefir  fyrir  fram- 
an  þetta,  hefir  týnzt,  en  neðri  hluti  3.  bls.  er  auður  og  öll  4. 
bls,  —  Er  sennilega  skrifað  um  1831.  —  „Séra  Bessi";  sbr.  vís- 
una  á  bls.  164. 

Bls.  266—281.  —  GRASAFERÐ.  —  Frumpr.  í  Fjölni,  IX., 
9 — 24  (1847).  Ehr.  af  þessari  sögu  og  fleira,  sem  þar  er  prentað, 
er  nú  týnt.  —  Útgef.  hafa  búið  til  nafnið;  þeir  geta  þess  nm.,  ;ið 
Jónas  hafi  „ekki  sjálfur  gefið  þessu  broti  neitt  nafn,  svo  menn 
viti".  —  Þeir  hafa  kallað  þetta  „brot".  Ekkert  virðist  þó  vanta, 
nema  ef  til  vill  örlítið  aftan-af.  —  í  2.  útg.,  bls.  XIX,  er  sagt,  a& 
Jónas  muni  hafa  ritað  „Grasaferðina"  um  1836.  Það  er  líklega 
byggt  á  því,  að  annað  frumsamda  kvæðið,  sem  er  hér  á  bls. 
278—279,  kom  út  í  Fjölni  það  ár,  II.,  28.  Sbr.  e.  fr.  aths.  við- 
það  kvæði  og  kvæðið  „Um  hana  systur  mína",  bls.  331. 


—  409  — 

Um  helluhnoðra  (bls.  270,  10.  1.  o.  s.  frv.),  „blessaðasta  gras 
að  drekka  af",  sjá  Urtagarðsbók  Ólafs  Ólafssonar,  Kh.  1770, 
bls.  85  („hann  leyser  slimed  fraa  briostinu,  linar  briostervide, 
eyder  gulu,  drifur  stein,  og  aa  vid  þvagstemmu").  Sbr.  einnig 
Maturtabók  Eggerts   Ólafssonar,  Kh.   1774,  bls.  87. 

Um  Eirík  í  Vogshúsum  (bls.  274,  6.  1.)   sjá  aths.  á  bls.  380. 

—  Um  Björn  í  Öxl  sjá  Þjóðsögur  Jóns  Árnasonar,  II.,  113 — 19; 
um  Þorgeirs-bola  s.  st.,  I.,  348 — 52;  skotturnar  s.  st.,  I.,  361 — 
76,  og  Lalla,  I.,  403—4. 

Um  kvæðið  á  bls.  275  og  höfund  frumkvæðisins  sjá  bls.  201 
—203  og  aths.  á  bls.  393.  —  Um  kvæðið  á  bls.  276 — 277  sjá  aths. 
á  bls.  395.  Jónas  hefir  síðar  breytt  þessari  þýðingu  sinni,  sbr. 
kvæðið    „Meyjargrát"    á   bls.   211—212. 

„Sléttu"  (bls.  279,  5.  1.  a.  n.),  þ.  e.  Melrakkasléttu. 

Grasaferð  hefir  verið  þýdd  á  dönsku  af  Margr.  Lobner  J0r- 
gensen  (Til  Fjælds  efter  Mos,  Kh.  1927)  og  á  þýzku  af  J.  C. 
Poestion  (Isl.  Dichter  d.  Neuzeit,  bls.  367 — 79)  og  Carl  Kuchler 
(Moderne  Rundschau,  Wien,  1891,  5.  h.). 

Bls.  281—290.  —  SALTHÓLMSFERÐ.  —  Ehr.  í  K.  G.  31  b 
VI.,  sem  er  smáhefti  (st.  14,2  x  8,6  cm),  með  10  blöðum  í,  skrif- 
að  með  bleki,  nema  4%  bls.  aftast,  sem  eru  með  blýanti,  en  skýr- 
ar,  nema  aftasta  bls.,  hún  er  mjög  máð  og  óljós  aflestrar. 
Fremsta  bls.  er  einnig  mjög  gölluð. 

Prentuð  áður  í  Eimr.,  3.  ár,  1897,  bls.  81—87,  útg.  af  dr. 
Finni  Jónssyni,  prófessor;  hefir  hann  sett  þar  nokkrar  skýring- 
ar  og  aths.  aftan-við,  sem  teknar  verða  upp  hér  flestar. 

Þessi  ferðasaga  er  gáskafull  gamansaga,  „eins  og  hver  mað- 
ur  getur  séð".  —  Rit  H.  C.  Andersens,  „Fodrejse  fra  Holmens 
Canal  til  0stpynten  af  Amager  i  Aarene  1828  og  1829",  sem  hann 
gaf  út  á  nýjársdag  1829,  kann  að  hafa  átt  nokkurn  þátt  í,  að 
Jónas  skrifaði  þessa  ferðasögu,  þótt  það  sé  raunar  annars  eðlis. 

—  Jónas  hefir  gengið  að  gamni  sínu  til  nokkurra  smábæja  og 
annara  staða  skammt  fyrir  norðan  Höfn  26. — 29.  Júlí  1836  og 
farið  alla  leið  norður  í  Gribskov  („Gripskóg"),  en  Salthólmur 
er  í  annari  átt;  hann  er  úti  í  Eyrarsundi,  skammt  fyrir  austan 
eyna  Amakur. 

Fyrirsögnin  er  í  ehr.,  og  ávarpið,  eins  og  hér  er  sett  með 
smáletri  fyrir  neðan  „Salthólmsferð",  en  það  nafn  hefir  Jónas 
haft  á  þessu  jafnframt;  á  bls.  19  í  skrifbókinni  K.  G.  31  b  V, 
en  sú  bls.  er  að  öðru  leyti  auð,  hefir  hann  skrifað  efst  orðin  „Úr 
Salthólmsferð";  hefir  hann  ætlað  að  skrifa  þar  erindi  úr  þess- 
ari  ferðasögu.  í  Fjölni,  IX.,  6,  er  þetta  einnig  nefnt  (af  Kon- 
ráði)    því    nafni    („Salthólmsferð,    sem    er    dagbókar-brot")    og 


—  410  — 

sömul.  í  1.  útg.,  bls.  200,  í  fyrirsögn  fyrir  2  er.  úr  þessari  rit- 
smíð  (,,Úr  Salthólmsferð,  —  dálítilli  óprentaðri  ferðasögu  eftir 
Jónas",  stendur  nm.). 

„Hveney"  (bls.  281,  3.  1.  a.  n.)  er  Hveðn;  óvíst  er,  við  hvaða 
ferð  er  átt.  —  „Lindberg"  (bls.  282,  5.  L),  þ.  e.  J.  C.  Lindberg, 
danskur  guðfræðingur  (d.  1857) ;  var  embættislaus  um  þessar 
mundir  og  mun  þá  hafa  prédikað  í  einhverju  samkomuhúsi  utan- 
við  borgina;  fyllti  flokk  þeirra  Grundtvigs-sinna.  —  „Hvur" 
(6.  1.)  ;  svo  skrifar  Jónas  oft,  eftir  framburði,  enda  gerði  Svein- 
björn  Egilsson  það  o.  fl.,  og  er  þessari  mynd  haldið  hér.  ■ — 
„Hvur  em  eg,  að  eg  líki  mér  við"  (í  sömu  1.  og  einnig  neðst), 
orðatiltæki  úr  Biblíunni.  —  „Hindenburg"  (12.  1.),  þ.  e.  G.  D. 
Hindenburg,  bóksali;  hann  gaf  út  þetta  sama  ár  „Haandbog  for 
Fodgængere"  og  er  vitnað  í  þá  bók  hér  og  neðst  á  bls. ;  það 
ráð,  sem  þar  er  gefið,  kvað  vera  á  bls.  26  í  bókinni.  —  „Tára- 
lækur"  (bls.  283,  1.  1.)  er  Taarbæk,  smáþorp  á  ströndinni  við 
Eyrarsund,  litlu  norðar  en  Klampenborg.  —  Jónas  á  hér  við 
gististaðinn  einkum,  Taarbæk-Kro,  sem  er  til  enn.  —  „Bagge  á 
Bellevue"  (11.  L),  óþekktur,  en  Bellevue  er  rétt  hjá  Klampen- 
borg,  gistihús,  nær  Höfn  en  Taarbæk  er.  —  „Markús  guðspjalla- 
mann"  (bls.  283,  1.  12 — 13) ;  óvíst,  hvað  Jónas  á  við,  ef  fcil  vill 
einhvern  mann,  sem  honum  þótti  svipaður  einhverri  mynd  af 
Markúsi  guðspjallamanni.  —  „Strandmyllu"  (17.  1.),  þ.  e.  Strand- 
m0lle,  2 — 3  km.  fyrir  norðan  Taarbæk;  pappírsmylla.  Þar  er  nú 
lítið  húsaþorp.  —  „Ólafur"  (23.  L),  sbr.  „Láfa"  í  4.  1.  vísunnar, 
þ.  e.  Ólafur  Johnsen  (Einarsson),  sbr.  bls.  285;  ■ —  síðar  prófast- 
ur.  —  Þórður  Daníelsson  (28.  1.)  var  vélameistari  í  Strand- 
myllu.  Hann  var  bróðir  Þorsteins  á  Skipalóni.  „Þórður  var  dugn- 
aðarmaður  og  gjörvulegur  ásýndum"  (Páll  Melsted).  Ólafur 
Johnsen  hefir  sennilega  verið  hjá  honum  þetta  sumar.  ■ — i  „Ved- 
bekk"  (bls.  284,  2.  L),  þ.  e.  Vedbæk,  nokkru  norðar  en  Strand- 
mylla,  um  7  km.  frá  Taarbæk.  —  „Fuglehave-gaard"  (6.  L),  rétt- 
ara  Folehave(-gaard),  nokkru  norðar  en  Vedbæk  (um  2V%  km.). 
—  „Hirschholm"  (8.  1.)  kallast  nú  H0rsholm;  smábær,  um  3  km. 
frá  sjó  og  um  5  km.  norðar  en  Vedbæk.  —  „Gribbskógur"  (1.  er., 
1.  L),  Gribskov;  stór  skógur  á  Norður-Sjálandi,  vestan-við  Es- 
rom-S0,  um  15 — 20  km.  fyrir  norðan  H0rsholm.  Erindið  um  hann 
er  í  1. — (3.)  útg.,  en  dálítið  öðruvísi  (breytt  af  útgeföndunum?) : 

Gekk  eg  í  Gripskógi,  þá  var  dauflegt, 

gola  þaut  í  laufi,  er  dagskvöldi  á 

flaug  örn  yfir,  þutu  vargar 

ormur   skreið   í   mosa;  und  viðarrótum. 


—  411  — 

„örn  flýgur  yfir",  sbr.  Völuspá,  59.  er.,  5.  1.  —  „Friðriksborg" 
(bls.  285,  1.  1.),  hin  fagra  konungshöll,  er  nokkru  fyrir  sunnan 
Gribskov;  bærinn  Hiller0d  er  þar  hjá.  ■ —  „Ulriksen"  gestgjafi 
(5.  1.)  og  „Bekker"  leikhússtjóri  (6.  1.)  óþekktir  danir  í  Frið- 
riksborg  (Hiller0d) ;  sömul.  sjónleikurinn  „Kotzebues  Mord",  ■ — 
sem  hefir  verið  um  hinn  þýzka  rithöfund  Aug.  Friedr.  Ferd.  v. 
Kotzebue,  er  var  myrtur,  eða  réttara  sagt  veginn,  á  götu  í  Mann- 
heim  23.  Marz  1819.  —  „tigris  aspera  Gætulusve  leo"  (18. — 19. 
1.),  grimmt  tigrisdýr  eða  getúlskt  ljón;  tekið  úr  kvæði  eftir  Hora- 
tius,  23.  kv.  í  I.  bók.  —  „Ólafur"  —  „Johnsen"  (20.— 25.  1.),  cá 
sem  getið  er  á  bls.  283  (sbr.  aths.).  — ■  „Múrmeistarinn  (23.  1.), 
óþekktur.  —  „Afmors"  (í  4.  1.  í  er.),  gamall  rímnaskálda-rit- 
háttur  f.  Amors.  —  „jómfrú  Lichtenstein"  (bls.  286,  3.  1.),  stúlka 
hjá  Ulriksen  gestgjafa  ( =  „falleg  stelpa",  bls.  285,  9.— 10.  1.) ; 
óþekkt.  —  „Sólin  upprunnin  er"  o.  s.  frv.,  upphaf  á  gömlum 
sálmi,  sem  heitir  „Morgunsöngur  á  föstudögum";  hann  er  í 
sálmabókinni  frá  1751  á  bls.  739 — 42;  þýðing  á  dönskum  morg- 
unsálmi:  „Nu  rinder  Solen  op  —  af  0sterlide,  —  forgylder  Klip- 
pens  Top  —  og  Bjergets  Side";  o.  s.  frv.  Nokkur  erindi  af  hon- 
um  eru  enn  í  dönsku  sálmabókinni  (nr.  58)  ;  hann  er  eftir  Thomas 
Kingo.  —  „Baksverði"  (9.  1.),  þ.  e.  Bagsværd,  sem  er  þorp  eitt, 
nokkru  fyrir  sunnan  Fures0,  um  9  km.  frá  sjó,  fyrir  norðan  Höfn. 
Mun  vera  um  30  km.  gangur  þangað  frá  Friðriksborg,  þá  leið, 
sem  Jónas  hefir  farið,  sbr.  framh.  —  „Povelsen"  (6.  1.  að  neðan), 
líklega  sami  maður  og  Paulsen  skógarfógeti,  sem  nefndur  er  í 
4.  1.  a.  n.;  ókunnugur,  en  hefir  líklega  verið  umsjónarmaður  yfir 
„Frederiksborg  Dyrehave"  (4.  1.  a.  n.) ;  sá  skógur  og  „Preste- 
vangen"  eru  skammt  fyrir  suðvestan  Friðriksborg.  —  Liller0d  og 
Lynge  (3.  1.  a.  n.)  eru  fyrir  sunnan  Friðriksborg  (Hiller0d); 
það  mun  vera  um  lx/z  km.  til  Liller0d  og  þaðan  um  5  V2  km.  til 
Lynge,  sem  er  vestar,  inni  í  miðju  landi.  ■ —  „Madame  Ander- 
sen"  er  ókunn  að  öðru  leyti.  —  „Slotsforvaltarann"  (bls.  287, 
1. — 2.  1.),  nefnil.  í  Friðriksborg.  —  „Christjana  með  óyndið"  og 
„Forstaad  Lund"  ókunn  (bls.  287,  2.-3.  1.).  —  „Þorkelsskógur" 
er  Terkelskov,  milli  Lynge  og  Farum  (4.  1.).  —  „hvurt"  (7.  1.), 
f.  hvort,  svo  í  ehr.,  eftir  framburði;  kemur  víðar  fyrir  og  er  lát- 
ið  halda  sér  þar.  —  „Forchhammer"  (7.  1.)  er  jarðfræðingurinn 
Johan  Georg  F.,  prófessor  (f.  1794,  d.  1865),  kennari  Jónasar.  • — 
„Farum-kró"  (8.  1.),  í  þorpinu  Farum,  norðan-við  Farum-S0, 
fyrir  vestan  Fures0.  —  „Skógurinn  prestsins"  (10.  1.),  nefnil.  í 
Farum;  þar  er  kirkja  og  prestssetur.  —  „N0rskógur"  (1.  er.,  1. 
1.),  þ.  e.  N0rre-Skov,  vestan-við  Fures0.  —  „Hárskógur"  (2.  er., 
1.  1.),  er  Hareskov,  sunnan-við  Fures0,  skammt  fyrir  norð-vestan 

KIT   J.   HALLGR.   I.  27 


—  412  — 

Bagsværd.  —  Erindið  er  prentað  áður  í  l.( — 3.)  útg.  —  „Map- 
ús  Hákonarson"  (bls.  288,  5.  1.),  síðast  prestur  að  Stað  í  Stein- 
grímsfirði.  —  „Sörensen"  (8.  1.),  óþekktur.  —  „Scháffer"  (í  9.  1. 
í  er.),  sama  sem  „fjárkona"  (í  1. — 2.  I.),  sem  er  eins  konar  út- 
legging  af  nafninu;  „madama  Scháffer"  hefir  haft  veitingatiald 
í  „Dyrehaven",  sbr.  næstu  bls.  —  Jónas  hefir  gist  tjaldbúð  henn- 
ar  aftur  síðar;  í  vasakveri  hans  frá  1840  er  í  spjaldhylkinu  bréf 
til  hennar,  sem  hún  hefir  þó  aldrei  fengið;  það  er  svona: 

Kære  Madam  Scháffer! 
Jeg  kender  godt  Deres  Ærende  og  kan  lige  saa  godt  g0re 
Dem  min  Undskyldning  skriftlig  som  mundtlig.  Men  De  kender 
mig-  ikke  endnu,  ti  ellers  maatte  De  vide,  jeg  havde  ops0gt  Dem 
i  Skoven  af  mig  selv. 

Mine  Penge  af  Rentekammeret  er  endnu  ikke  komne  og 
imidlertid  har  jeg  ingenting  selv.  Et  Bes0g,  som  jeg  ikke  kan 
afvise  og  som  paa  den  anden  Side  ikke  tillader  mig  at  modtage 
andre  saalænge,  g0r  mig  umuligt  at  tale  med  Dem  personlig. 
Men  det  skal  ske  snart,  og  som  jeg  haaber  til  alle  Parters  Til- 
fredshed. 

Khvn.  TA  43.  Deres 

J.  Hallgrím8son. 

Madama  Scháffer  fékk  sitt;  í  skilagrein,  sem  Brynjólfur 
Pétursson  gerði  Jónasi  í  bréfi,  dags.  13.  Jan.  næsta  ár,  segir 
hann:   „Mad.  Scháfer  afhent  í  konvolúti  6  rd.". 

Staðirnir,  sem  nefndir  eru  neðst  á  bls.  288,  eru  fyrir  norð- 
an  og  norð-austan  Bagsværd;  Frederiksdal  er  norður-við  Fure- 
s0,  en  Lyngby,  Jægersborg  og  Ordrup  eru  í  stefnu  þaðan  út  að 
Eyrarsundi,  dálítið  suður  á  við.  —  „Nielsen"  (bls.  289,  8.  1.) 
þekkist  ekki  frekar.  - —  „Ari"  (9.  1.),  sem  virðist  hafa  átt  að 
gæta  tjalds  Nielsens,  mun  vera  Ari  Arason  frá  Flugumýri;  hann 
„lá  í  tjaldi  í  Dyrehaven  og  hafði  þar  jafnvel  einhverjar  veit- 
ingar"  (Páll  Melsted).  —  „í  nótti  var"  (8.  L),  alþýðlegt  orðatil- 
tæki,  fyrir  „í  nótt,  eð  var".  —  Kvæðið  á  bls.  289  er  á  öftustu 
bls.  handritsins.  Það  hefir  verið  borið  lengi  í  vasa  og  nuddast  á 
það  gat,  og  skriftin  máðst  öll.  Hér  virðist  hafa  verið  þessi  3 
erindi,  en  6.  1.  af  2.  er.  hefir  aldrei  verið  skrifuð  á  sínum  stað 
og  engin  eyða  er  þar  fyrir  hana;  hún  hefir  gleymzt,  en  hún  virð- 
ist  hafa  verið  skrifuð  fyrir  neðan  síðasta  er.,  að  því,  er  helzt 
verður  ráðið.  Innan  hornklofa  eru  sett  eftir  ágizkun  þau  orð, 
sem  ekki  verða  lesin.  —  Fyrsta  orðið  sést  óljóst,  og  tekst,  ef  til 
vill,  síðar  að  lesa  það  rétt.  Sömuleiðis  2  línur  neðst  á  bls.  > — 
Þær  3  línur,  sem  eru  á  bls.  290  hér,  eru  skrifaðar  langsum  við 


—  413  ~- 

hliðina  á  erindunum,  milli  þeirra  og  kjalarins.  • —  Á  eftir  orð- 
inu  „klukkan"  er  lítil  eyða  í  ehr. 

Bls.  290—296.  —  HREIÐARS-HÓLL.  —  Frumpr.  í  Fjölni, 
IX.,  28 — 31  (1847).  Þetta  eru  2  brot,  upphaf  sögunnar  og  mikill 
hluti  sendibréfs,  sem  hefir  átt  að  skjóta  inn  í  hana.  Ehr.  er  glat- 
að,  og  verður  nú  ekki  séð,  hvort  aths.  nm.  á  bls.  290  er  eftir  höf- 
undinn  eða  útgefendurna.  —  Bls.  291,  2.  1.:  „eftirtektarverðir", 
frumpr.  „eftirtektaverðir".  —  L.  10  o.  frv. :  Stjórnarráðsbréfin 
um  friðun  fornminja  hér  á  landi  voru  gefin  út  19.  Apr.  1817.  > — 
L.  27:  „klaklaust",  frumpr.  „klakklaust",  eins  og  oft  er  sagt.  - — 
Bls.  292,  14.  1.:  „vor",  frumpr.  „vorar".  —  2.  1.  a.  n.:  „1.  s.  g.", 
þ.  e.  „lof  sé  guði";  algeng  skammstöfun  í  sendibréfum,  og  raun- 
ar  þessi  setning  öll.  —  Bls.  293,  2.- — 3.  L:  „ef  kaupmaðurinn  tek- 
ur  hana  af  mér",  nefnil.  til  sendingar  til  Hafnar,  —  til  Jónasar, 
sem  bréfið  á  að  vera  skrifað.  —  6. — 7.  L:  „betur  rita  krumma- 
klær";  úr  vísu  séra  Jóns  Þorlákssonar  á  Bægisá  um  skrift  fóst- 
ursonar  hans,  Jóns  Sigurðssonar  (Bægisár-kálfs),  í  Ljóðabók 
hans,  síðari  deild,  bls.  400;  5.  1.  er  þar  svo:  „betur  skrifa 
krummaklær".  —  Bls.  294,  4.  L:  „settumst",  frumpr.  „settust- 
um",  eins  og  sagt  er  í  daglegu  tali.  —  Bls.  295,  3.  1.:  „horgreip", 
svo  frumpr.;  „harðgreip"  heitir  efsti  hálsliðurinn,  og  mun  hér 
átt  við  hann. 

Bls.  296—297.  —  KLAUFLAXINN.  —  Frumpr.  í  Fjölni, 
IX.,  35  (1847).  —  í  fornum  sið  var  bannað  hér  á  landi  að  eta 
kjöt  á  föstunni;  mátti  jafnvel  ekki  nefna  það  þá  á  nafn,  heldur 
kalla  það  „klauflax".  Var  þetta  nefnt  „að  sitja  í  föstunni",  og 
hélzt  langt  fram  yfir  siðaskipti.  Segja  þeir  Bjarni  Pálsson  og 
Eggert  Ólafsson  í  ferðabók  sinni  (bls.  25),  að  í  Kjósarsýslu  sé 
ekki  skammtað  hangið  kjöt  frá  því  á  sprengikvöld  og  til  páska, 
né  nefnt  kjöt;  að  vísu  sé  þetta  í  gamni,  og  reyni  sumir  að  fá 
aðra  til  að  brjóta  þessa  reglu,  svo  að  þeir  missi  af  páskakjötinu, 
en  það  lá  við,  ef  út  af  var  brugðið.  —  Margir  munu  einnig  hafa 
trúað  því  með  sjálfum  sér,  að  það  væri  synd  að  nefna  kjöt  á 
föstunni.  Segir  Jón  Árnason  það  í  þjóðsögum  sínum,  II.,  574,  að 
almæli  sé,  „að  þeir,  sem  vildu  „sitja  í  föstunni",  en  varð  bó  á, 
að  gá  ekki  að  sér",  hafi  grátið  beisklega  þá  yfirsjón  sína.  Bend- 
ir  hann  á  þessa  sögu  Jónasar  í  því  sambandi  og  prentar  hana 
upp.  —  Þessi  siður  hélzt  enn  við  í  tíð  Jónasar  og  líklega  fram 
um  miðja  síðustu  öld  sums  staðar.  Var  þetta  eins  konar  leikur, 
því  að  menn  leituðust  við  að  fá  hver  annan  til  að  nefna  kjöt,  — 
og  flot,  sem  ekki  mátti  nefna  heldur;  það  var  kallað  afrás.  — 
Sbr.  e.  fr.  frásögn  í  almanaki  Þjóðvinafélagsins  1929,  bls. 
(96)— (97). 

27* 


—  414  — 

Bls.  297—298.  —  AÐ  TYGGJA  UPP  Á  DÖNSKU.  —  Frum- 
pr.  í  Fjölni,  IX.,  36—37  (1847).  —  Um  Hjörleif  sterka,  Árnason, 
sjá  Þjóðsögur  Jóns  Árnasonar,  II.  b.,  bls.  152 — 58.  Þar  er  sagt 
frá  því,  að  Hjörleifur  hafi  eitt  sinn  borið  stóra  eikarkistu  með 
72  fjórðungum  af  járni  í,  og  bent  á  það  nm.,  að  Jónas  ýki  ekki 
í  þessari  sögu.  —  Sbr.  e.  fr.  Endurminn.  Páls  Melsteds,  bls.  101, 
ísl.  sagnaþ.,  I.,  bls.  97 — 121,  og  Þjóðsögur  Sigf.  Sigfússonar, 
X.  b.,  bls.  86  o.  frv.,  einkum  bls.  100.  —  Þessi  saga  var  þýdd  á 
norsku,  líklega  af  Ólafi  Felixsyni  („Heimhug",  1898).  • —  Eftir 
tilvísun  drs.  Halldórs  Hermannssonar,  prófessors. 

Bls.  298—302.  —  STÚLKAN  í  TURNINUM.  —  Frumpr.  í 
Fjölni,  IX.,  48 — 51  (1847).  ■ —  Þýzk  útlegging  af  þessari  smá- 
sögu  er  til,  eftir  J.  C.  Poestion  (Isl.  Dichter  d.  Neuzeit,  bls. 
379 — 82)  og  önnur  dönsk,  eftir  J.  R.  Zerlang  (111.  Tidende,  Juni 
1897;  eftir  tilvísun  dr.  Halldórs  Hermannssonar,  prófessors). 

Bls.  302—305.  —  FÍFILL  OG  HUNANGSFLUGA.  —  Frum- 
pr.  í  Fjölni,  IX.,  25—27  (1847).  —  J.  C.  Poestion  lagði  þessa 
sögu  út  á  þýzku  (Isl.  Dichter  d.  Neuzeit,  bls.  382 — 84). 

Bls.  305—307.  —  FUNDURINN.  —  Frumpr.  í  Fjölni,  IX., 
42—44  (1847).  —  Dr.  theol.  Joh.  Peter  Hebel  var  býzkur  rithöf- 
undur  og  skáld,  f.  1760,  d.  1826.  —  Falún  er  mikill  eirnámabær 
í  Dölum  í  Svíaríki.  —  Um  atburði  þessa,  námuhrunið  í  Falún- 
um,  þegar  maðurinn  fórst  þar,  og  endurfund  líks  hans,  sem 
fornvina  hans  þekkti,  lifir  enn  sögn  þar  í  bænum.  Er  sagt,  að 
maðurinn  hafi  heitið  Mats,  kallaður  Fet-Mats,  og  verið  Israels- 
son,  en  stúlkan  verið  dóttir  Jónasar  Pehrsonar,  er  var  einn  af 
þeim,  sem  áttu  hluta  í  námunni  (Falu  gruva).  —  Sbr.  Lesbók 
Morgunblaðsins,  III.,  48.  tbl.  ■ —  Eftir  sögunni  á  maðurinn  að 
hafa  farizt  1759  og  fundizt  aftur  1809,  en  jarðskjálftinn  í  Lissa- 
bon  varð  1.  Nóv.  1755,  og  næsta  ár  hófst  sjö  ára  stríðið.  —  í 
námunni  (námnum)  hafa  oft  orðið  hrun;  eitt  hið  stórkostlegasta 
árið  1687,  en  óvíst  er,  hvaða  ár  það  hrun  varð,  sem  hér  er  um 
að  ræða. 

Lusíumessa  (3. — 4.  1.  í  sögunni)  er  13.  Des.  —  Málmnem- 
arnir  eru  kallaðir  járnnemar,  en  í  Falu-námu  er  ekki  járnnám, 
heldur  er  þar  unnið  einkum  gull  og  silfur,  auk  eirs.  —  Bls.  306, 
3.  1.  a.  n.,  „sín",  frumpr.  „sinnar". 

Bls.  307—311.  —  LEGGUR  OG  SKEL.  —  Frumpr.  i  Fjölni, 
IX.,  54 — 57  (1847).  Þar  er  sett  þessi  aths.  nm. :  „Sb.  Kjæreste- 
folkene  í  Nye  Eventyr  af  H.  C.  Andersen,  Kjöbenhavn  1844".  — 
Um  hann  sjá  aths.  á  bls.  406.  Álitið  er,  að  hann  hafi  ritað  bað 
æfintýri  síðla  sumars  árið  áður.  —  Árið  1830  varð  hann  :njög 
ástfanginn  af  stúlku  (sem  hét  Riborg  Voigt),  en  hún  giftist  þá 


<  —  415  — 

öðrum.  En  9.  Júlí  1843  sá  hann  hana  loks  aftur  af  hendingu 
(ásamt  manni  hennar  og  börnum).  - —  Getur  verið,  að  Jónasi 
hafi  fundizt  sem  eitthvað  svipað  hefði  komið  fyrir  hann  sjálf- 
an,  og  að  það  hafi  þá  orðið  til  að  ýta  undir  hann  að  þýða  þetta 
æfintýri. 

Bls.  311—313.  —  MARÍUBARNIÐ.  —  Frumpr.  í  Fjölni,  IX., 
45 — 47  (1847.  Þar  er  þessi  aths.  nm. :  ,,Sama  sagan  stendur 
lengri  í  Nýársgjöf  hana  börnum,  frá  Jóhanni  Halldórssyni,  1841, 
á  44.  bls.".  • —  Hún  er  úr  „Hausmárchen"  þeirra  bræðra  Jakobs 
og  Wilhelm  Grimm,  er  lengri,  en  Jónas  hefir  ekki  þýtt  hana  alla. 

MATTHÍAS  ÞÓRÐARSON. 


EFNISYFIRLIT. 


Bls. 
Ort    heima   1826 — 32. 

Batteriski  syndarinn   .  .  5 —     7 

Ad  matrem  orbatam    .  .  7 —     8 

Til   Keysers    8 

In    aquilonem    nocturn- 

um    9 

Að    bón  Jóhanns  Árna- 

sonar 9 

Skraddara-þankar      um 

kaupmanninn    10 —  11 

Ad    amicum     11 —  18 

Kvölddrykkjan    18 —  20 

Occidente  sole    20 —  21 

Sumardagsmorguninn 

fyrsta    21 —  22 

Undir  annars  nafni    .  .  .  22 —  23 

Ferðalok    23—  25 

Galdraveiðin     26 

Möðruvalla-steinhús    .  .  27 

Nótt   og-   morgunn    28 —  29 

Við     burtför     stiftamt- 

manns    Hoppe     29 —  31 

La  belle    31—  32 

Söknuður     32 —  33 

Við  dauða  frú  Guðrún- 

ar   Stephensen             .  .  33 —  35 
Ritað      í     minningabók 

N.    K 35—  36 


Ort  erlendis   (og  heima) 
1832—39. 

í   spánska  sjónum    ....  39 —  40 

ísland 40 —  42 

Vísur    íslendinga    42 —  44 

Um    hana    systur    mína  44 

Heiðlóar-kvæði     45 

Saknaðar-ljóð    45 —  48 

Móðurást    49—  50 

Gunnarshólmi     50 —  53 


Bls. 

Jónas  Tómasson    53 —  54 

Kveðja     íslendinga     til 

Alb.    Thorv 54 —  57 

Til  herra  Páls  Gaimard  57 —  59 

íslands-minni   59 

Kveðja     íslendinga     til 

séra   í>org.    Guðm.    .  .  59 —  61 


Ort   heima   1839 — 42. 

Víti 65 

Fremri-námar    65 —  66 

£>ökk   íslendinga  til 

Alb.    Thorv 66 —  69 

Sólseturs-ljóð     69 —  74 

Magnúsar-kviða    74 —  79 

Alþing  hið  nýja.   (1840)  79 —   81 

Hulduljóð     82 —  88 

Heima 88 —  89 

Eftir  Tómas  Sæmunds- 

son     89 —  91 

Viðbót     92 

Fjallið   Skjaldbreiður    .  93 —  95 

Aldarháttur     96 

Á  gömlu  leiði    96 —  97 

Bjarni   Thorarensen   ...  97 —  98 

Séra  Stefán  Pálsson    .  .  98 — 100 
Við  jarðarför  Jóns  Sig- 

hvatssonar     100 — 102 

Séra    Þorsteinn    Helga- 

son    102 — 104 

Guðm.      kaupm.      Guð- 

mundsson     104 — 105 

Ásta     106 

Óhræsið    106 — 108 

Grátittlingurinn    108 — 111 

Andvökusálmur     111 — 112 

Á       sumardagsmorgun- 

inn  fyrsta   112 — 113 

Til  Finns  Magnússonar  113 


—  418  — 


Bls. 
Ort  erlendis  eftir  1842. 

Annað   kvæði   um  alþing. 

(1843)    117—118 

Kveðja  til  Uppsala-fund- 

arins  1843    118 — 120 

Úti  í  Vestmanneyjum  .  120 — 121 
Annes    og    eyjar    122 — 128 

1.  Ólafsvíkurenni    .  .    122 

2.  Hornbjarg     122 — 123 

3.  Drangey    123 

4.  Kolbeinsey 123 — 124 

5.  Máney    124 

6.  Skrúðurinn' 124 — 125 

7.  Suðursveit    125 

8.  Réttarvatn 125—126 

9.  Hestklettur    126 

10.  Arnarfellsjökull  .    126 — 127 

11.  Sogið     127 

12.  Tómasarhagi    127 — 128 

Einbúinn    128 

Móðurmissir    128 — 129 

Eftir  Maren  Havsteen   .    129 

Til   móður  minnar    ....    129 — 130 

Dalvísa    130 — 131 

Sláttuvísa    131 — 132 

Alsnjóa     132 — 133 

Ég    bið    að    heilsa    133 

Til    Gísla   Thorarensens   134 
Hví  skyldi  ég  ei  vikna 

við    134 — 135 

Formannsvísur    135 — 139 

I.   Framróður    135 — 136 

II.   Seta 137—138 

III.  Uppsigling     138 — 139 

Ég  ætlaði  mér  að 

yrkja  — 139—140 

Ó,    þú   jörð    —    140 — 141 

Stökur     141 

Sólhvcrf 142 

Jólavísa    142 

Á  nýjársdag.    (1845)     ..    142 — 143 
Að  vaði  liggur  leiðin  ■ —  143 

Vorvísa     143 — 146 

Líkur  sínum 146 

Helvíti     146 — 147 

Leiðarljóð    147—149 

Gamanvísur. 

Fyrstu   vísurnar    153 

1.  Ég  á  þessi  föt   ....    153 

2.  Mál    er   1    f  jósið    .  .    153 


Bls. 
Dalabóndinn   1   óþurkn- 

um    153 

Skólaglettur    154—155- 

Um    Benedikt    Schev- 
ing    154 

Cura      til      Magnúsar 
fraters    154 

Til  Búa  Jónssonar    .  .    154 

Hjörleifs   reiði   —    .  .    154 — 155 
Um     stúlku,     sem     reið 

með    skugghatt     ....    155 

Sníkjudallurinn    155 

Staka    156 

Læknirinn    156 

Marsvínareksturinn    ...    156 — 157 

Skipkoma     157 

Óskaráð    157 — 158- 

Til     Brynjólfs     Péturs- 

sonar     158 — 160' 

Kveifar     160 

Niðurlagsorð     úr     bréfi   160 

Verzlunarólagið     160 — 161 

Afmælisvísur  til  Brynj. 

Péturssonar     161 

Borðsálmur 162 — 164 

Séra    Bessi    164 

Bósi    165 

Sunnan-pósturinn     ....    165 
Hallgrímur  veslingur    .    165 — 166 

Fingurbjörgin    166 

Bágindi 166 — 167 

Sparnaður    167 

Valdi      167 

Málsvörn    168 

Um    Mosfellinga    168 

Skáldið  mitt  — 168 

Rímna-stælingar     168 — 170' 

1.  Meyjar-hjarta 168 — 169 

2.  Hárið    169—170 

Rímnaerindi    170 

Nýhenda     170 

Þorkell    þunni    170 — 172 

Tíkar-Mangi    172 — 173 

Litla  Dóra 173 

Veðurvlsur    173 — 174 

1.  Hart  vor 173 

2.  Vornæðingur     ....    173 

3.  Sunnanvindur    ....    173 — 174. 

4.  Sumarhret    174 

5.  Molla    174 

6.  Niðaþoka    174 

7.  Rigning     174 

8.  Útsynningur    174 


—  419 


Bls. 

Robb  og  Grímur 175 

Skrælingja-grátur    ....    176 — 177 

Kaupfararskál 177 — 178 

Ólund  2  og  Ólund  3  og 

15   eru   nú    178 

Gamanvísur    til    Brynj. 

Péturssonar    179 

I.  Alsherjargoðinn    .  179 
II.  Um    það,    hvernig 
alsherjargoðinn 
skrifar  á  móti  þér 
á    20    örkum    ....    179 

Til    Gísla    179—181 

Hugnun    181 — 182 

Gamanvísur  til  Halldórs 

Kr.   Friðrikssonar    ..    182 — 183 
Ein    velmeint    bænará- 

minning    183 — 184 

Brot. 

Iðrunarvísur     187 

Ólán!      187—188 

Grenið     188 — 189 

Augun    þín    189—190 

Úr  kvæði   um  víkinga- 

ferðir    190 

í   Öxnadal    191 


í'ý'öingar. 

Upphafið  af  „Carric- 
thura"     

Physica  necessitas   .... 

Kvæði  eftir  Horatius  . 
I.   Cur  me  querelis  etc. 

Quis    multa    gracilis    .  . 

Lofsöngur.  Eftir  Claus 
Frimann     

í  kirkjugarðinum.  Úr 
„Aladdin".  Eftir  Ad- 
am   Oehlenschlager    . 

Kvæði  eftir  Schiller    .  .    203 

I.  Dagrúnar-harmur  203 

II.  Meyjar-grátur  .  .    211 

III.  Alheims-víðáttan  212 

Kvæði  eftir  Joseph  Ad- 
dison    215 

Úr  leikritinu  „Carl  den 
Femtes  D0d".  Eftir 
Carsten   Hauch    216 


195- 

-196 

196- 

-197 

197- 

-199 

197- 

-198 

198- 

-199 

200—201 


201—203 
215 
211 
212 

215 


!16 


-218 


Bls. 
Smákvæði  eftir  Heine  .    218 — 228 
I.  Ómur    alfagur    ..    218 — 219 
II.   Berst        mér        þá 

hjarta  — 219 

III.  Álfareiðin     219 — 220 

IV.  Næturkyrð 220 

V.  Strandsetan    221 

VI.   Márinn   forvitni    .    221 

VII.  Hispursmey    222 

VIII.  Fegin  í  fangi  mínu  222 

IX.   Vorvísur 223 

X.  Lán,      er     vilt     ei 

láta   mér  - —    ....    223 
XI.  Hlegið   var  og 

sungið    —    223 — 224 

XII.   Strit      225 

XIII.   Sæunn  hafkona    .    225 — 228 

Illur  lækur!    228 — 229 

Ég  vil  kyssa!  Eftir  A. 

v.    Chamisso    229 — 230 

Nihilismi.     Eftir    L.    A. 

Feuerbach    231 

Upphafið    af    „Abels 
D0d".  Eftir  Fr.  Palu- 

dan-Miiller 232 — 233 

Arngerðar-ljóð.       Eftir 

P.   L.  M011er    233—235 


Á  dönsku. 

Den    19.    Juni   1829    239 

Ved  en  Fest  i  Reikevig  239 — 241 

Julesang  for  B0rn   ....  241 — 243 

Impromtu  paa  Bal   ....  243 

Serenade    243 — 245 

Den    16.    Martii    1831    ..  245 — 246 

Solhverv     246 — 247 

Til  lille  Marie  Maack   .  .  248 — 249 

Den   28.    Juni    1840    249 — 250 

Kongens    Minde     250 — 251 

Peter  Andreas  Maack   .  251 — 252 
Ved  Efterretningen  om 

Mag.    S.    Drejers    D0d  252 
Mathias,   min  unga  Ta- 

ler  —    253—256 

Efter   Assembléen    ....  256 

Gravsang    257 

Blomsterkampen  i  Sor0  257 — 258 
Dæmringen    er    velg0r- 

ende     259 

Tak     for    „Snedronnin- 

gen"     259 


420 


Bls. 
Smásögur  o.  fl. 

Sýn    263 

Lemuribus  sacrum   ....  264 

Skemmuþjófurinn     264 — 265 

Brot  úr  g-amanleik   ....  266 

GrasaferS    266 — 281 

Salthólmsferö     281—290 

HreitSars-hóll    290 — 296 

Klauflaxinn    296—297 


Bls. 
Aö  tyggja  upp  á  dönsku   297 — ?<iS 
Stúlkan   í   turninum    ..    298 — 302 
Fífill   og   hunangsfluga   302 — 305 
Fundurinn.    Eftir    J.    F. 

Hebel     305—307 

Leggur    og    skel.    Eftir 

H.    C.    Andersen    307 — 311 

Maríubarnið.    (Úr  þjó?S- 

versku) 311—313 


UPPHÖF  LJÓÐMÆLANNA. 


Bls. 
Að  utan  og  sunnan  og  aust- 

an  eg  spyr   177 

Að  vaði  liggur  leiðin   143 

Af  Vejen,   h0viske   Piger  og 

Mænd    257 

Aldrei  sá  eg  mjðrri  mann   . .  179 

Allt  hef   ég  af   ófum   mínum  146 

Austast    fyrir    öllu    landi    . .  124 

Á  ég  mér  kvæða  efni  mörg  166 

Ár    var    alda    11 

Ástarstjörnu  yfir  Hraun- 

dranga    23 

Ástkæra,   ylhýra  málið    ....  106 

Bar  mig  á  brenndum  auri  .  .  65 
Báglega    tókst    með     alþing 

enn    176 

Benedikt  Scheving  skæður  154 

Bessi   á  sér   berhross    164 

Bíum,  bíum,  barnið  góða!   .  .  201 

Bláa   vegu   33 

Bóndinn    situr    á    bæjarstétt  168 

Bósi!    geltu,    Bósi   minn!    .  .  .  165 

Bræður   munu    berjast    118 

Bræðurnir   sigldu    báðir    .  . .  123 

Buxur,  vesti,   brók  og  skó    .  153 

Búðaloka  úti  ein    174 

Byr  um   gráð   þig   beri    ....  147 

Dagens  Herre,  stolt  og  sk0n  246 
„Dáinn,  horfinn!"  ■ —  Harma- 

fregn     89 

Der  sad  en  Fugl  bag  Skyens 

Ryg    259 

Det  var  sig  engang  en  gam- 

mel  Mand    250 

Dóri,  litli,   dreptu  yður    182 

Drottinn  gaf  og  hann  drott- 

inn    tók    117 

Du  lille  Flok  i  fjerne  Nord  249 
Dunar      I      trjálundi,      dimm 

pjóta   ský    211 

Dýrðlegt  er  að  sjá    100 


Bls. 
Dæmringen     er     velg0rende 

for   0jnene    259 

Dönum  verður  hér  allt  að  ls  160 
Efnið  fór,  en  andinn  þraut  160 
Efst    á    Arnarvatns-hæðum     125 

Eg   á   bágt    187 

Eg  er  kominn  upp  á  það    .  .    167 

Eg    er    sá    geisli     212 

Eg   ætlaði    mér  að   yrkja    .  .    139 

Eilífur    guð    mig    ali     142 

Eilífur  snjór  í  augu  mín  .  .  132 
Einatt  hefi  eg  átt  við  skarn  160 

Ein   er   upp   til   f jalla    106 

Ein  situr  úti    66 

Enginn  grætur  íslending  .  .  141 
Ensom,    halvset    af    Himlens 

Sol    239 

Er  hann  að  syngja  enn  sem 

fyr    170 

Ég  með  göldrum  get  að  sjá  158 
Ég  skal  kenna  þér  að  þjóna  157 
Ég  uni  mér  ekki  úti  í  Máney  124 
Ég  veit  það   eitt,  að   enginn 

átti     129 

Fagurljósa  lokka  safni  .  .  .  169 
Fanna    skautar    faldi    háum     93 

Fegin   í   fangi   mínu    222 

Feikna    þvaður    fram    hann 

bar   168 

Fellur  vel  á  velli    131 

Festingin  víða,   hrein  og  há  215 

Festlige,   favre   Dage    241 

Fífilbrekka!  gróin  grund!  .  .  130 
Flýttu  f jalla  yfir  brún  ....  21 
Friðar  biöjum  Þorkeli  þunna  170 
Fundanna  skært  1  ljós   burt 

leið     96 

Fýkur   yfir   hæðir   og  frost- 

kaldan    mel    49 

Fædd  er  eg  þar  sem  fjalla- 

tindur    233 


422  — 


Bls. 

Ganga    gullfætt     220 

Gelur  nú   gleði    18 

Gleðji   þig   guðs-stjörnur    .  .    113 

Hafaldan    háa!     135 

Halli    vesli,    heyrðu    mér     .  .    165 

Hans    undir    rætur     92 

Heyri    eg    kirkju    203 

Hér    liggja   sofin    9 

Hér     er      ótækt     heima     að 

sníkja      155 

Hér    sé    friður!    Með    heilsu 

þín    156 

Hingað  gekk  hetjan  unga  96 
Hispursmey  stóð  við  ströndu  222 
Hjörleifs    reiði    ríður    mér   á 

slig     154 

Hlegið    var    og    sungiö     ....    223 

Horfin    er    enn     53 

Hóglega,   hæglega    69 

Hóla  bítur  hörku-bál    173 

Hraparlegt  ólán,  að  á  hvíta- 

sunnu    187 

Hundskinns-bjálfa-herðari  .  179 
Husker  du  Vaaren  i  al  dens 

Pragt     248 

Hvað  er  svo  glatt  sem  góðra 

vina   fundur?    42 

Hva'ö  mun  það  undra?  ....  26 
Hvarma     skúrir     harmurinn 

sári    102 

Hver   er   hinn    ungi?    198 

Hver  er  þar?  Einn,  sem  þig 

engu   varðar!    216 

Hvi     saa     m0rk,     o     Himmel, 

hvorfor  græde?    239 

Hví  grátið   þér?    7 

Hví    með    sárum    þú?    197 

Hví  skyldi   ég  ei  vikna  við?  134 

Hví    svo    þrúðgu    þú?    153 

Hvítur  í  lofti  ljúfu    221 

Hví    und   úfnum?    22 

Hví    viltu    andsvala?     39 

Hvort    ertu    hniginn?    195 

Hæð    veit    eg    standa    5 

Hörðum     höndum     79 

í    höfum    norður    54 

ísland!    farsælda-frón     40 

íslendingurinn  ætla  ég  sé  .  .  160 
Ja,    vidste    min    Moder,    hvor 

mangefold     256 

Jólum  mínum  uni  ég  enn  .  .  142 
Komið    er   að    dyrum    188 


Bls. 

Kærðu    þig     ekki     neitt     um 

neitt    189 

Lán,    er   vilt    ei   láta   mér    .  .    223 

Leiði    minnar   móður    128 

Leiður    er    mér    sjávar   sorti  104 

Litla   Dóra,   litla   Dóra!    173 

Líti  ég  um  loftin  blá   200 

Ljúfi!  gef  mér  lítinn  koss  ..    229 

Man  eg  þig,  mey    32 

Mardöll  á  miði    137 

Mathias,  min  unge  Taler  .  .  253 
Má-at  inn  megin-máttki  guð  196- 
Mál   er  í  fjósið!   Finnst  mér 

langt    153 

Márinn,  hann  vita  vildi  hvað  221 
Meðan  Hestklettur  heldur  ..  126 
Mér  er  glatt  í  geðinu  mínu, 

góðkunningi     158 

Mér  finnst  það  vera  fólsku- 

gys     146 

Missum    ei    það    mikla   happ  156 

Mín   er  meyjan  væna    31 

Móðir    og    faðir    98 

Naar   Gravens   Lynglimt   om 

vor   Isse    blinke    251 

Naha,    naha!     176 

Nautgæfa  fóðurgrasið  grær  181 
Nú  andar  suðrið  sæla  vind- 

um   þýðum    133 

Nú  er  sumar  í  Köldukinn  .  .    174 

Nú  er  vetur  úr  bæ    59 

Nú  fór  illa,  móðir  mín!  ..  228 
Ó,     að      þeir     fjötrar     aftur 

brystu!    234 

Ó,    mikli    guð!    231 

Óraur   alfagur    218 

Ó,   þú  jörð,   sem   er    140 

Pósturinn    er   sálaður   Sunn- 

an-    165 

Reið  ég  yfir  bárubreið  .  .  65 
Reisum  tré,  svo  renni  að  ósi  138 
Ríðum  við  fram  um  flæði  .  .  122 
Röðull  brosti,  rann  að  næt- 

ur-hvílu    28 

Saa  glæd  dig  ved  din  Him- 

melblomst,    o    Ven     252 

Sáuð    þið    hana   systur   mína     44 

Seg   oss   lengur   sögu    190 

Selur    sefur    á    steini     121 

Sem  þá  á  vori  sunna  hlý    .  .    129 

Sérattu    Snæfells?    35 

Sér   ei   skáldið   skip   á   öldu?  157 


—  423   — 


Bls. 
Skáld    er    eg    ei,    en    huldu- 

konan  kallar    82 

Skáldið     mitt    var    skjótt    1 

leik     168 

Skeifi   skollafótur    154 

Skein  yfir  landið  sól  á  sum- 

arvegi    50 

Skjambi  meður  skolla-nef  ..  156 
Skjótt      hefir     sól      brugðið 

sumri     97 

Skuggabaldur   úti    einn    ....  174 

Sk0nne    Pige     243 

Smámey,      fegursta      bæjar- 

blóm    179 

Smávinir  fagrir,  foldar  skart  85 

Snemma    lóan    litla    í    45 

Sól  rís  sæl    225 

Stjóri  sökk  að  sjávargrunn- 

um    137 

Stöð    ég   úti   í   tunglsljósi    .  .  219 

Suður    fórumk    um    ver    ....  88 

Suður-sveit  er  þó  betri    ....  125 

Sunnanvindur   sólu   frá    ....  173 

Svalt    er   enn   á   seltu    135 

Svarblá  alda  sogar  mig    .  .  .  178 

Svei  þér,  andvakan  arga!  .  .  111 
Svo   rís  um  aldir  árið   hvert 

um  sig    142 

Til    dig,    o    elskelige!    259 

Tinda    f  jalla     143 

Tindrar   úr   Tungnafellsjökli  127 

Tíbrá    frá    Tindastóli     123 

Tíkar-Mangi!     Tíkar-Mangi!  3  72 

Ungur  var  eg  og  ungir    ....  108 

Uppi     undir    Arnarfelli     ....  126 

Uppi  stóð  Kain 232 

Úti  sat  und  hvítum    74 

Útrænan    blíða    138 

Útsynningur    yglir    sig    ....  174 

Út  um  móinn  enn   er  hér    .  .  173 

Valdi!   virztu   nú   halda    ....  167 


Bls. 
Veðrið     er    hvorki    vont    né 

gott     174 

Veit    eg    úti    í    Vestmanneyj- 

um    120 

Við,  sem  annars  lesum  lögin  161 

Við    skulum    sól    20 

Við  Sogið  sat  eg  1  vindi  .  .  127 
Vi     her     Anledning     ser     til 

Glæde     245 

Vil  du  bytte  Himlens  Hal?  243 
Vi  sad  om  Aftensbordet   ....    257 

Vík    hér   að,    vinur    27 

Vona  eg  dúna  dreka  lín  .  .  170 
Vorið    góða,    grænt   og   hlýtt  223 

Yfir   dal,   yfir  sund    128 

Yndis  bezta  elskan  mín  .  .  168 
Yzt  á  Hornströndum  heitir  122 
Það    er  svo   margt,   ef  að    er 

gáð     : 162 

Það  var  hann  Eggert  Ólafs- 

son     87 

Þar   sem   háir   hólar    191 

Þá  saztu  úti  undir  húsagarði  134 

Þá    var    eg    ungur    45 

Þegar  þú   kemur  þar  í  sveit   183 

Þegi    þú,    vindur     9 

Þið    þekkið    fold   með    blíðri 

brá     59 

Þokan  yfir  vík  og  vogi  ....  225 
Þó    landa    hringur    bylgjum 

blám    8 

Þú,  sem  daglega  líða  leið  .  .  10 
Þú,  sem  fyrir  skemmstu  .  .  92 
Þú  stóðst  á  tindi  Heklu  hám  57 
Þökk      sé     þér,      guð,      fyrir 

þennan    blund     112 

Þökk   sé  þér,  vinur    29 

Æ,  hvað  níðir  svanna  sá  .  .  155 
Öllum  fyrir  Ingólfur  sér  op- 

inn    geiminn     175 


Lbs-Hbs  /  Þióðdeild 


13  682  065 


